PAGBABALIK, PAGBABANTAY0G SA 


ANTOLOHIYA NG MGA PILING SALIKSIK SA PANDAIGDIGANG 
KONGRESO SA ARALING FILIPINAS SA WIKANG FILIPINO 


LCUNA YALMARIO ARR ©BARRIOS 
Béiutie AY si 
EN NE AUS 


GALILEO S. ZAFRA 
APOLONIO B. CHUA 


MGA EDITOR 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA 


FILIPIN 


ANTOLOHIYA NG MGA PILING SALIKSIK SA PANDAIGDIGANG KONGRESO 
SA ARALING FILIPINAS SA WIKANG FILIPINO 


ACUNA - ALMARIO - ARA - BARRIOS - REYES CHURCHILL - DAVID 
DERAIN - PAMBID DOMINGO - ENRIQUEZ + ESTRELLA - GUIEB II! 
LUMBERA + MANSUJETO - NAVARRO : ORILLOS 
SANTOS - TIONGSON 


GALILEO S. ZAFRA 
APOLONIO B. CHUA 


MGA EDITOR 
@ À 
de 


PHILIPPINE CULTURAL EDUCATION PROGRAM 
PAMBANSANG KOMISYON PARA SA KULTURA AT MGA SINING 
KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 


Proyektong Dunong Katutubo, PCEP 
AKLAT NG BAYAN, KWF 
Maynila 
2021 


EDISYONG LIMITADO AT EKSPERIMENTAL 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO: ANTOLOHIYA 
NG MGA PILING SALIKSIK SA PANDAIGDIGANG KONGRESO 
SA ARALING FILIPINAS SA WIKANG FILIPINO 


Karapatang-sipi © 2021 nina Galileo S. Zafra at Apolonio B. Chua para sa Introduksiyon, ng mga 
indibidwal na awtor para sa kani-kaniyang sanaysay, ng Komisyon sa Wikang Filipino, at ng Pambansang 
Komisyon para sa Kultura at mga Sining. 


RESERBADO ANG LAHAT NG KARAPATAN. Walang bahagi ng aklat na ito ang maaaring sipiin o 


gamitin sa alinmang paraan nang walang pahintulot mula sa mga awtor at tagapaglathala. 


Disenyo ng aklat at pabalat: Mervin Concepcion Vergara 


Ang Pambansang Aklatan ng Filipinas CIP Data 
Rekomendadong lahok: 
Pagbabalik, pagbabantayog sa Filipino: antolohiya 
ng mga piling saliksik sa Pandaigdigang Kongreso 
sa araling Filipinas sa wikang Filipino / Galileo S. Zafra, 
Apolonio B, Chua, mga editor. -- Edisyong limitado at 
eksperimental. -- Manila: Aklat ng Bayan, Komisyon sa Wikang 
Filipino, Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining [2021], ©2021. 
450 pages, 7 x 10 inches 


ISBN 978-621-450-048-2 (paperback) 
ISBN 978-621-450-049-9 (pdf) 


1. Philippines -- Study and teaching - Congresses. 

2. Filipino languages -- History -- Congresses. 3. Culture — 
Philippines -- Congresses. 4. Philippine literature --History -- 
Congresses. I. Zafra, Galileo S. IT. Chua, Apolonio B. III. Title. 


959.907 DS655 P020200173V 


Inilathala ng 


PAMBANSANG KOMISYON PARA SA KULTURA AT MGA SINING 
633 Kalye Heneral Luna, Intramuros, Maynila 1002 
Tel. (02) 8528-2192 + Fax (02) 8527-3191 

— info@ncca.gov.ph * www.ncca.gov.ph 


KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 
SV, Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P Laurel, San Miguel, 1005 Maynila 


5 = Tel. (02) 8733-7260 + (02) 8736-2525 
* L komisyonsawika@gmail.com + www.kwf.gov.ph 


NILALAMAN 


INTRODUKSIYON 
Pagbabalik, Pagbabantayog sa Filipino: 
Antolohiya ng mga Piling Saliksik sa Araling Filipinas 
Galileo S. Zafra at Apolonio B. Chua, mga editor 
-9- 


Ang Wika ng Ating Edukasyon 
Bienvenido L. Lumbera, Pambansang Alagad ng Sining 
- 14 - 


Institusyonalisasyon ng Araling Filipinas — 
Pagtuturo, Pagsasaliksik, Paglalathala, at Pagpapalitang Akademiko 
Bernardita Reyes Churchill 
Ne 


Si Aurelio V. Tolentino (1867-1915) at ang Dulaang Filipino 
Nicanor G. Tiongson 


- 55- 


Musika sa Filipinas: Lunggati ng Wika at Sining 
Ramon Pagayon Santos, Pambansang Alagad ng Sining 
TPE 


Ang Lipunang Filipino: Isang Paglilimi 
Ukol sa Modernisasyon at Globalisasyon 
Randolf S. David 
- 83- 


Pagbitag sa Aswang: Panahon at Pulutong 
sa Paghahasik sa Gabuhanging Butil 
Allan N. Derain 
_ 94 - 


Mula Epiko Tungong Sugilanon: Kalibugan, si Nagmalitong Yawa, 
at ang Pag-akda ng Babae sa Post-kolonyal na Panahon 
John E. Barrios 
- 113 - 


La India Elegante y el Negrito Amante: 
Pagdalumat ng Pagkatao Gamit ang Tambalang Lapit 
Nenita Pambid Domingo 
- 128 - 


Ilang Himagsik ng Ilustrada sa Dead Balagtas 
Arbeen Acuña 
- 191 - 


Musikong Filipino sa Panahon ng Digmaan, 1942-1945: 
Mga Likhä at Talâ sa Usapin ng Kolaborasyon 
Raul Casantusan Navarro 
- 222 - 


Ang Paglaganap ng Wikang Sarili sa Radyo 
sa Panahon ng Amerikano, 1922-1941 
Elizabeth L. Enriquez 
- 265 - 


Mga Tekstong Umaalon, Umaagos, 
at Dumadaluyong sa Gilid at Pusod ng Dagat: 
Antropolohiya ng Lugar at mga Wika ng mga Di-matatag 
na Karapatan sa Isla Jandayan, Bohol 
Eulalio R. Guieb II 
- 287 - 


Ang Karahasan mula sa Tabi at Nasaisantabi: 
Ang Karanasan sa Lalawigan ng Leyte sa Panahon ng Hapén 
Satoshi Ara 
- 321 - 


Tinapay at Talinghaga: 
Pagkakakilanlan sa Pamamagitan ng Panaderya 
Jenny B. Orillos 
- 351 - 


6 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ang mga Unang Täong Ibon: 

Ang mga Unang Piloto sa Kasaysayan ng 
Paglalakbay sa Himpapawid sa Filipinas 
Patrick John F Mansujeto 
- 398 - 


Pagtuklas sa Malayong Nakaraan: 
Ang Arkeologo at ang Pambansang Kasaysayan 
Victor P. Estrella 
- 416 - 


Wanted: Surian ng Araling Filipinas 
Virgilio S. Almario, Pambansang Alagad ng Sining 
- 439 - 


Ang mga Awtor 
- 442 - 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 7 


INTRODUKSIYON 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO: 
ANTOLOHIYA NG MGA PILING SALIKSIK 
SA ARALING FILIPINAS 


Ang Pagbabalik, Pagbabantayog sa Filipino: Antolohiya ng mga Piling 
Saliksik sa Araling Filipinas ay koleksiyon ng mga piling papel sa Pandaigdigang 
Kongreso sa mga Pag-aaral hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino. Idinaos ang 
Kongreso noong 2-4 Agosto 2017 sa Pambansang Museo, Lungsod Maynila at 
pangunahing itinaguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Pambansang 
Komisyon sa Kultura at mga Sining (NCCA) na kapuwa pinamumunuan ni 
Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. Almario, at ng Philippine Studies 
Association (PSA) na pinamumunuan naman ni Dr. Bernardita Churchill. Sa 
paglalathala naman ng antolohiya ay naging katuwang ng KWF ang Philippine 
Cultural Education Program (PCEP) ng NCCA. 


Itinampok sa plenaryo ang mga papel ng anim sa mga pangunahing iskolar 
ng Araling Filipinas sa larangan ng wika, panitikan, kasaysayan, at kultura. 
Naipresenta rin ang 60 pananaliksik na pinangkat sa anim na sabäyang sesyon at 
18 panel na tumalakay naman sa mga sumusunod na tema: pagsipat sa kasaysayan, 
wika at pagkain, pagbabaybay at bansa, kultura at kaligiran, pagbäsa ng panitikang 
rehiyonal,pagtuklasngmgakulturangmateryal,retorikangtradisyongpampanitikan, 
pananaliksik sa wika, musika at paglayà, kasarian at kasaysayan, pagpapalaganap 
ng kaalamang-bayan, epikong-bayan at bansa, tradisyong Español sa panitikan, 
wika at pangmadlang komunikasyon, metodo sa Araling Filipinas, kasaysayan para 
sa milenyal, mga isyu ng mga sektor ng lipunan, at grupong pangkultura sa pagbuo 
ng bansa. Sa hanay ng mga ibinahaging pag-aaral sa Kongreso ay pumili ang mga 
patnugot ng antolohiya ng ilang halimbawang saliksik na tumatalakay sa iba’t 
ibang paksa at kumakatawan sa iba’t ibang larangan upang maipamalas ang lawak 
at bisa ng paggamit ng Filipino. Ang panapos na artikulo naman ay maituturing na 
isang mungkahi tungo sa mas matatag na institusyonalisasyon ng Araling Filipinas 
sa akademya. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 9 


Ang samot-saring paksa at tema ay sinasaklaw ng pangkalahatang kaisipang 
“Pagbabalik, Pagbabantayog sa Filipino.” May dalawäng aspektong itinatanghal sa 
“Filipino”—ang Araling Filipinas at ang wikang Filipino. 


Ang Araling Filipinas ay isang dominyo ng pananaliksik na nakatuon sa ib4’t 
ibäng aspekto ng lipunan, kultura, at kasaysayang Filipino. Pangunahing mithiin 
nité na tumuklas ng mga bagong kaalaman, dalumat, kabatiran tungkol sa Filipinas 
at sa mga Filipino. Sa ganitong pagturing, hindî ito dominyong nababakuran ng 
ilang disiplina tulad ng arte at literatura o ng agham panlipunan. Matingkad ang 
interdisiplinaryong Katangian at tunguhin ng Araling Filipinas kung kayâ marapat 
lâmang na itaguyod at linangin din ito ng 1bâ’t ibäng larang ng karunungan. 


Ang Araling Filipinas ay maituturing ding isang paninindigang intelektuwal. 
Sa kaligiran ng edukasyong kolonyal sa Filipinas na ipinamäna ng dalawäng alon 
ng pananakop sa bansa, kinakatawan ng Araling Filipinas ang magkatuwang 
na pagbalikwas sa makakanluraning oryentasyon ng pagtuturd at pagkatüto sa 
akademya, at ang pagsisikhay na gawing makabuluhan ang edukasyon sa lipunang 
Filipino. Lalong umigting ang pagtatwa sa edukasyong kolonyal noong huling 
bahagi ng dekada 1960 at unang bahagi ng dekada 1970. Itinulak ng lumalalang 
krisis panlipunan ang akademya na higit na umugnay sa sambayanan at iagapay 
ang gawaing akademiko sa paglutas ng mga suliraning panlipunan at pagpapabuti 
ng bühay ng nakararaming Filipino. May ilang anyo at paraan ang pagtugon ng 
akademikong Filipino: ang pagtuon sa ib4’t ibäng paksa hinggil sa kultura at 
karanasang Filipino; ang pag-angkop ng mga banyagang teorya upang maging mas 
lapat sa pagsusuri ng mga paksaing Filipino; ang pagtuklas ng maka-Filipinong 
teorya at metodong mas sensitibo sa sariling kultura; at ang paggâmit ng Filipino 
bilang wikang panturo at wika ng saliksik. 


Hindi naman talaga noon lâmang dekada 1960-1970 namayani ang Araling 
Filipinas. May mahaba na itong kasaysayan. Ang mga sulatin ni Jose Rizal ay 
maituturing na bahagi ng mga unang ambag sa larangang ito. Maihahalimbawa ang 
panayam na “Arte Metrica Tagala,” anotasyon ng Sucesos de las Islas Filipinas ni 
Antonio de Morga, at mga sanaysay sa La Solidaridad tulad ng “Sobre la Indolencia 
de los Filipinos” at “Filipinas dentro de cien años.” Sa mga akdang ito ni Rizal, 
inilarawan ang karanasang Filipino mula sa lenteng Filipino, pinabulaanan ang 
mga maling haka at pagmamaliit ng mga banyaga sa ating kultura, at naglatag ng 
mga dalumat na nagpapatingkad sa kabuluhan ng katutubong kalinangan. 


Bandäng dekada 1930, maituturing na matatag na ang sistema ng edukasyong 
kolonyal na itinaguyod ng mga Amerikano. Naging pangunahing daluyan ito ng 
dayuhang kultura’t pananaw at kanluraning pagpapahalaga. Wikang Ingles ang 
susi para maisakatuparan ang layuning bihagin ang kamalayan ng maraming 


10 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Filipino. Kataliwas nit6, buong sigasig na sininop at siniyasat ng mga Filipinong 
manunulat at mananaliksik ang ib4’t ibäng aspekto ng kulturang Filipino. Puspusan 
ding ginämit ang wikang Tagalog at ibâ pang wikang katutubo hindî lâmang sa 
malikhaing pagsulat kundî maging sa pagsülat ng mga bunga ng saliksik. Isa sa 
mga matingkad na halimbawa ng mga pagpupunyaging ito ay ang serye ng mga 
lektura at lathalain ng noon ay Surian ng Wikang Pambansa (SWP) tungkol sa 
wika, panitikan, at kulturang Tagalog. Kabilang dito ang “Tinging Pahapyaw 
sa Kasaysayan ng Panitikang Tagalog” (1938) ni Lope K. Santos, “Ang Dulang 
Tagalog” (1938) ni Severino Reyes, “Ang Maikling Kathang Tagalog” (1938) ni 
Fausto J. Galauran, “Ang Pagkaunlad ng Nobelang Tagalog” (1938) n1 Iñigo Ed. 
Regalado, “Ang Pahayagang Tagalog” (1938) ni Jose Esperanza Cruz, “Ang Yaman 
ng Wikang Tagalog” (1939) ni Sofronio G. Calderon, “Ang Bisa sa Lipunang 
Pilipino ng ‘Urbana at Feliza’” (1939) ni Encarnacion Alzona, “Ang Kundiman 
ng Himagsikan” (1940) ni Antonio J. Molina, “Ang Panunudyo’t Pagpapatawa 
sa Panitikang Tagalog” (1947) ni Leonardo A. Dianzon, “Ang Dulang Pilipino” 
(1947) ni Julian C. Balmaseda, “Duplo’t Balagtasan” (1948) ni Teodoro Gener, 
“Ang Folklore o Kaalamang-Bayan sa Pilipinas” (1956) ni E. Arsenio Manuel. 
Ang mga halimbawang ito ay bahagi ng Araling Filipinas na nagsilbing kontra- 
diskursong bumangga sa daluyong ng Amerikanisasyon at naging moog upang ang 
katutubong sining at kultura ay mabühay sa gunita ng sambayanang Filipino. 


Itinampok din sa Kongreso ang wikang Filipino. Maituturing na 
makasaysayan ang Kongreso dahil, sa pambihirang pagkakataôn, at maaaring sa 
kauna-unahang pagkakataôn pa nga, ang isang pandaigdigang kumperensiya sa 
Araling Filipinas na nilahukan ng mga Filipino at banyagang iskolar ay tanging 
Filipino ang ginämit na wika. Naniniwala ang mga tagapagtaguyod na mahalaga 
ang patüloy at puspusang pagbabantayog sa Filipino bilang wika ng karunungan. 


Ano nga ba ang ibig sabihin na ang wikang Filipino ay wika ng karunungan”? 


Una, ang puspusang paggâmit ng wikang pambansa bilang wikang 
panturo sa lahat ng antas ng edukasyon—mula elementarya hanggang kolehiyo 
at antas gradwado. Dapat itong idiin hanggang ngayon dahil ilang beses na, ang 
pamahalaän ay nagpabago-bago ng patakaran hinggil sa midyum ng pagtuturd. Ito 
ay sa kabila ng tiyak na mandato ng Saligang Batas na nag-aatas sa pamahalaan 
na gumawa ng mga hakbang upang maging pangunahing wika ng edukasyon ang 
wikang pambamsa. Maaaring ito ay dahil sa kulang ang pananalig nilä sa wikang 
Filipino bilang instrumento ng pagtuturd at pagkatüto, kundî man, mas matibay 
lang talaga ang paniniwala nilà sa wikang Ingles bilang susi diumano sa pagkakamit 
ng karunungan at kaunlaran. Dahil nagkukulang ang pamahalaän sa pagtangkilik 
sa sariling wika, higit na kaïlangang magpursigi ng mga edukador na itaguyod ang 
wikang Filipino sa pagtuturd at pananaliksik. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 11 


Ikalawa, ang paggigiit na gamitin ito sa mga makapangyarihang dominyo. 
Malaganap na nga ang wikang Filipino, ngunit maaaring totoo lämang ito sa 
larang ng lingua franca o sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ang dapat 
na maging direksiyon ng pagsusulong ng wikang pambansa ay ang magämit ito 
sa mga pinakamahahalagang dominyo na, sa kasalukuyan, ang namamayaning 
wika ay wikang dayuhan. Kabilang sa mga dominyong ito ang edukasyon, batas 
at pamahalaän, siyensiya at teknolohiya, inhenyeriya at matematika, ekonomiks at 
negosyo. 


Ikatlo, ang pagturing sa wikang Filipino bilang karunungan mismo. Ang 
wikang Filipino bilang wikang pambansa at bilang lingua franca ay nalinang batay sa 
ibâ’t ibäng wika sa Filipinas. Tagapagpahayag ito ng realidad at karanasang Filipino. 
Hindi lâmang ito midyum ng pakikipagtalastasan, hindî lämang daluyan ng kaalaman. 
Ang wikang Filipino, kasäma na ng ibâ pang wikang katutubo, ay mapaghahalawan ng 
karunungan. Ang ideang ito ay naiïpaliwanag n1 Bienvenido Lumbera: “Produkto ng 
lipunang Filipino ang wikang pambansa. Nakalangkap dito ang kultura ng mga tâong 
gumamit noon at gumagämit ngayon nité sa kaniläng pakikipamuhay sa ibäng tao at 
sa mga institusyon ng ating lipunan.…. Kapag sinasabing may ‘henyo’ ang wika, hindi 
talinghaga lâmang ang kasabihan. Kapag binungkal ang wikang ngayo”y kinagawian 
na nating ituring na isa lâmang instrumento, isang dulang ng kaalamang hindfî pa natin 
naaarok ang mabubuksan sa atin.”! 


Nagbigay ng mga halimbawa si Lumbera ng mga iskolar na Filipinong 
gumawa ng mapaghawang proyekto upang tumuklas ng karunungang nakapaloob 
sa sariling wika: P. Roque Ferriols, S.J., sa larang ng pilosopiya, na luminang sa 
dalumat pagmemeron; P. Alberto Alejo, sa larang ng teolohiya, na nagnilay tungkol 
sa pagpapahalagang espiritwal mula sa lenteng Filipino; Prospero Covar, sa larang 
ng antropolohiya, na sumuri sa pagkataong Pilipino; Zeus Salazar, sa larang ng 
kasaysayan, na bumalangkas ng Pantayong Pananaw bilang teorya at metodo sa 
pag-aaral sa kalinangang Filipino; Virgilio Enriquez, sa larang ng sikolohiya, 
na nagdevelop ng Sikolohiyang Pilipino na nakabatay sa karanasan at kaisipang 
Filipino; at Virgilio S. Almario, sa larang ng panunuring pampanitikan, na luminang 
ng Bagong Pormalismong Filipino, isang paraan ng pagsipat sa kasaysayan at 
estetika ng panulaan. Sentral na katangian ng mga proyektong ito ang pagsandig 
sa wikang katutubo upang tumuklas o bumuo ng mga konsepto o teorya na siyä 
namang ilalapat upang makapagpalitaw ng mga kabatiran hinggil sa karanasan at 
kalinangang Filipino. 


l Lumbera, Bienvenido L. “Saan Tutungo ang Wikang Filipino Ngayong Binubura Ito ng Global- 
isasyon?” nâsa Filipino at Pagpaplanong Pangwika: Ikalawang Sourcebook ng Sangfil, inedit ni Pamela C. 
Constantino. 2005. Sanggunian sa Filipino, UP Sentro ng Wikang Filipino, National Commission for Culture 
and the Arts. 260-265. 


12 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Nakatampok sa antolohiyang ito ang ilang halimbawa ng mga natatanging 
bunga ng pananaliksik sa larang ng Araling Filipinas na ibinahagi sa Kongreso. Ang 
mga saliksik ay tumatalakay sa 1b4’t ibâäng aspekto ng kasaysayan, kultura, lipunan, 
at karanasang Filipino. Sa pagtuklas at paglalahad ng mga bagong datos, naghahain 
ang mga saliksik ng mga bagong kabatiran tungkol sa ating pagka-Filipino. May 
mga saliksik na gumämit ng mga kritikal na kasangkapan at metodo ng pagsisiyasat 
mula sa labas, ngunit sa makatwirang paglalapat sa mga datos at sa repormulasyon 
nité sa wikang Filipino, ay napakinabangan sa pag-unawa ng Filipinong karanasan. 
May mga artikulo ring nanangan sa mga maka-Filipinong teorya at pamamaraan 
ng pagtuklas ng kaalaman. Nâsa mga piling pag-aaral na ito ang mga halimbawa 
ng karunungang maituturing na ambag sa tradisyon ng kapantasan sa bansa at sa 
mundo. 


Sa paggämit ng wikang Filipino sa mga pag-aaral sa antolohiyang ito, 
naididin din na ang bunga ng mga pananaliksik sa Araling Filipinas ay unang- 
una nang nakalaan sa karunungan, kagalingan, at kapakinabangan ng sambayanang 
Filipino. 


Galileo S. Zafra 
Apolonio B. Chua 
Mga Editor 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 13 


ANG WIKA NG ATING EDUKASYON 


Bienvenido L. Lumbera, Pambansang Alagad ng Sining 


Sa ekspresyong Ingles, ang wika ng ating edukasyon ay “medium of 
instruction.” Kung Hlinawin sa ating sariling wika, iyan ang “daluyan ng ituturo.” 
Intindihin natin na ang daluyang iyan ay hindî tübong bubog gaya ng ginagamit 
sa laboratoryo—gäâmit na instrumento sa paglilipat ng kemikal patüngo sa bagong 
sisidlan sa paraang walâng nangyayaring paghald ng ibäng salik sa likidong 
inililipat. 


Hindf tübong bubog ang medium of instruction, kundî wika ang ginagawang 
daluyan. 


Ang wika bilang daluyan, unawain natin, ay lipôs ng mga pagpapahalagang 
lumangkap dito sa prosesong dinaraanan nité häâbang ito ay palipat-lipat sa 1bä- 
ibäng bibig ng mga tao sa lipunan. Sa prosesong nasabi, hindî lämang danas ng 
napakaraming indibidwal ang pumapasok sa wika. Ang panahong pinagdaanan 
nité ay naglalagda rin ng mga bakas sa kahulugan ng mga salitâ. Ang kultura ng 
mga indibidwal na gumagamit ng wika ay nagiging lamän din ng mga indibidwal 
na salitâ at ng mga pinaglangkap-langkap na kahulugan, hâbang ang wika ay 
naglalakbay sa kamalayan ng mga mamamayan. 


Ang medium of instruction, samakatwid, ay instrumentong maselan 
sa pagpapalaganap ng danas at mithiin ng isang sambayanan tüngo sa ibâ 
pang sambayanan. Sa mahabäng kasaysayan ng pananakop ng mga bansang 
makapangyarihan, ito ay isang mabisäng sangkap sa paglupig sa mga bayang 
hangad ipailalim sa kontrol ng mas malakas na bayan. 


Dahil sa paaralan ito pinaïiral, ang unang-unang biktima ng medium na 
itinatakda ng maykapangyarihan ay mga kabataang nagsisimula pa lâmang mag- 
ipon ng mga halagahang gagabay sa kanilä sa mga panahong kaniläng sasapitin. 
Dito sa Filipinas, nang patalsikin ng mga Amerikano ang mga kolonyalistang 
Español, iniwasan nil4 ang ginawang pagkakait ng mga Español ng kaniläng 
wika sa mga indio. Maaga pa sa panahon ng kaniläng pananakop, itinuro ang 
Ingles sa mga Filipino, tila magiliw na mananakop, idinulot ang kaniläng wika sa 
mga mamamayan ng kaniläng kolonya. Sa mga eskuwelahan at sa burukrasyang 
mapagkukunan ng mga katutubo ng empleo, ang Ingles ay wikang nagbubukäs ng 
pinto sa pamumuhay sa ilalim ng bagong rehimen. 


14 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Sinasabi ni Brother Andrew Gonzales sa libro niyang Language and 
Nationalism (1980): “at the tail-end of the American Period (1898-1935), after 
only thirty-seven years, the 1939 Census reported a total of 4,264,549 out of 
a total population of 16,000,303 or 26.6% who claimed the ability to speak 
English.” Dagdag pa niya, kung isasaalang-alang na lan lâmang ang bilang ng 
mga katutubong Amerikano sa Filipinas, malinaw na ang mga Filipino mismo ang 
nagpakalat ng Ingles sa Filipinas. 


Sa pamamagitan ng Ingles bilang wikang panturo, naganap ang pagkakahati 
sa mga mamamayan sa “edukado” at ‘“di-edukado.” Ang unang grupo ay binubuo 
ng iilang mayayaman at propyetaryo, ang ikalawa ay ang malaking bilang ng mga 
estudyanteng hindî nakaäbot hanggang unibersidad o nakapagtapos man lang ng 
high school. Ang kakayahang umingles ay itinuring na pag-aangkin ng “mataas na 
kultura,” na naging palatandaan ng superyor na panläsa sa babasahin at panoorin. 
Dito nag-ugat ang pagtingin na ang lingguhang Liwayway ay babasahing popular 
ng mga mambabasäng mababà ang antas ng kultura; na ang panooring sineng 
Tagalog ay para lâmang sa mga kulang sa edukasyon. Sa kabilâng dako, ang mga 
babasahing Ingles at panooring gäling sa Hollywood ay higit na angkop tangkilikin 
ng mga edukado. 


Kasabay ng pagkakahati ng lipunan sa “edukado-kulturado” at sa “atrasado 
ang kultura,” napatingkad ang tinawag ni Renato Constantino na “pagbibigay 
ng ibäng anyo sa mananakop tüngo sa mapagpalàäng patron, sa pamamagitan ng 
mapaghimalang alkimiya ng edukasyong kolonyal.” Sa ganiyan nangyari ang 
pagkakahiwalay ng edukadong Filipino sa nakararaming masa. Ingles ang ginamit 
na sandata ng mga kolonyalistang Amerikano upang mapasukd ang mga Filipinong 
lumilingon pa sa Rebolusyong 1896 ni Andres Bonifacio. 


Minana ng mga Amerikanong administrador ng kolonya ang mapanghamak 
na pagtrato sa masang sa kanayunan matatagpuan. Itinuring ng mga fraile na ang 
mga katutubong dinatnan nilâ sa mga barangay ay nakapailalim sa impluwensiya 
ng demonyo, at upang ang mga ito ay gawing maamd, kaïilangan siläng binyagän. Sa 
käso ng mga kolonyalistang Amerikano, ang ginamit niläng pampaamo ay kaniläng 
wika bilang wika ng edukasyon. Sa pamamagitan ng Ingles, ang mga tâong hindî 
natutuhan ang Ingles ay napabukod at ang mga edukado ay napatampok bilang elite 
sa panahon ng kolonyalismong U.S. Silä ang naging masugid na tagasuporta ng 
mga pinunông Amerikano sa pagpapatupad ng mga patakarang pang-edukasyon na 
magpapatibay sa paghawak ng mga ito sa ating bayan. Hindî na lâmang ang wikang 
Ingles ang naging kasangkapan ng mga mananakop. May isang uri sa lipunan ang 
aktibong nagtataguyod sa matagalang pananakop ng mga Amerikano. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 15 


Noong dekada 1960, gumiit ang isang kapangyarihan na lumitaw bilang 
Kilusang Pambansang Demokrasya. Ang lakas nit6 ay sa uring napabukod hinango, 
isang kilusang mapagpalayà ito at sa hanay ng mga kabataan sa mga kampus 
umugat at nagpalaganap. May wika itong dalä-dalà at ang wikang ito ay katutubo at 
malaganap sa hanay ng mga mamamayan hindî lâmang sa Kamaynilaan kundfi pati 
sa mga rehiyon. Iyan ang Filipino, ang wikang nanggaling muna sa Katagalugan 
bilang Tagalog, pinalago at lumaganap sa pamamagitan ng eskuwelahan, sine at 
telebisyon, binansagang “Pilipino” upang maging katanggap-tanggap sa kalawakan 
ng Filipinas, at ngayon ay tinatawag nang “Filipino.” 


Nagkapuwang na ito sa akademya at bagaman hindî pa makagiit ito bilang 
eksklusibong medium of instruction, ay kinikiläla na ang bisà nit6 sa pagtuturo ng 
ib4”’t ibäng promedyo. Ano ba ang bisà nit6? 


Ginagämitito sa bahay, sa kalye, palaruan, palengke, restawran, at sa kampus. 
Kaïbä sa wikang Ingles ang kasaysayan at kulturang humubog at naging lamän 
ng mga salitâ nito ay danas ng araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayang 
Filipinong gumagämit dito. Samakatwid, ito ang wikang makauugnay sa mga 
suliranin at mithiin ng mga mamamayang Filipino sa pana-panahon. Para sa mga 
kabataang inihahanda ngayon ng paaralan para sa hinaharap na kaniläng sasapitin, 
inaasahan natin na ang halagahang makabayan na kaniläng mapanghahawakan ay 
tutugma sa ikagagaling ng malawak na sambayanan sa halip na pagluwalhati ng 
mga dayuhan. 


16 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


INSTITUSYONALISASYON NG ARALING FILIPINAS— 
PAGTUTURO, PAGSASALIKSIK, PAGLALATHALA, 
AT PAGPAPALITANG AKADEMIKO 


Bernardita Reyes Churchill 


Ang Araling Filipinas 


Mahabàng panahon na ang nakaraan at matagal na nang magsimula ang pag- 
aaral hinggil sa Filipinas. Sa kahabaan ng panahong ito, nakita natin na ang Araling 
Filipinas (Philippine Studies) ay naging isang mayamang larang ng kaalaman 
(academic field) na sa kasalukuyan. Masasabing nag-umpisa ang pag-aral ng 
Filipinas noong panahon ng pananakop ng España sa Filipinas nang naisulat at 
nailimbag ang mga kaalaman tungkol sa kapuluan. Noong panahon ng pamahalaän 
ng kolonyalistang Español, ang mga kumalap ng mga kabatiran at nagsulat ng 
mga pag-aaral tungkol sa kapuluan at mga katutubo ay mga misyonerong fraileng 
Español ng ibä-ibäng orden (Agustino, Pransiskano, Dominikano, Rekoleto, at 
mga Heswita) at ilang hindi klerigong opisyal ng pamahalaäng kolonyal, tulad nina 
Antonio de Morga (Sucesos de las Islas Filipinas 1609), Miguel de Loarca. (Relacion 
de las Yslas Filipinas, Arevalo, España 1582), at José Montero y Vidal (Historia 
General de Filipinas 1887). Mayroon ding mga katha na walâng nakalathalang 
pangalan ng manunulat (anonimo) na Kkamakaïlan lâmang ay natagpuan sa Estados 
Unidos, sa Lilly Library sa Indiana University (Historia de las Philipinas, sakop 
ang mga taong 1564-1596).! 


Kung ang kahulugan ng terminong “Araling Filipinas” ay ang kabuoan ng 
mga saliksik at lathalain tungkol sa kasaysayan at kultura ng kapuluang Filipinas at 
sa lahat ng mga katutubong naninirahan dito (Indio/Kristiyano, Muslim, Katutubo/ 
Lumad)—na siyäng pinakasimpleng kahulugan nito—saan naroon ang mga 
katutubo nité sa mahigit na tatlong dantaong panahon ng kolonyalismo ng España 
sa Filipinas? Hindî ito gaanong makikita sa historyograpiya noong mga naunang 
dantaon ng pananakop ng mga Español sa mga opisyal na mga dokumento at ulat o 
inilimbag na mga pag-aaral (salaysay/relaciones) tungkol sa Filipinas, na pawang 
katha ng mga Español at ibäng dayuhang dumating sa kapuluan. 


Sa mga kaalamang binuo noong panahon ng mga kolonyalistang Español, 
masasabing nakatagd ang mga katutubo sa likuran ng tâbing na ang nâsa unahän 
ay ang mga dayuhan (Español) na ang paningin sa nasasakupang mga indio (ang 
bansag sa mga katutubo) ay mababà ang kabihasnan o walâ ngang maituturing na 
kabihasnan maliban sa dinalä sa kanilä ng mga Español. Ganit ang mga pag-aaral 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 17 


sa kasaysayan at kultura ng mga bansang sinakop ng mga dayuhang kolonyalista sa 
Silangang Asia. Noong ikadalawampung dantaon, ang pananaw na ito ay tinawag 
na “Eurocentrismo” o “Europocentriko” na laganap mula dekada 1920 noong 
nagsimula ang proseso ng “dekolonisasyon” at pagpapaunlad sa mga bayang 
kolonyal sa tülong ng mga maunlad nang mga bansa sa Europa at ng America. 


Noong 1961, isang historyador, si John Smail, na dalubhasa sa kasaysayan 
ng mga bansa sa Timog-Silangang Asia, lalo na ng bansang Indonesia, ay 
nagpanukala ng bagong pananaw at pamamaraan ng pagsulat ng kasaysayan ng 
mga bansang nasasakupan ng mga dayuhang kolonyalista na tinawag niyang 
“autonomous history.” Hinimok niya ang mga nakababatäng historyador ng 
Indonesia (at ng ibäng bansa sa Timog-silangang Asia) na sumulat ng kaniläng 
kasaysayan na tinitingnan ang mga pangyayari sa bansa—ang tinawag niyang 
“internal dynamics” na magpapaliwanag sa mga pangyayari sa buong bayan noong 
panahon ng kolonisasyong Europeo. 


Ang artikulo ni Smail ay inilathala noong panahong itinatatag ang programa 
ng Area Studies sa Estados Unidos. Itinuturing na isa itong panawagan para 
kumilos ang mga kabataang katutubong iskolar na sumulat tungkol sa Araling 
Timog-silangang Asia. Ayon kay Smail, kailangang isulat ang tinawag niyang 
autonomous history na hindî nakasentro sa kolonyalismo ng mga Europeo o 
America (para sa mga Filipino) manapa, nakatuon sa nasyonalismo ng panahong 
ito ng dekolonisasyon. Bagkos kaïlangang gamiting batayan ng autonomous history 
na ito ang dinamika sa loob ng bayan na maaaring magpaliwanag ng takbo ng 
kasaysayang nagbuo sa bansa. Sinabi niyang tingnan muna ang mga dinamiko ng 
kasaysayan ng rehiyon at mula dito ay tuhugin ang dinamiko ng pangkalahatang 
kasaysayan ng bansa o nasyon. Nararapat ito sa mga bansang tulad ng Indonesia at 
Filipinas na kinabibilangan ng napakaraming mga isla na pinaliligiran ng dagat.? 


Masasabing nagsimula ang maaaring matawag na “Araling Filipinas” 
noong panahong dumating ang mga dayuhang Español (1521) at sinakop ang 
kapuluan mula noong 1565. Naisulat at naïlimbag ang mga pag-aaral tungkol sa 
Filipinas at mga Filipino—mga ulat (chronicles), manuskrito, at pampublikong 
dokumentong makikita ngayon sa mga artsibo sa Filipinas at sa labas ng bansa (sa 
España, Pransiya, Inglatera, Estados Unidos). Mahalaga ang mga pag-aaral na ito 
ng mga fraile dahil sa naging batayan ang mga pananaliksik nil ng ating kaalaman 
tungkol sa maraming larang ng ating kasaysayan, sining, kultura, at lipunan. Ang 
pag-aaral nilä tungkol sa mga katutubong wika ay mahalaga at hindî nawala ang 
mga ito sa kamalayan ng mga Filipino.* 


Nais kong ihabol kaagad na hindî nangangahulugan nité na walâng 
matatawag na “Araling Filipinas” bago dumating ang mga banyagang Europeo. 


18 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ipapaliwanag ko sa mga sumusunod ang kalinangan o kulturang dinatnan dito ng 
mga Español noong ikalabing-anim na dantaon. 


Panahong Bago Naisulat ang Araling Filipinas 


Noong panahon bago napatalâ ang kasaysayan (prehistory), ang naging 
saligan ng kaalaman tungkol sa bühay sa kapuluan ay ang mga mahahalagang 
sinaunang labi (artifacts) at mga ulat ng mga dayuhang mangangalakal (Champa, 
Sukothai at Sawangkhalok, Annam) o misyonero ng mga Asianong relihiyon na 
nakarating sa kapuluan mula sa mga karatig-bayan ng India, Tsina, Hapén, at 
Silangang Asia. Ang mga bumisitang dayuhang Asiano noong panahong ito ay 
nagsulat ng kaniläng mga ulat tungkol sa mga lupaing kaniläng binisita at dito rin 
natin makikitang bahagya ang kasaysayan at kabihasnan ng mga naninirahang mga 
katutubo sa kapuluan na ngayon ay ang Filipinas. Maraming ulat ang mababäsa sa 
mga kasaysayan ng mga dinastiyang Tsino at mga tekstong Maläyo ng Indonesia 
at Malaysia. Ito ang tinaguriang proto-history na nabanggit ang kapuluan sa mga 
katha ng mga pantas ng mga karatig-bayan sa Asia. Marami ring mga katutubo 
natin na naglayag sa labas ng kapuluan dahil bihasa silâng maglakbay sa dagat, 
kahit na sa kalagitnaan ng dagat, at dahil dito, nagkaroon ng pag-uugnayan ang mga 
lumäng kabihasnan noong panahong iyon. Kayâ nga makikita sa ating kultura ang 
mga impluwensiyang kultural at materyal na gâling sa mga karatig-bayan tulad ng 
relihiyong Islam, Hinduismo, at Budismo, at mga kalakal at mga gawang-kamay 
(handicrafis) mula halimbawa sa paghäbi at pag-ukit, pagtatanim sa bukid, at 
marami pang ib4. Ang kaalamang ito na nakalilimutan nating ituring na bahagi ng 
kulturang Filipino ay hindî dapat makaligtaan.* 


Walâ mang mga naiwang matatandang kasulatan ang mga sinaunang Filipino 
bago dumating ang mga Español, mayroon namang sinaunang baybäyin (script) 
noong ikalabing-anim na dantaon na ginagamit ng ilang tribo sa kapuluan para 
sa kaniläng mga personal na sulatän o pagtulâ—kabilang dito ang mga Tagalog, 
Kapampangan, Buid/Hanunoo (Mangyan-Mindoro), at Palaw’an/Tagbanwa 
(Palawan). Malamäng nanggaling ito sa India (Brahman script) at nakarating sa 
kapuluan sa pamamagitan ng ugnayan sa mga karatig-bayan sa Timog-Silangang 
Asia gaya ng Borneo o Sulawesi. Nabanggit din ni Antonio Pigafetta, mananalaysay 
ni Fernando de Magallanes nang dumating ang ekspedisyon sa Isla ng Homonhon 
noong 1521; nina Padre Pedro Chirino (1604); Antonio de Morga (1609); at Padre 
Francisco Alcina (1668) sa kaniläng mga nailathala. Ang Artsibo ng Unibersidad 
ng Santo Tomas ang mayroong pinakamaraming koleksiyon ng baybäyin sa 
kasalukuyan. Marami ring koleksiyon sa Library of Congress sa Washington, D.C., 
sa Estados Unidos. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 19 


Mayroon ding matatagpuang mga artifacts na may nakasulat sa kawi 
(Sinaunang Maläyo) na nanggaling sa Java, Indonesia at ginagamit noong sinaunang 
panahon sa buong Kapuluang Timog-Silangang Asia. Sa Filipinas, ang sülat kawi 
ay makikita sa Laguna Copperplate Inscription na may petsang 21 Abril 900 AD; 
sa Butuan Ivory Seal, Calatagan Pot (Batangas, ca. 1300 A.D.); at Ticao Stone 
Inscription (Monreal, Masbate). 


Sa mga Filipinong Muslim, mayroon siläng mga rekord na nakasulat sa 
Jawi na kiniläla noong una sa tawag na luntar, at sa kalaunan ay tinawag na Surat- 
Sug, nakapangalan sa mga Tausug na naninirahan sa Kapuluan ng Sulu. Ang mga 
rekord na ito ay hindî naman gaanong karami, pero mahalaga sa kasaysayan ng 
mga Filipinong Muslim na Tausug at Maguindanao. Ang Jawi ay gumagamit ng 
sülat Arabiko na sinaunang paraan ng pagsulat ng mga Tausug at Maguindanao. 
Gâmit din ito ng ibäng mga bansang Muslim sa Timog-Silangang Asia. Ang mga 
nakasulat na rekord na mahalaga sa kaniläng kasaysayan ay ang salsila ng Sulu at 
tarsila ng Maguindanao na tumutukoy sa mga rekord ng sultan at kaniläng angkan. 
Ang ilan pang mga nakasulat na rekord sa Sulu ay ang mga kitab. Mga rekord ito 
ng mga pinun0 ng Sulu na malamäng ay halaw sa mga tradisyon ng kadatuan ng 
Sulu at Maguindanao.f 


Mayroong mga kathang katutubo o etniko na nagpapakita ng kalinangan 
ng maraming grupo sa buong kapuluan, lalo na ng mga tribong may baybäyin 
na ginagamit sa pagsulat ng mga kaalamang-bayan. Ang mga grupo na walâng 
baybäying nakasulat ay mayaman naman sa pasalitâng tradisyong etniko (oral ethnic 
tradition) na nagpapakita ng yaman ng kaniläng kaugalian at kultura. Mayaman 
ang mga sinaunang pamayanan ng kapuluan sa mga tinatawag na panitikang-bayan 
(folk literature/folklore)—tradisyong pasalitâ (oral tradition/floating literature)— 
na naglalamän ng kaalaman at paniniwalang tradisyonal. Kinabibilangan ito ng 
mga alamat, salawikain, bugtong, sabi, awit (umabäy, uyayi, helè, indolanin, 
kumintang, tagumpäy, balikungkông, dupayanin, ihiman, tigpasin, hiliraw, 
kutang-kutang, diyuma), at kuwentong-bayan. 


Kalimitan, ang mga awit ay sinasabayan ng sayaw at dulâ na itinatanghal 
sa lugar na sambahan o sa malawak na tahanan ng pinunô ng barangay. Ang mga 
halimbawa ng sayaw at dulâ ay ang hiliraw, dalit, kutang-kutang, balatông, 
balitaw, lulay, indolanin, salampati, tagulayläy, bârimbäw, at kumintang. Ang 
mga halimbawa ng dulâ naman ay pagbati, karagatan, sabälän, tibaw, tagayän, 
at pananapatan. Ang mga dulâ ay maaaring tungkol sa labanän at mga bayani nito, 
pag-ibig, alamat, alaala ng mga yumäong mahal sa bühay. Hindi nakasulat ang mga 
nabanggit na pasalitâng tradisyon sa papel na walâ pa noon sa kapuluan, kayâ halos 
walâng masasabing nakasulat na labi ang mga tradisyong ito lalo na sa mga tribo 
na walâng gâmit na sulat-kamay. 


20 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Mayroon ding epiko ng mga katutubo na itinuturing niläng kasaysayan 
ng kaniläng “nasyon”—naroon ang mga salaysay na nagpapaliwanag ng 
pinanggalingan ng kaniläng mundo, mga paniniwala at kaugalian, at kaalamang- 
bayan na nanggaling sa mga ninuno. Mabibilang sa mga epiko ang Darangen 
(Méranaw), Hudhud (fugao), Lam-ang ({okano), Hinilawod (Sulod), Kudaman 
(Palawan), Ulahingan (Manobo), Tudbulol (T’boli), Kissa at Parangsabil (Tausug), 
at maraming 1bâ pa. Mayroon ding oral na literatura ang mga Tausug—katakata, 
daman, masaala, malikata, tukud-tukud, at tarasul.’ 


Panahon ng Pamahalaäng Kolonyal ng España (1565-1898) 


Ang kabihasnang dinatnan ng mga kolonyalistang Español noong ikalabing- 
anim na dantaon ay nabago noong pananakop ng España. Bininyagan ang maraming 
katutubo (maliban sa mga hindî tinanggap ang Kristiyanismo dahil sil ay mga 
Muslim o mga katutubong nanindigan sa kulturang kinagisnan at minana mula sa 
kaniläng ninund). Nagtayô ng mga paaralan ang mga orden ng mga fraile at mga 
Heswita at tinuruang sumulat ng alpabetong Latino at magbasä ng mga limbag na 
kalimitan ay mga katesismo, dasal, at nobena. Nagkaroon ng paglilimbag ng mga 
aralin tungkol sa Filipinas, bagaman masasalamin ang pananaw ng mga manunulat 
na klerigo at makikita na ang kasaysayan ng Filipinas ay kasaysayan ng España at 
mga Español sa Filipinas at hindi halos ipinakikita ang kasaysayan ng kapuluan at 
mga katutubo. Patüloy na yumaman ang kultura ng mga Indio sa mahigit na 300 
taông pananakop ng dayuhan at makikita ito sa mga pag-aaral ng mga fraile at ibäng 
Español. Kaïlangan lang gamitan ang pananaliksik tungkol dito ng metodolohiyang 
kakalap ng impormasyon tungkol sa mga Indio na nakapaloob sa mga Araling 
Filipinas sa panahong ito, at kailangan ding makabäsa at makaintindi ng wikang 
Español.f 


Mula noong ikalabingwalo hanggang ikalabinsiyam na dantaon, nadagdagan 
ang mga lumahok sa Araling Filipinas ng mga dayuhan (na hindî lâmang mga 
Español)—sundalo, misyonero, maglalayag, at mga mangangalakal—na may 
interes sa Araling Filipinas bilang isang larangan ng karunungan. Sil4 ay mga 
Portuges, Aleman, Pranses, Austriyano, Olandes, Ingles, Amerikano, at ibä pa. 
Sumulat silä ng mga pag-aaral na ihinahambing ang kalagayan sa Filipinas at ang 
mga katutubo sa ibäng lupaing nasasakupan ng mga bansang Europeo.° 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 21 


Araling Filipinas Noong Panahon ng Kolonyalismong Español: 
Ugnayan ng Kasaysayan at Literatura!° 


Nang magsimula ang kolonyalismong Español, napansin ng mga 
misyonerong Español na hindî man kapantay ng kaniläng sibilisasyon ang nadatnan 
sa kapuluan (na tinawag niläng Filipinas, hango sa pangalan n1 Haring Felipe Il), ang 
mga katutubong wika sa kapuluan ay nabibilang sa wikang Austronesian. Makikita 
na ang wikang Tagalog, katulad ng ilang mga wika sa kapuluan, ay nagtataglay ng 
mga salitâng Tsino, Sanskrito, at Arabe dahil sa pakikipag-ugayan ng mga katutubo 
sa mga mangangalakal at misyonero ng mga relihiyon na gäling sa mga karatig- 
bansa.! 


Nakita rin nil4 ang mayamang katutubong panitikan na hindî pa nakasulat. 
Ang mga unang misyonero ang nagsikap na pag-aralan ang mga wikang katutubo 
(para mapabilis ang pagiging Kristiyano ng mga katutubo) at hindî itinuro ang 
wikang Español (kahit na ito ay maka-ilang beses ipinag-utos ng Hari ng España). 
Pinag-aralan, itinalâ, at inilathala ang mga kaalamang-bayan at mga pag-aaral sa mga 
wika sa Filipinas at sumulat ng kasaysayan ng Filipinas na ating napakikinabangan 
ngayon na batis sa pag-aaral ng ating katutubong kabihasnan. Mayroong sariling 
pananaw ang mga misyonero at opisyales na Español, at ito ang dapat nating 
intindihin sa pagbabasä ng kaniläng mga ginawang pag-aaral para makabuo tâyo 
ng sariling pananaw sa ating kasaysayan at kabihasnan. 


Babanggitin dito ang mga unang pag-aaral ng mga sumusunod na fraileng 
Español sa larangan ng wikang Tagalog: Juan de Plasencia, O.S.F, Arte y 
Vocabulario Tagalog (1582); Pedro Chirino, S.J., Relacion de las Islas Filipinas 
(1604); Francisco Blancas de San José, O.P., Memorial de la Vida Christiana en 
Lengua Tagala (1606); Arte y Reglas de la Lengua Tagala (1610), at Vocabulario 
de la Lengua Tagala (1614); Francisco Colin, S.J., Labor Evangélica (1663); at 
Pedro de San Buenaventura, Vocabulario de Lengua Tagala (1613). Isasäma rin ang 
inilimbag ng unang imprenta sa Filipinas na itinatag ng mga Dominikano noong 
1593—ang Doctrina Christiana en lengua española y tagala (1593) na itinatampok 
ang mga dasal sa Español at Tagalog na itinuturo sa mga binyägang indio. Ang 
librong Memoria n1 Padre Blancas de San Jose ay inimprenta sa Bataan ni Tomas 
Pinpin, na kilaläng batikäng manlilimbag na indio na sumulat din ng kaniyang 
Librong Pagaaralan ng manga Tagalog nang Uicang Castila na inimprenta rin sa 
Bataan ni Diego Talaghay, isa ring manlilimbag. Mahalaga ang dalawäng limbag 
ni Padre Blancas de San Jose—ang Memoria at Arte—dahil nakasäma rito ang mga 
unang katha ni Fernando Bagongbanta. Si Pinpin at Bagongbanta ay natüto ng 
Español at nakapagsulat ng tulâ sa wikang Tagalog at Español. Silä ay tinawag na 
mga “ladino.” 


22 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Sina Pinpin at Bäâgongbantâ ang dalawäng indiong unang nabanggit sa 
bandang simula ng pamamahala ng España sa Filipinas. Ayon kay Virgilio Almario, 
si Bagongbanta ang kinikilälang unang makatäng Filipino na nailimbag ang 
pangalan. Ang tulâng romanse na kiniläla ngayon sa pamagat na “Salamat nang 
ualang hanga” ay nâsa bungad ng Memorial de la vida Cristiana en lengua tagala 
ni Padre Francisco Blancas de San Jose na nilimbag noong 1606. Ang tulâ ay 
isang papuri sa naturang aklat ni Padre San Jose at pangangaral sa mga kapuwa 
Tagalog na basahin ito upang makatamasa ng karunungan. Isinulat ito sa Tagalog 
at Español. Hindî matiyak kung tunay nga ba itong pangalan ng isang binyägang 
katutubong Filipino (Fernando Bagongbanta) o isang sagisag-panulat ng naturang 
pari na makikitang parehong F.B. ang dalawäng pangunang titik ng dalawäng 
pangalan. Ang pari ang unang kumilala na romanse ang isinulat ni Bagongbanta sa 
wikang Tagalog at Español. Siyä rin ang nagbansag na ladino sa may-akda—ibig 
sabihin, isang katutubong natüto ng wikang Español.!? 


Dahil sa masidhing hangarin ng mga misyonerong Español na maging 
Kristiyano ang mga Indio, makikita ang malaking impluwensiya ng relihiyon sa 
mga sinulat nil, lalo na ng mga manunulat na Tagalog. Halimbawa nité ay ang 
mga dasälan at mga kuwento ng bühay ng mga santo, mga milagro, at kaugalian 
na nakabatay o nakaayon sa Kristiyanong pananampalataya. Halimbawa, ang dalit 
ay naging patungkol kay San Agustin; ang anyong pandulâng karagatan ay naging 
duplo. Marami ring mga salin sa Tagalog ng mga polyetong panrelihiyon tulad ng 
Ang Infiernong Nakabukas (1871) na gâling sa akda ni Pablo Clain na Ang Infiernong 
Nabubuksan (1713). Nandoon din ang dulâng patungkol sa Kristiyanismo tulad ng 
sinulat ni Vicente Puche (1598) na parangal sa unang Obispo ng Cebu (Fr. Pedro 
Agurto) atisa ring dulâng patungkol kay Santa Barbara na itinanghal sa Bohol noong 
1609 at malaki diumano ang naiïtülong sa pagiging Kristiyano ng mga Boholano. 


Mahalaga ang naging papel sa paglaganap ng Kristiyanismo sa kapuluan 
ng mga cenäculo, comedia de capa y espada, at moro-moro. Ang cenäculo 
ay tungkol sa pasyon at pagpapakd sa krus n1 Hesus at ipinalalabas pagsapit ng 
Kuwaresma, lalo na sa Semana Santa. Tumatagal ang pagtatanghal nang walong 
gabi, mula Linggo ng Palaspas hangang Linggo ng Pagkabuhay. Ang comedia 
ay isang drama tungkol sa mga hari at reyna, prinsipe at prinsesa. Gäling ito sa 
España/Europa at pawang mga Kristiyano ang mga karakter. Sa moro-moro naman, 
magkalaban ang mga Kristiyano at Muslim/Moro at palaging nananalo ang mga 
Kristiyano sa pagtatapos ng palabas. Ang mga dramang ito ay kalimitang isinulat 
ng mga Indio, pero hango sa mga dulâng Español na kalimitang isinulat ng mga 
fraileng Español. Noong ikalabinsiyam na dantaon, ang mga dulâng ito ay isinulat 
na ng mga Filipino."* 

Ang kinaugaliang lugar na pinagdausan o pinagtanghalan ng mga dulâ ay 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 23 


pinagdugtong-dugtong na mga kahoy na nagsisilbing entablado. Tinawag itong 
“quita y pone” na pansamantalang itinatayô at binabaklas pagkatapos ng palabas 
para magamit mul sa susunod na palabas, marahil, sa karatig na nayon. 


Sa Maynila, nagtatag ang mga Español ng mga tunay na teatro. Noong 
1841, itinayô ang Primitivo Teatro de Tondo; ang Primitivo Teatro de Arroceros 
naman ay itinayô para sa mga dulâng Tagalog. Hindî nagtagal ang mga unang 
teatrong ito—malamäng sa samâ ng panahon—bagyo man o init sa tag-araw. 
Noong 1846, itinatag ang Teatro de Binondo ngunit hindfî rin ito nagtagal; masamäâ 
ang pamamalakad ng teatro at hindî gaanong tinangkilik ng mga tao. Nagpatüloy 
naman ang pagpapalabas ng dulâ kayà ilang teatro ang itinayô—Teatro de Quiapo, 
Teatro Principe Alfonso, Teatro de Variedades, Teatro Filipino, at Teatro Zorilla— 
ang mga ito ay nagpalabas ng mga dulâng Tagalog. Ang Teatro Zorilla (1893) ay 
tumagal hanggang noong dekada 1930. 


Karamihan ng mga teatro sa panahong ito ay pag-aari ng mga Español at 
ang mga artista ay mga Español din. Noong dekada 1880, sa pamumunà n1 Roberto 
Gabriel, ang kauna-unahang grupo ng mga artistang Filipino ay nabuo—ang 
Compañia Infantil sa Trozo, at ang mga kasapi nité ay kinabibilangan nina Antonio 
Leysan, Paulino Casimiro, Amando Alvarez, Juan F. Bartolomé, Primitiva Tuazon, 
Ambrosio Gatdula, Servillano de Vera, Adriana Nicoläs, Feliza Cleofas, at ib4 pa. 
Hindi kalaunan, si Andres Bonifacio ay nagtatag ng Teatro Porvenir sa Tondo na 
nagpalabas ng mga dulâng Tagalog. !* 


Lumaganap din ang pagbabasä, pagkanta, at pagsasadulâ ng bühay at 
paghihirap hanggang sa pagpapapakô sa krus ni Hesus sa panahon ng Kuwaresma, 
lalo na sa Biyernes Santo ng Semana Santa. Maaari sigurong 1sipin na ang pagkanta 
ng pasyon ay maïhahalintulad sa sinaunang pagkanta ng epiko ng mga katutubo. 
Kinakanta ang pasyon na parang sinaunang tagulaylay na may malungkot na 
tono. Kiläla ang pasyon ng mga Tagalog, ngunit mayroon ding pasyon sa Ilokano, 
Pangasinan, Ibanag, Sebwano, Bikol, Hiligaynon, at Waray.!* 


Mayroon ding mga nobena, sermon tungkol sa ebanghelyo, at mga pangaral 
na sinulat ang mga Filipino, halimbawa, sina Joaquin Tuason at Pablo Tecson, na 
salin o adaptasyon sa orihinal na Español. Mayroon ding orihinal na sinulat ang 
mga Filipino tulad ni Padre Modesto de Castro—ang Pläticas Doctrinales (1855) 
at Pagsusulatan ng Dalawang Babae na si Urbana at Felisa (1864). Kumatha si 
Joaquin Tuason ng Ang Bagong Robinson (1879). Ang mga kathang nabanggit ay 
may layuning humubog ng kagandahang-asal. Sabi nga ng mga matatanda noon 
na kung walâ kang “urbanidad” ay walâ kang “felicidad” (hindî ka magiging 
masayä). Kayâ sundin ang mga aral nina Urbana at Felisa. Si Padre Vicente 
Garcia (Batangueño, 1817-1899) ay sumulat o nagsalin ng Kasaysayan ng mga 


24 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Kababalaghän (1856) at si Juan Evangelista ay nagsalin ng Martir sa Golgota 
(1886). 


Anglistähanngmgamanunulatna Tagalognoongpanahonngkolonyalismong 
Español ay hindî gaanong marami. Ilan sa mababanggit ay ang sumusunod na mga 
pangalan: Pedro Suarez Ossorio (Ermita, Maynila); Felipe de Jesus (San Miguel, 
Bulacan); Padre Vicente Garcia at Marcelino Manguiat (Batangas); Juan Diläg, 
Modesto Santiago, Roman Angeles, Gabriel Beato Francisco, Iñigo Regalado y 
Corcuera, at ang dalawäng kilaläng makatà ng ikalabinsiyam na dantaon na sina 
José de la Cruz (1746-1829) at ang kaniyang estudyanteng si Francisco Baltazar 
(1789-1872). 


Bukod sa mga dulâng nabanggit na pawang mga gäling sa España, dinalà rin 
sa kapuluan ang tinatawag na “metrico romance” (romanse o tulâng kasaysayan) na 
noong panahong iyon ay halos palipas na sa Europa. Kinabibilangan ito ng awit at 
korido—mga mahahabäng tulâ na mga kuwento ng kabayanihan, pag-iibigan, mga 
digmaan, at mga milagro o kababalaghan. Malamäng nanggaling ito noong una sa 
Mexico, dalä ng mga sundalo ni Miguel Lopez de Legazpi, ang Adelantado o unang 
Gobernador General ng Filipinas. Nang lumaon, nilapatan na ito ng katutubong 
kultura ng Filipinas. Sa Filipinas ito ay karaniwang ipinakikiläla bilang “Buhay na 
Pinagdaanan” o “Salita o Buhay na Pinagdaanan ni...” Nakasulat at pinalalabas 
ito sa wikang katutubo—Tagalog, Hiligaynon, Sebwano, Bikol, Kapampangan, 
Pangasinan. Ang mga ito ay malamäng na isinulat noong una ng mga paring Español 
na natütong gumamit ng mga wikang katutubo, bagaman nabanggit na mayroon 
ding mga indio na nagsulat ng awit at korido. Ang mga tanyag na mga awit ay ang 
Don Juan Tenorio, Doce Pares de Francis, Don Alejandre at Don Luis, at ib pa. 
Ang mga korido naman ay Bernardo Carpio, Ibong Adarna, at mga bühay ng mga 
santong makikita sa kalendaryong Katoliko. Mga 200 awit at korido ang nakatalâ 
sa bibliyograpiya ng Filipinas. 


Masasabing sa loob ng unang 200 taon ng pananakop ng mga Español, 
nakasentro sa relihiyong Kristiyanismo ang kultura ng Filipinas at mga Filipino. 
Bago matapos ang ikalabingwalong dantaon, lumawak pa ang kaisipan ng mga 
indio (na sa kalaunan ay tinawag na ring Filipino), lampas sa impluwensiya ng 
relihiyon. Makikita ito, halimbawa, sa mga isinulat ni Jose de la Cruz, na kilalä 
bilang “Huseng Sisiw.” Sumulat siyä ng mga popular na komedya tulad ng Reina 
Encantada o Casamien o por Fuerza, La Guerra Civil de Granada, Hernandez at 
Galisandra, Principe Baldovino, Los Dos Virreyes, Conde Rodrigo de Villas, D. 
Gonzalo de Côrdoba, El Amor y la Enviada, at Jason at Medea. Sumulat din siyä 
ng romansa tulad ng Doce Pares de Francis, Rodrigo de Villas, Flora at Clavela, at 
Clarita. Pinakakilalä ang Doce Pares de Francia. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 25 


Masasabing ang tugatog ng tulâng Filipino noong panahon ng pananakop 
na Español ay makikita sa isinulat ni Francisco Baltazar (1789-1862). Kilalä din sa 
pangalang Balagtas, sumulat at nagpalabas din siyä ng mga komedya tulad ng 4bdal 
at Miserena, Orosman at Zafira, Auredato at Astrone, Clara Balmori, Almansor at 
Rosalina, Rodolfo at Rosamundo, Mahomet at Constanza, at 1b4 pa. Kilalä siyä sa 
kaniyang Florante at Laura (1838) na sa ilang pagsusuri ay isang pagpulà laban sa 
pamamahalang Español na nakatago sa isang awit. Kung tatanggapin ang ganitong 
pagbäsa, maituturing na unang pagkakataôn ito na ang isang Indio/Filipino ay 
naglantad ng mga saloobin laban sa patakaran ng pamahalaäng Español.!? 


Magpapatüloy ang panitikang Tagalog (at mas malakas at mas hayäg na 
protesta laban sa pamahalaäng Español kaysa Florante at Laura) noong ikalawang 
kalahati ng ikalabinsiyam na dantaon, Kkahit na sa harap ng matinding sensura ng 
itinatag noong 1856 na Komisyong Permanenteng Sensura. Walâng puwedeng 
malathalang sulatin nang hindî dumadaan sa sensura ng pamahalaän, at malakas 
ang kapangyarihan ng simbahan at pamunuän ng mga orden ng mga fraile. Sa gitna 
ng kaapihang nararanasan ng mga Filipino lalo na sa kamay ng makapangyarihang 
mga fraile, nagsulat sil4 ng mga artikulo at tulâ laban sa pang-aabuso sa mga 
Filipino. 


Noong 1882, itinatag n1 Marcelo H. del Pilar, isang abogadong Bulakenyo, 
ang Diariong Tagalog. Bagaman hindf ito nagtagal, nakatawag naman ito ng pansin 
ng mga kababayan dahil sa paglalantad nité ng Kkahirapang dinadanas nilâ sa 
kamay ng mga Español, lalo na ng mga fraile. Si del Pilar ang isa sa pinakamasugid 
na propagandista laban sa mga fraile. Ang mga akda niya sa wikang Tagalog ay 
nakakarating sa mga kababayang Filipino, at ang mga akda sa wikang Español 
naman ay nakarating sa mga Español at mga Filipinong natüto ng wikang ito—ang 
Dasalan at Toksohan, Dupluhan, Mga Dalit, Pasyong Dapat Ipag-alab ng Puso 
ng Taong Babasa, Sagot ng España sa Hibik ng Pilipinas, Caiigat cayo, at ibä pa. 
Ikinagalit nang husto ng mga fraile ang mga akda niya kayâ napilitan siyäng lumisan 
sa bansa para hindî mahüli at maparusahan ng mga pinunông Español. Isinulat din 
niya, sa wikang Español naman, ang La Soberania Monacal en Filipinas noong nâsa 
España na siyä (Barcelona, 1889), na matinding pagbubunyag ng kapangyarihang 
pinatiral ng mga fraileng Español sa Filipinas sa mga Filipinong sakop. 


Kaïlangan ding isäma sa mga sumulat ng literatura ng protesta sa panahong 
ito si Andres Bonifacio, na siyäng nagtatag ng Katipunan at namunÔ sa rebolusyon 
laban sa mga Español noong 1896. Sa wikang Tagalog din ang mga akda ni 
Bonifacio para sa nakararaming masang Filipino—Katungkulang Gagawin ng 
mga A.LL.B; Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog; Katipunan Mararahäs ng mga 
Anak ng Bayan; at mga tulâng Pag-ibig sa Tinubuang Bayan, Tapunan ng Lingap, 
Katapusang Hibik ng Pilipinas, at Ang mga Cazadores. 


26 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Si Emilio Jacinto, na kanang kamay ni Bonifacio, ay sumulat din sa wikang 
Tagalog ng Liwanag at Dilim, Pahayag, Sa mga Kababayan, Kartilya ng Katipunan, 
Ang Kasalanan ni Cain, Pagkakatatag ng Pamahalaan sa Hukuman ng Silangan, 
at Samahan ng Bayan sa Pangangalakal. 


Mapapansin na sekular na ang mga akda nina Bonifacio at Jacinto, at hindî 
na tungkol sa Kristiyanismo, nakatuon na sa kalayaan ng isip at hindf na natatakdaan 
ng relihiyon.'* 


Ang Kilusang Propaganda 1880-1895: Pasimula ng Araling Filipinas 


Sa gitna ng prosperidad na dumating sa Filipinas dahil sa malawakang 
komersiyo at agrikultura noong ikalabinsiyam na dantaon, nakapag-aral ang mga 
maykayang Filipino hindî lang sa mga kolehiyo at unibersidad sa Filipinas, kundî 
maging sa España at ilang bayan sa Europa. Sa hanay ng mga edukadong Filipino 
na tinawag na “ilustrado” nagmula ang magtataguyod ng Kilusang Propaganda 
noong dekada 1880-1890. 


Mahalagang banggitin na noong panahong ito, mayroon nang mga paaralang 
naitatag para sa mga kabataang kalalakihan at kababaïhan sa Maynila at ilang 
probinsiya sa kapuluan na hindi na lâmang mga leksiyon sa katesismo at pagdarasal 
ang itinuturo kundî pati na caton. Nagkaroon ng mga pribadong mataas na paaralan 
at kolehiyo, bukod sa mga seminaryo sa mga may bokasyon na maging relihiyoso 
na nâsa pamamahala ng mga ordeng relihiyosong fraile. Nagplano ang pamahalaäng 
Español na magtayô ng mga pampublikong paaralan sa mababäng antas (1863) at 
ng sekundaryang antas (dekadang 1890), ngunit limitado ang nakapag-aral dito at 
hindî naman naiïtatag nang malawakan sa kapuluan dahil sa kakulangan ng pansin 
at pondo ng pamahalaän. Magulo na rin ang sitwasyon ng mga kolonya ng España 
sa panahong ito at isa-isang tumitiwalag sa kapangyarihang Español. Mangyayari 
din ito sa Filipinas noong panahon ng Rebolusyon na pumutok noong Agosto 1896 
matapos ang ilang taéng paghahanda mula noong 1892 nang itinatatag ni Bonifacio 
ang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. 


Ang mga ilustradong Filipino na nakapag-aral sa Unibersidad ng Santo 
Tomas, Ateneo de Manila, at ibäng mga kolehiyo sa kapuluan, ang nakapunta sa 
España at nagsaliksik at nagsulat doon tungkol sa kasaysayan at kultura ng Filipinas 
at mga Filipino nitong huling dalawäng dekada ng ikalabinsiyam na dantaon. Mas 
malayà siläng nakasusulat sa España/Europa kaysa Filipinas tungkol sa malagim 
na sitwasyong dinaranas ng mga Filipino sa kamay ng mga makapangyarihang 
fraile at sibil na opisyal ng gobyernong Español sa Filipinas. Ang mga nangunang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 27 


manunulat ng kasaysayan ng Filipinas ay nagsulat sa wikang Español, at paminsan 
ay sa Tagalog din. Inilathala ang mga isinulat niläng artikulo sa pahayagang La 
Solidaridad na inilimbag sa España. Sumulat din sil ng mga aklat o nobela na 
sa Europa din inilathala at palihim na ipinasok sa Filipinas at iningatang hindî 
matuklasan ng mga awtoridad ng pamahalaän o simbahan. Katuwang ng mga 
propagandistang Filipino ang mga siyentipiko at ilang tanyag na politiko sa Madrid. 
Nagbunga ito ng mga katangi-tanging pagsusulat tungkol sa kasaysayan at kultura 
ng Filipinas gâmit ang mga pananaw na malayà o liberal na kaniläng natutuhan sa 
Europa sa larangan ng wika (pilolohiya), folklore, etnolohiya, at agham-tao. Ang 
mga nilikhâ niläng saliksik ay maituturing na mga unang pag-aaral sa Filipinas 
ng mga Filipino bagaman isinulat gâmit ang wikang Español. Sumulat din ang 
ibäng dayuhan tulad ng Ingles, Pranses, Aleman, at ibâäng Europeong kaalyado ng 
mga propagandistang Filipino sa Europa (tulad ni Ferdinand Blumentritt na taga- 
Bohemia, Czech Republic ngayon, na kaiïbigang matalik n1 Rizal). 


Ang layunin ng mga ilustradong nanguna sa Kilusang Propaganda sa 
España/Europa ay tawagin ang pansin ng mga may-kapangyarihang Español sa 
España hinggil sa mga anomalya sa pamamahalang Español sa Filipinas lalo na 
ang mga pagkilos ng mga fraile. Naiïs nilâ ang reporma sa Filipinas at ituring ang 
mga Filipino na kapantay ng Español sa Filipinas. Layon din niläng ipakita na may 
kabihasnang Filipino bago dumating ang kolonyalismong Español. Kayâ nagsulat 
sil hinggil sa nakaraang kasaysayan ng Filipinas, at iniugnay rin ito sa mga 
larang ng etnolohiya, etnograpiya, at pilolohiya (agham ng wika). Lahat ng mga 
gawaing 1to ay naganap sa España/Europa dahil doon ay malayàng nakasusulat o 
nakapagpapahayag tungkol sa kalagayan ng mga Filipino sa ilalim ng pananakop 
ng mga Español. Ipinaglaban nilä ang mga reporma sa Filipinas para mabigyan ang 
mga Filipino ng mga karapatang politikal bilang mamamayan, na ituring siläng 
tulad din ng mga Español. 


Masasabing may ilang pangyayaring nagbunsod sa mga Filipino sa Europa 
na magtatag ng Kilusang Propaganda para maïipakita na may kultura at kakayahan 
ang mga Indio sa Filipinas na sa ngayon ay tinatawag na mga Filipino. Noong 
Marso 1885, itinatag ni Isabelo de los Reyes ang isang kampanya upang mangolekta 
at maglathala ng mga manuskrito at dokumento ng kaalamang-bayan ng ib4-ibäng 
rehiyon sa Filipinas. Itinuring ni Resil Mojares na isang napakahalagang proyekto 
ito tüngo sa simula ng Araling Filipinas. Nagsulat din si de los Reyes ng kasaysayan 
ng Filipinas at kasaysayang lokal—Las Islas Visayas (1887), Historia de Ilokos 
(1890), Historia de Filipinas (1889), at EI Folk-lore Filipino (1889). Importanteng 
mabanggit din dito ang Madrid Exposition (1887) at ang Exposicion Regional 
Filipina sa Maynila noong 1895 na nagpakita ng mayamang kultura ng Filipinas at 
mga Filipino. 


28 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Noong panahong ito, binalak din nina Rizal at Paterno na simulan ang 
proyektong isulat ang kasaysayan ng Filipinas. Iminungkahi n1 Rizal sa mga 
Filipinong kasapi na makipagtulungan sil sa Circulo Hispano-Filipino upang 
makabuo sâna ng isang koleksiyon ng mga sanaysay tungkol sa Filipinas. Hindî ito 
nangyari. Kayâ ginawa ni Rizal noong 1888 ang mga anotasyon sa libro ni Antonio 
de Morga (Mexico 1609) sa British Museum sa London. Inilimbag ang libro noong 
1890 sa Paris. Naisip din ni Rizal na itatag ang Asociacion Internationale des 
Philipinestes sa okasyon ng Eksibisyong Internasyonal sa Paris (Paris International 
Exhibition) noong 1889 at magdaos ng Pandaigdigang Kumperensiya sa Araling 
Filipinas ({nternational Philippine Studies Conference) kasabay nito. Para kay 
Rizal, ang kasaysayan ng Filipinas ay dapat na isulat ng mga Filipino—isang 
tagaloob na magsusulat at magsasalitâ tungkol sa kaniyang sariling bayan. Inisip 
niyang hikayatin ang mga banyagang iskolar na magsaliksik sa Araling Filipinas 
at magtipon-tipon para magpalitan ng kaniläng mga nasaliksik. Inisip din niyang 
maganda sänang makapagtayô silä ng aklatan at museo ng Filipinas. Walâng 
naidaos na pandaigdigang kumperensiya. 


Ang mga ilustradong nanguna sa Kilusang Propaganda sa España/Europa 
ay sina Gregorio Sancianco y Gozon (1852-1897) na sumulat ng E! progreso de 
Filipinas (Madrid, 1881) at Jose Rizal na inedit ang Sucesos de las Islas Filipinas 
(Paris 1890) ni Antonio de Morga (1609). Ang ilan pa ay sina Graciano Lopez 
Jaena, Marcelo H. del Pilar, Pedro Paterno (1858-1911), Isabelo de los Reyes y 
Florentino (1864-1938), T.H. Pardo de Tavera (1857-1925), Mariano Ponce (1863- 
1918), Pedro Serrano Laktaw (1863-1928), at ilan pang kasapi. Ang mga isinulat nilä 
ay maituturing na pundasyon ng Araling Filipinas. Bukod sa kasaysayan, sumulat 
din silâ ng hinggil sa kasaysayang lokal, batas, politika, arkeolohiya (prehistory), 
folklore, at sinaunang panitikan. Silä ang mga naunang bumuo ng matatawag 
na makabayan o nasyonalistang historyograpiyang Filipino na nagtataguyod na 
ang kasaysayan ng bayang Filipinas ang susi ng pagkakakilanlang  Filipino 
(national identity). Nanguna rito si Rizal at makikita ang pagmamahal sa bayan 
at pagtataguyod sa kapakanan nité sa kaniyang maraming naïsulat sa maikling 
panahon ng kaniyang buhay.!° 


Ang Rebolusyong Filipino Laban sa España (1896-1898) at Amerika (1899-1901) 


Nagpatüloy ang nasyonalistang historyograpiya noong panahon ng 
Rebolusyon laban sa España hanggang sa dumating ang Estados Unidos. Minana 
ng America ang Rebolusyon at naging digmaan ito laban sa bagong kolonyang 
Amerikano. Ang mga naunang kasaysayan ng Rebolusyon ay isinulat mismo ng 
mga rebolusyonaryong lumaban sa mga Español at Amerikano. Ang mga isinulat ay 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 29 


kalimitang laban sa mga klerigo o fraileng Español o laban sa simbahang Katoliko, 
at sa pananakop ng America noong halos malayà na ang Filipinas sa kolonyalismong 
Español at naiïlipat naman sa mga Amerikano. Kalimitan ay nakasulat ito sa 
wikang Tagalog. Makikita ito sa mga akda ng nabanggit nang mga ilustrado at 
rebolusyonaryo at sa ilan pang lumaban sa digmaan Kkontra sa mga Español at 
Amerikano, tulad nina Emilio Aguinaldo (1869-1964), Apolinario Mabini (1863- 
1901), Artemio Ricarte (1866-1945), Felipe Calderon (1863-1908), Juan Villamor 
(1866-1939), Rafael Palma (1874-1939), at Teodoro M. Kalaw (1884-1940). Hindi 
lang kasaysayan ng Rebolusyon at Digmaang Filipino laban sa Amerikano ang 
isinulat nilä, kundî maging sa ibä-ibäng larang ng agham panlipunan at sining.?° 


Araling Filipinas noong Ikadalawampung Dantaon: 
Ang Kolonyalismo ng Estados Unidos 1898-1946 


Noong natapos ang rehimeng Español at pumasok ang mga kolonyalistang 
Amerikano mula noong ikadalawampung dantaon, masasabing nag-ibä at nag- 
ibäyo ang mga pananaliksik sa Araling Filipinas. Nanguna sa pananaliksik ang mga 
dalubhasang Amerikano at ang mga institusyon ng kaalaman na itinatag nil tulad 
ng Philippine Library (1900), Bureau of Science (1905) na sa ilalim nito ay ang 
Division of Ethnology, Unibersidad ng Pilipinas (1908), at ibâ pang unibersidad 
at institusyong kultural na hanggang sa ngayon ay buhäy pa. Ang mga Filipino 
naman ay masugid na ipinagpatüloy ang paglago ng Araling Filipinas na malayàng 
naisasagawa—lalo na nang nawalâ na ang sensura sa pagsusulat at paglilimbag, at 
walâ na ring sagabal sa pagsusulat sa sariling wika o sa bagong wikang Ingles. 


Nakapag-aral nang malayà ang mga Filipino dahil sa itinatag ang sistema 
ng pampublikong edukasyon sa lahat ng antas na bukäs sa lahat ng mga Filipinong 
may kakayahang mag-aral. Ang wikang ginamit sa paaralan, sa pamahalaän, sa 
negosyo ay wikang Ingles. Mayroong mga iskolar na Filipino na nakapag-aral hindî 
lâmang sa Unibersidad ng Pilipinas at iba pang bagong tatag na mga pribado at 
pampublikong unibersidad, kundî maging sa Estados Unidos sa pamamagitan ng 
programa para sa mga pensionado. Silà ay mga piling-piling matatalinong Filipino, 
babae at laläki, na ipinadalä ng pamahalaän ng Filipinas para magpakadalubhasa sa 
America sa kondisyong babalik silâ at magsisilbi sa bayan. Ang mga nakatapos ng 
mga kursong gradwado hanggang doktorado ang naging mga piling guro o propesor 
sa mga unibersidad o mga empleado sa mga tanggäpan ng gobyerno. 


Noong unang tatlong dekada ng ikadalawampung dantaon, gâmit pa ng mga 


ilustradong Filipino ang wikang Español kayâ mayaman pa rin ang âni sa panitikan 
sa wikang Filipino at wikang Español din. Kabilang dito ang mga nabanggit na mga 


30 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ilustrado noong ikalabinsiyam na dantaon, kabilang dito ang mga ilustradong tulad 
nina Clemente Jose Zulueta, Cecilio Apostol, Fernando Ma. Guerrero na nagsulat 
ng makabayang mga kathang inilathala sa pahayagan o itinanghal sa entablado na 
nagpapahayag ng kaniläng pagtutol sa bagong kolonyalismong Amerikano. Ang 
mga akdang ito ay nâsa anyo ng mga editoryal, artikulo, tulâ, o dulâ. 


Sa gitna ng giyerang Filipino-Amerikano na kinakitaan ng pakikipaglaban 
ng mga Filipinong makabayan para sa independensiya sa pamahalaäng Amerikano 
(1899-1902), ipinatupad ang sensura sa pamamahayag (press censorship), at 
nagpatupad ng batas laban sa sedisyon (Sedition Law 1901) na matindi ang parusa— 
pagkabilanggo o kamatayan. Hindi pinayagang ipahayag ang mithiing kalayaan 
mula sa pananakop ng mga Amerikano. Hindi rin pinahintulutang iwagayway ang 
bandilang Filipino (Flag Law 1907)—habang mayroon pang hindî sumusukong 
mga rebolusyonaryo at hanggang magkaroon ng kapayapaan sa giyera laban sa 
mga Amerikano—na pinawalâng bisà lâmang noong 1919. 


Gayunman, nagpatüloy ang pagpapahayag ng mithiing kalayaan ng mga 
manunulat na Filipino. Halimbawa, si Severino Reyes (1861-1942) na kilalä sa 
sagisag-panulat na “Lola Basyang” ay nagsulat ng mga dulâng nagpahayag ng 
damdäming makabayan. Walang Sugat ang pinakamagandang halimbawa nito. Una 
niyang kinatha ang dalawäng dulâ—R.1.P at Ang Kalupi. Ang zarzuela ay gäling 
sa España noong 1893 at ito ang naging tanyag na instrumento para ipahayag ang 
mithiing kalayaan ng Filipinas sa panahon ng kolonyalismong Amerikano. Kabilang 
sa mga lumikha ng mga sarsuwela ay sina Juan Abad (1872-1932)—Tanikalang 
Ginto; Aurelio Tolentino (1867-1915)—Kahapon, Ngayon, at Bukas at Luhang 
Tagalog; Tomas Remigio (1867-1916)—Malaya; at Juan Matapang Cruz—Hindi 
Ako Patay, na itinanghal sa Teatro Nueva Luna noong 8 Mayo 1903. 


Ang sumunod na mga dulâ ay hindî na gaanong malakas ang sigaw ng 
kalayaan mula sa Estados Unidos—tulad ng mga dulâ nina Roman Reyes (Salamin 
ng Pag-ibig), Ambrosio Guzman (Mga Karaniwang Ugali), Roman Dimayuga 
(Mga Damit ni San Dimas), Severino Reyes (Walang Sugar), Manuel Xerex Burgos 
(Con la Cruz y Espada), Patricio Mariano (Dalawang Pag-ibig), Hermogenes 
Ilagan (Despues de Dios el Dinero), at ibâ pa. Ang operang Sandugong Panaginip 
ni Ladislao Bonus ay gäling sa libretto na sinulat ni Pedro Paterno sa Español at 
sa Tagalog ni Roman Reyes, at ipinalabas sa Teatro Zorilla noong 2 Agosto 1902. 


Itinuturing ang panahong 1905-1930 na “Gintong Panahon” ng sarsuwela. 
Bukod sa mga nabanggit nang sarsuwelista, maibibilang pa sina Florentino 
Bellecer, Precioso Palma, Jose Maria Rivera, Pantaleon Lopez, Emiliano Trinidad, 
Servando de los Angeles, at ibä pa. Ang mga samahän ng mga mandudulâ ay ang 
Compañia de Zarzuela Tagala “Balagtas,” Samahang Ilagan, Gran Compañia de 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 31 


Zarzuela Tagala, at Samahang Geronimo na nagpalabas ng sarsuwela at nagsanay 
sa mga artista. 


Samantäla, sa larang ng musikang Filipino, umusbong bago 1920 ang 
kundiman na kinakanta sa mga sarsuwela. Kabilang sa mga nakilälang kompositor 
ay sina: Gavino Carluen, Fulgencio Tolentino, Jose Estella, Leon Ignacio, Simplicio 
Solis, Juan de S. Hernandez, Francisco Buencamino, Calixto Llamas, Bonifacio 
Abdon, at ibä pa. Unti-unting nawalâ ang sarsuwela noong dumating ang “falkies” 
noong matatapos na ang dekada 1920. 


Sa panahong ito, mulang 1900, makikita ang pag-usbong at pag-unlad 
ng prosa (tulüyan) sa Tagalog at ibäng wikang katutubo. Kabilang sa mga unang 
nobelang naïlathala ay ang Salawahang Pag-ibig ni Lope K. Santos, Pagsintang 
Naluoy ni Modesto Santiago, at Unang Bulaklak ni Hernandez Peña. Sinundan ito 
ni Lope K. Santos ng ilan pang nobela—Banaag at Sikat, na itinuturing na obra 
maestra niya, Kundangan, at Alila ng Kapalaran o Kapalaran ng Alila. Nagsulat din 
siyä ng mga tulâ—Lakan-Dalita, Likas, Puso t Diwa (2 tomo), Ang Pangginggera, 
at Hamak na Dakila. Itinuturing din si Lope K. Santos na isang pantas sa wikang 
Tagalog. 


Ang nobelistang si Faustino Aguilar, tulad ni Lope K. Santos, ay nagsulat 
ng nobelang naglalarawan ng bühay ng mga kapos-palad sa lipunan (social 
novel)—Pinaglahuan, Busabos ng Palad, at Nangalunod sa Katihan. Bagaman 
naisulat ang mga nobelang matingkad ang kamalayang panlipunan, marami ring 
mga nobelistang sumulat ng mga nobela tungkol sa pag-ibig tulad nina Iñigo Ed. 
Regalado, Valeriano Hernandez Peña, Rosauro Almario, Jose Diaz Ampil, Patricio 
Mariano, Francisco Laksamana, Mamerto Hilario, at ibä pa. 


Sa panahong ito, makikita rin ang patüloy na pag-usbong ng panitikang 
Tagalog sa anyo ng maikling katha, halimbawa, ang mga nalathala sa mga magasing 
Liwayway, Alitaptap, at Sampaguita, at mga arawang pahayagan. Noong dekada 
1930, dalawäng pangunahing antolohiya ng maiklang katha ang naïlathala—Mga 
Kwentong Ginto (1935) inedit ni Alejandro G. Abadilla at Clodualdo del Mundo, 
at 50 Kwentong Ginto ng 50 Batikang Kwentista (1939) na inedit ni Pedrito Reyes. 
Sa larang naman ng panulaan, maituturing na pinakatanyag na makata nitong 
panahong ito si Jose Corazon de Jesus. Siyä ang sumulat ng tulang “Bayan Ko” 
na maituturing nang pangalawäng imno nasyonal ng Filipinas na kinakanta bilang 
awit ng protesta. 


Mahabà ang listähan ng mga manunulat na Filipino noong unang tatlong 


dekada ng ikadalawampung dantaon. Sa panahon ding ito nalikha ang balagtasan 
(pinangalan kay Francisco Baltazar/Balagtas), isang debateng patulâ na nagsimula 


32 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


noong 1924 (nanggaling sa karagatan at duplo noong unang panahon). Mayroon 
ding balagtasan ang mga Kapampangan na tinawag niläng “crissotan” (gäling 
sa pangalan ng makatàng Juan Crisostomo Sotto) at ang mga Ilokano na tinawag 
nilang “bukanegan” (gäling sa pangalan ni Pedro Bukaneg). Ang pinakatampok 
na balagtasan noong panahong ito ay ang balagtasan nina Jose Corazon de Jesus at 
Florentino T. Collantes na itinuturing na pinakamagaling na mambabalagtas noon.?! 


Araling Filipinas sa Larangan ng Agham Panlipunan 
at Araling Pantao noong Ikadalawampung Dantaon 


Maraming Amerikano ang nagsaliksik at nagsulat tungkol sa bagong 
teritoryong sakop. Masasabing kakaibä ang mga isinulat nilä tungkol sa Filipinas at 
mga Filipino mula 1898 hanggang 1940, kung ihahambing sa mga mananalaysay 
na Español. Maliban sa ilang mayroong mababäng pagtingin sa Filipino/Filipinas, 
marami sa mananalaysay ay mga opisyales na nadestino dito sa bansa na ang 
pananaw ay ipaliwanag sa mga nasasakupang Filipino ang mabuting hangarin 
ng America sa kaniläng sinakop na bansa. Bukod sa mga kolonyalistang opisyal, 
mayroon ding manunulat na mga gurong nadestino sa Filipinas tuladng mga tinawag 
na “Thomasites,” mga gurong dumating sa barkong USS Thomas, mga mamahayag 
(journalists), manlalakbay (travelers), at mga ordinaryong Amerikanong nanirahan 
sa kapuluan. 


Isa sa pinakamahalagang lathalain noong unang dating ng mga Amerikano 
sa Filipinas ay ang 55 tomo ng The Philippine Islands 1493-1898 (Cleveland, 
OH, 1903-1909) na koleksiyon ng mga babasahin tungkol sa Filipinas na isinalin 
sa Ingles mula sa orihinal na mga manuskritong ang karamihan ay nâsa wikang 
Español. Mapapansin na ang salin mula Español patüngong Ingles ay may mga 
suliranin (makabubuting ang orihinal ay mabäsa rin), at maraming mga dokumento 
at manuskrito noong panahon ng Propaganda at Rebolusyon noong ikalabinsiyam 
na dantaon ay hindî nakasäma sa koleksiyon. Para sa mga hindî gaanong bihasa 
sa Español, mahalagang gamitin ang mga nakalimbag na materyales tungkol sa 
kasaysayan ng Filipinas.?? 


Ang ilang dalubhasang Amerikano ay nagsagawa ng pananaliksik sa halos 
lahat ng aspekto ng karunungan tungkol sa Filipinas tulad nina James Alexander 
Robertson (historyador at bibliyograpo), H. Otley Beyer (itinuturing na amä ng 
antropolohiya sa Filipinas at nagpakadalubhasa sa katutubong kultura sa Cordillera), 
David P. Barrrows (antropologo at tagapamahala ng Kagawaran ng Pagtuturo 
sa Maynila), Albert Ernest Jenks (antropologo), Carl Eugen Guthe (antropologo 
at arkeologo), Leonard Bloomfield (nagsanay sa mga tekstong Tagalog), Roy 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 33 


Barton (antropologo ng Ifugao), Fay Cooper Cole (antropologong nagsaliksik 
hinggil sa mga Tinggian at Bukidnon), Laura Watson Benedict (antropologong 
nagsaliksik hinggil sa mga Bagobo), John M. Garvan (antropologong nagsaliksik 
hinggil sa mga Manobo), Luther Parker (edukador), Austin Craig (historyador at 
Rizalista, naging tagapamahala ng Departamento ng Kasaysayan sa Unibersidad 
ng Filipinas), Najeeb M. Saleeby (historyador tungkol sa mga Muslim sa Sulu), 
William Lyttle Schurz at Charles H. Cunningham (kapuwa historyador ng panahong 
kolonyalismong Español sa Filipinas ), at ang mag-asawang Felix at Marie Keesing 
(antropologong nagsaliksik hinggil sa mga katutubo sa Hilagang Luzon na taga- 
New Zealand). Marami sa kanilä ay taga-Unibersidad ng Michigan sa Ann Arbor 
at makikitang malaki ang interes sa mga tribong katutubo.?* 


Kabilang din ang mga Filipinistang Europeo na ipinagpatüloy ang tradisyong 
nasimulan noong mga nakaraang dantaon sa pagsasaliksik sa Araling Filipino. 
Halimbawa, Si Gerret Pieter Rouffaer (1860-1928) ay isa sa pinakaunang Olandes 
na bumisita sa Filipinas noong 1911 at si Hendirk Kern (1830-1917), Propesor 
sa Sankrit sa Unibersidad ng Leiden, ay isa sa pinakaunang iskolar ng wika ng 
Filipinas. Hindî naman nawalâ ang mga klerigong Español noong unang dekada 
ng ikadalawampung dantaon tulad nina Jose Algue, S.J., Juan Malumbres, O. P., at 
Fernando Hernandez, O.S.A., at mahalaga ang kaniläng artsibo ng mga manuskrito 
tungkol sa Araling Filipinas.?* 


Noong dekada 1930, natutüto nang sumulat sa wikang Ingles ang mga 
Filipinongnakapag-aral sa unibersidad o naging pensiyonado sa Estados Unidos.Ang 
mga Filipinista ng panahong ito, bukod sa mga nabanggit na sina Felipe Calderon, 
Manuel Artigas y Cuerva, Teodoro M. Kalaw, at Rafael Palma ay kinabibilangan 
nina Maximo M. Kalaw (1891-1955), Leandro V. Fernandez (1889-1948), Conrado 
Benitez (1889-1971), Nicolas Zafra (1892- 1979), Encarnacion Alzona (1898- 
2001), at Gregorio F. Zaide (1907-1986) na gumamit ng wikang Ingles sa kaniläng 
pagbuo ng Araling Filipinas. Silä ay mga propesor sa Unibersidad ng Pilipinas.? 


Ang Araling Filipinas sa Panahong Kontemporaneo 


Nagdaan ang Filipinas sa malagim na Ikalawang Digmaang Pandaigdig at 
dumanas ng pananakop ng mga Hap6n. Hindî malayàäng magsulat, sarado ang mga 
unibersidad, at dahil bawal ang wikang Ingles, masasabing lumago ang paggamit 
ng Tagalog, at may mga likhâng panitikan sa wikang Tagalog. Noong 1943, 
nakapaglabas ng isang antolohiya—Ang 25 Pinakamabuting Maikling Kathang 
Pilipino ng 1943. Noong matapos ang giyera, unti-unting bumangon ang Filipinas 
at ipinagpatüloy ang nabalam na pangatlong dayuhang pananakop ng bansa. 


34 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Natapos ang pananakop ng Hapéôn (1945) at ang independensiya ng 
Filipinas ay pormal na kiniläla at idineklara noong 4 Hulyo 1946. Ang binigyang- 
pansin sa panahong ito ay ang pagbabagong-tayô at pagbabagong-bühay ng bansa 
sa halos lubos na pagkawasak noong panahon ng digmaan. Masasabing ang Araling 
Filipinas sa panahong ito ay nakatuon sa mga pag-aaral ng nakaraang karanasan 
ng bayan sa kolonyal na panahon sa ilalim ng España at America. Kayâ ang aralin 
ay nakatuon sa politika at pamahalaän, at nasyonal ang sakop nité na sentro ang 
Maynila, at hindi pa naisasäma ang rehiyonal na aralin. 


Isang ambag sa pagsusulong ng larangan ng Araling Filipinas hindi lang sa 
America kundî maging sa Filipinas ang Programang Araling Filipinas na itinatag 
sa Unibersidad ng Chicago noong 1953. Pinamunuan ito ni Fred Eggan na Direktor 
at ni Everett D. Hester na Katuwang na Direktor. Katuwang sa programang ito ang 
Departamento ng Antropolohiya ng Unibersidad ng Chicago, Newberry Library, 
at Field Museum of Natural History. Sa kalaunan ay nakipag-ugnayan din ang 
Philippine Studies Program sa ibäng unibersidad, aklatan, at museo sa Estados 
Unidos at Filipinas. Mayaman ang Unibersidad ng Chicago ng mga artsibo ng 
Araling Filipinas ng panahong 1930-1979. Tumagal ang Programa hanggang 1977 
noong nagretiro si Fred Eggan. 


Maraming Filipinista ang nagpakadalubhasa sa Unibersidad ng Chicago— 
mga kilaläng pangalan ito sa Araling Filipinas—E. Arsenio Manuel, F. Landa 
Jocano, Alfredo E. Evangelista, William Henry Scott, Robert Fox, Juan R. 
Francisco, George Guthrie, Donn Hart, Chester Hunt, Carl Lande, Jose Maceda, 
Thomas Kiefer, Marcelo Tangco, at marami pang ibà. Binigyang-pansin ng grupo 
nina Eggan at Hester ang mga tradisyonal na larangan ng kultura, kasaysayan, 
wika, heograpiya, arkeolohiya, panitikan, at relihiyon. Pinagtuonan ng saliksik ang 
mga tribong katutubo sa mga liblib na pook at kabundukan at gumawa ng mga 
diksiyonaryo ng ibä-ibäng katutubong wika.?f 


Malaki ang impluwensiya ng Programang Araling Filipinas sa Chicago 
sa pagtatatag ng isang grupo ng mga Filipinista sa Estados Unidos. Noong 1973, 
itinatag ang Philippine Studies Group (PSG) na isa sa mga komite ng Southeast 
Asian Council (SEAC) ng Association for Asian Studies (AAS, itinatag 1941), sa 
pamumuno ni Michael P. Onorato. 


Noong 1975, itinatag naman ang Center for Philippine Studies sa University 
of Hawaï’i - Mänoa na pinamunuan ni Belinda A. Aquino. Nagretiro siyä bilang 
Direktor ng CPS noong 2011, at ngayon ay pinamumunuan ito ni Patricio Abinales. 
Taon-taon hanggang sa Kkasalukuyan, mayroong mga Filipinista na dumadalo 
sa taunang kumperensiya ng AAS ng mga kasapi ng PSG bilang indibidwal na 
tagapagsalita o panel sa Araling Filipinas. Gayundin ang nagiging partisipasyon 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 35 


ng mga Filipinista sa ibâäng pandaigdigang kongreso na nabanggit na sa itaas. 
Ang pinakahuling Programa sa Araling Filipinas sa Estados Unidos ay itinatag sa 
University of San Francisco (USF}—ang Maria Elena G. Yuchengco Philippine 
Studies Program, na ayon na rin sa USF, ang pinakamalaking programa ng Araling 
Filipinas sa mundo. Ang unibersidad ay nâsa ilalim ng orden ng mga Heswita.?? 


Maraming iskolar na Filipino at Amerikano ang nâsa larangan ng Araling 
Filipinas na nagpakadalubhasa sa kani-kaniyang disiplina at nagtapos sa mga 
unibersidad na may Programa sa Araling Asia/Silangang Asia tulad ng Cornell, 
Yale, Michigan, Los Angeles, Berkeley, Wisconsin, Northern Illinois, Syracuse, 
Hawaï’i, Stanford, Arizona State U, Kansas State, SUNY Buffalo, Washington 
State, Oregon. Sa kasalukuyan, mayroong mga Filipinista na nagtuturd ng Araling 
Filipinas sa mga Universidad ng Hawaï’i, Washington (Seattle), Massachusetts, 
Columbia, Illinois, at marami pang ib4. Ang isang bagong programa sa Araling 
Filipinas ay ang Araling Asiano-Amerikano na kinabibilangan ng maraming 
Filipino ng tinatawag na diaspora. 


Masasabing tunay na malawak na ang saklaw Araling Filipinas kung ang 
pagbabatayan ay ang panahon mula nang matapos ang Ikalawang Pandaigdigang 
Digmaan noong 1946 hanggang sa kasalukuyan—70 taon ang sakop nité. Mayroon 
nang malaking katipunan ng mga Filipinista at mayamang âni ng Araling Filipinas 
na naidagdag sa mga naunang Araling Filipinas sa 1b4-ibäng disiplina o larangan. 
Nakatuon pa rin hanggang sa kasalukuyan ang Araling Filipinas sa mga disiplina 
ng agham panlipunan at mga disiplina ng araling-pantao.* 


Ang mga Filipinista ngayon ay matatagpuan hindi lang sa Filipinas kundî 
maging sa ib4-1bäng bahagi ng Asia at Europa, Norte America, Australia, at maging 
sa Africa. Makikitang dumadalo silä sa halos lahat ng pandaigdigang kongreso na 
may kinalaman sa Araling Asiano at nagbabasä ng mga paper sa Araling Filipinas, 
tulad ng Association for Asian Studies (AAS/USA), International Association of 
Historians of Asia (I[AHA) na dalawäng beses nang idinaos dito sa Filipinas (1983, 
1985), International Conference of Asian Scholars (ICAS), at European Conference 
on Southeast Asia (EUROSEAS). 


Ang Pagtitipon ng mga Filipinista 


Hanggang noong 1980, walâng kumperensiya sa Araling Filipinas ang 
naidaos para magtipon-tipon ang lahat ng mga Filipinista sa mundo bukod sa 
mga nabanggit nang mga pandaigdigang kumperensiya ng mga dalubhasa sa 
Silangang Asia. Napapanahon na nga na magpülong ang lahat ng may kaalaman sa 


36 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Araling Filipinas ngayon—nakabangon na ang Filipinas sa matinding kahirapan at 
pagkawasak dulot ng giyera; naitayô nang mulf ang mga unibersidad at institusyon 
ng pananaliksik; marami nang mga Filipinista na nakatapos ng pagpapakadaluhasa. 
Ang inisyatiba para pagtipunin ang mga Filipinista ay nanggaling, sa simula, sa 
Estados Unidos at sa Filipinas; sinundan ito ng Europa at bansang Japan. 


Noong 1969, ang unang National Colloquium on the Philippines ay 
pinamunuan ni Charles Houston ng Western Michigan University. Ang kauna- 
unahang Pandaigdigang Kumperensiya sa Araling Filipinas ay idinaos noong 1980 
sa Western Michigan State University, Kalamazoo, Michigan; ang pangalawa ay 
noong 1981 sa University of Hawaï’i-Mänoa. Malamäng, ang mga pagtitipong ito 
sa Michigan at Hawaï’i, na sinalihan din ng mga Filipinista gâling sa Filipinas ay 
nagbunsod na itatag ang Philippine Studies Association noong 1984 sa Maynila. 
Mula noon, naging tradisyon na ang pagtitipon ng mga mag-aaräl at mga dalubhasa 
sa Araling Filipinas upang magdaos ng kumperensiyang pambansa sa ilang rehiyon 
ng Filipinas bukod sa Maynila at upang dumalo rin sa taunang kumperensiya ng 
AAS/PSG sa Estados Unidos. Sa mga kumperensiya ng PSA at PSG, naïimbita 
rin ang mga Filipinista sa ibäng bansa—sa Estados Unidos, Europa, at bansang 
Japan—kahit saan silâ naroon at nakatanggap ng balità tungkol sa pagtitipon. Isang 
grupo na may kinalaman sa mga Filipino sa diaspora (sa mundo) ay ang itinatag 
sa Estados Unidos na tinawag ng Filipino-American National Historical Society 
noong 1982. 


Ang Pandaigdigang Kumperensiya sa Araling Filipinas ay idinaos ulit noong 
1989. Naganap ito sa Philippine Social Science Center (PSSC sa Commonwealth 
Avenue, Lungsod Quezon). Ang PSSC na itinatag noong 1968 ay isang organisasyon 
ng mga asosasyon sa agham panlipunan. Ang PSA ay Associate Member ng PSSC. 
Kabalikat ng PSA ang PSSC na tumatayông sekretaryat sa mga kumperensiya ng 
PSA na idinaraos sa Filipinas. 


Noong 1991, ang kauna-unahang Pandaigdigang Kumperensiya ng Araling 
Filipinas sa Europa (EUROPHIL) ay idinaos sa Amsterdam (Netherlands) sa 
pamamahala ni Otto van den Muijzenberg ng Unibersidad ng Amsterdam. May 
44 ang dumalo, 8 ang mga panel, 34 ang mga paper na binäsa. Sinundan ito noong 
1994 sa London; 1997 sa Aix-en-Provence sa Pransiya; 2001 sa Alcala de Henares 
sa España; at 2004 sa Leiden sa Netherlands. Nagplano ang PSA/ICOPHIL na 
magdaos ng pandaigdigang kongreso sa Barcelona at Lisboa, pero hindf ito natuloy. 
Mabhirap talagang mag-organisa ng isang pandaigdigang kongreso lalo na sa Europa 
na masyadong malayô sa Filipinas. 


Ang mga sumunod na ICOPHIL mula noong 1989 ay noong 1992 sa 
Canberra, Australia; 1996 sa Hawaï’i; 2000 sa PSSC, Lungsod Quezon, Filipinas; 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 37 


2004 sa Leiden, The Netherlands; 2008 sa PSSC at Ateneo de Manila, Filipinas; 
2012 sa Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA. Ang pinakahuling 
Kumperensiyang Pandaigdig sa Araling Filipinas, ang ika-10 ICOPHIL, ay ginanap 
noong Hulyo 2016 sa Silliman sa Dumaguete na dinaluhan ng mahigit na 350 
delegadong Filipino at mga dayuhan na mga dalubhasa sa ibä-ibäng larang ng 
Araling Filipinas.?° 


Mapapansing ang ICOPHIL ay idinaraos tuwing ikaapat na taon sa Filipinas 
at ginaganap nang salitan sa Filipinas at sa ibäng bansa. 


Araling Filipinas sa Bansang Japan at Russia 


Mayroon ding aktibong grupo sa bansang Japan na mga dalubhasa at 
nagpapakadalubhasa sa Araling Filipinas. Ang mga Filipinistang Hapones ang 
kalimitang pinakamalaking delegasyon sa mga kumperensiya ng ICOPHIL. 
Mayroon siläng itinatag na grupo ng mga gradwadong mag-aaral noong 1995 sa 
Unibersidad ng Osaka na mula noon ay taon-taong nagtitipon sa isang forum para 
pag-usapan ang Araling Filipinas na kaniläng pinag-aaralan. Ang Philippine Studies 
Conference in Japan (PSCJ) ay itinatag noong 2004, sa suportang ibinigay rin ni 
Belinda Aquino, at pinamunuan noon ni Yoshiko Nagano. Nagkaroon silä ng unang 
pandaigdigang kumperensiya noong 2006 sa Tokyo na pinamunuan ni Nobutaka 
Suzuki. Nagkaroon sil ng Kumperensiya sa Araling Filipinas noong 2010 sa 
Unibersidad ng Tsukuba; noong 2014 sa Unibersidad ng Kyoto, at nakaplano siläng 
magkumperensiya sa 2018 sa Hiroshima.*° 


Masasabi marahil na lumusog at lumawak ang Araling Filipinas nitong 
nakaraang 50 taon, tulak na rin siguro ng mas masiglang paglalathala ng mga 
dalubhasa, mga publikasyong maaari nang makuha sa internet ngayon, at hindî 
na lâmang sa mga inilimbag sa papel, sa libro o journal. Nakagawian na rin ang 
mga workshop at kumperensiya ng mga dalubhasa, at dito, may pagkakataéng 
makipag-ugnayan sa isa’t isa ang mga dalubhasa kahit sila ay nasa iba-ibang sulok 
ng mundo. Maraming dayuhan ang nagpapakadalubasa sa Araling Filipinas— 
Hapones, Tsino, Olandes, Ingles, Español, Pranses, Ruso, Australiano, Filipino sa 
America. Marunong mag-Filipino ang ilan sa mga banyagang Filipinista. Hindi 
dapat balewalain ang mga saliksik na ginagawa ng dayuhang Filipinista at nakapag- 
aambag din silä ng kaniläng perspektiba sa pag-aaral ng Filipinas. Bukod pa rito, 
nagagamit nil sa kaniläng saliksik ang mga datos na nakasulat sa sarili niläng wika 
na hindi naman madalîng maintindihan ng mga manaliksik na Filipino. Kaïlangan 
nating maläman ang ginagawa niläng pananaliksik tungkol sa ating bayan. 


38 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Nagpapasalamat ako kay Dr. Maria V. Stanyukovich, Tagapangulo ng 
Departamento ng Australia, Oceania, Indonesia, at Filipinas sa Peter the Great 
Museum of Anthropology and Ethnography, Russian Academy of Science sa St. 
Petersburg, Russia, sa mga ipinadalä niyang impormasyon tungkol sa mga Filipinista 
sa Russia. Nakapaloob ang impormasyon sa “Araling Filipino sa Leningrad/St. 
Petersburg (1976-2016).” Ito ay listähan ng mga publikasyon sa Araling Filipinas 
sa St. Petersburg mula noong nagkaroon ng ugnayang diplomatiko ang dalawäng 
bansa na 40 taon na sa ngayon, at listahan ng mga mananaliksik sa Araling Filipinas 
sa Russia. Ang Philippine Subdivision ay itinatag noong 1967 sa St. Petersburg 
School of Asian and African Languages, na mas kilalä na ‘The Oriental Department,” 
na itinatag naman noong 1855. Ang nagturd ng Tagalog ay ang linguist na si Dr. 
Gennadiy E. Rachkov (1929-2016). Ang mga batikäng dalubhasa sa kasaysayan, 
ekonomiya, at pamahalaän ay nâsa Moscow, ang mga antropologo at dalubhasa sa 
wika ay nâsa St. Petersburg, at ang dalubhasa sa diaspora ng mga Ruso sa Filipinas 
ay näsa Vladivostok. (Mayroong isang komunidad ng mga Rusong refugee 
sa Tubabao, Samar, na sinasaliksik n1 Kinna G. Kwan para sa disertasyon niya 
sa UST. Malaki at mayaman ang artsibo at aklatan sa Russia na naglalamän ng 
mga diksiyonaryo ng mga wikang Filipino, mga ulat ng mga paglalakbay-dagat 
(expedition) na nakarating sa Filipinas, etnograpiya, at mga disiplina ng araling 
pantao na inipon ng mga nasabing paglalakbay-dagat sa Filipinas mula pa noong 
kalagitnaan ng ikalabinsiyam na dantaon. Nandoon din ang mahalagang koleksiyon 
ni Roy F. Barton, Amerikanong anthropologo ng mga Ifugao.! 


Kaïlangan nang makalap ang mga saliksik at publikasyon ng mga Filipinistang 
dayuhan na nabanggit upang ipakita ang mga larang ng mga interes nilä sa Araling 
Filipinas at, lalong mahalaga, ang makapag-ugnayan tayo sa isa’t isa. 


Araling Filipinas sa Australia 


Mayroong natatag na Philippine Studies Association of Australia (PSAA) 
noong dekada 1970, pero mukhang hindîna ito masyadong aktibo sa Araling Filipinas 
sa Australia. Ang mga Filipinista sa Australia ay sina James Warren (Murdoch 
University), Michael Pinches (University of Western Australia), Mina Roces 
(Sydney University), at Mark Turner (University of Canberra), at maaaring may 
ibä pa. Si Wendell Capili (Panitikan, UP Diliman), Julius Bautista (Antropolohiya, 
Kyoto University), at Nathan Gilbert Quimpo (Politika, University of Tsukuba, 
Japan) ay nagpakadalubhasa sa Australian National University sa Canberra. Si 
Raul Pertierra (Antropolohiya) ay gäling din sa Australia. Si John N. Crossley, na 
retiradong matematiko sa Monash University, ay ilang taon nang nagsasaliksik 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 39 


at nagsusulat ng kasaysayan ng Filipinas at dumadalo sa mga kumperensiya ng 
kasaysayan ng Filipinas at Araling Filipinas. 


Ang Organisasyong Propesyonal sa Araling Filipinas 


Marapat na banggitin dito ang ambag ng mga organisasyong propesyonal 
sa Araling Filipinas sa pagpapalawak ng pananaliksik sa ibâ’t ibäng disiplina sa 
pamamagitan ng kaniläng mga taunang kumperensiya at taunang journal—tulad 
ng kasaysayan (PNHS, itinatag noong 1941), politika (PPSA, 1962), sosyolohiya 
(PSA, 1952), antropolohiya (UGAT, 1977), sikolohiya (1962), pilosopiya (1973), 
lingguwistika (1969). Mahalaga rin sa pananaliksik na ginagawa ng mga dalubhasa 
ang pakikipag-usap sa mga kasamahan sa disiplina at sa kabuoan ng ib4-ibäng 
larangan ng karunungan. Sa larangan ng kasaysayan na siyäng ginagalawan ko, 
ang Departamento ng Kasaysayan sa Unibersidad ng Pilipinas ay itinayô noong 
1910, dalawäng taon mula nang itinatag ang Unibersidad ng Pilipinas noong 1908. 
Ang Philippine National Historical Society ay itinatag naman noong 1941, at ito 
ang pinakamatandang kapisanan ng mga historiyador sa Filipinas. Taon-taon ay 
naglalabas ang PNHS ng Journal of History at nakalathala dito ang mga piling paper 
sa taunang kumperensiya sa kasaysayang nasyonal at kasaysayang rehiyonal na 
ginaganap sa Luzon, Visayas, Mindanao, kasäma na ang Sulu. Ang Departamento 
ng Antropolohiya ay itinatag noong 1914 sa UP, at isa ang antropolohiya sa mga 
disiplinang pinagtuonan ng pansin ng mga kolonyal na Amerikano para maintindihan 
ang kultura ng mga Filipino na lubhang kakaïbä sa kinagisnan niläng lipunan. 
Nandiyan ngayon ang UGAT na organisasyon ng mga antropologo. Masasabing 
lahat ng mga organisasyong propesyonal sa Araling Filipinas ay malaki ang papel 
na ginampanan sa kasaysayan ng Araling Filipinas at patüloy ang pagsasagawa ng 
mga saliksik na makabuluhan sa pag-unlad ng karunungan sa Araling Filipinas. 


Bukod sa Philippine Social Science Council (PSSC), katuwang din ang 
mga organisasyong nasyonal tulad ng National Research Council of the Philippines 
(NRCP), National Commission for Culture and the Arts (NCCA), National Historical 
Commission of the Philippines (NHCP), at Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) 
sa pagpapalaganap ng Araling Filipino sa taguyod na ibinibigay nil sa mga iskolar 
at akademikong Filipino sa pananaliksik at publikasyon. 


Marami na ang mga naipong pag-aaral sa Filipinas, pero marami pang dapat 
na idagdag na kaalaman. Masasabi ko ito nang tahasan sa larang ng kasaysayan 
na para sa akin ay marami pang puwang sa pananaliksik lalo na sa kasaysayan 
ng mga katutubong Filipino at mga Filipinong Muslim na dapat isäma sa ating 
kasaysayang pambansa. Pati na rin sa kasaysayan ng bayan noong panahon ng 


40 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


pananakop ng mga Español dahil sa kakulangan ng kakayahang gamitin ang mga 
manuskrito sa Español at ibäng wika. Kaïlangan ding mapalawak at maiwasto 
ang kontemporaneong kasaysayan ng Filipinas para maintindihan natin ang mga 
nangyayari sa ating paligid sa panahong ito at maisaloob ang mga leksiyon ng 
kasaysayan para hindî na maulit ang mga malagim na pangyayari sa kasaysayan 
ng sambayanang Filipino. Salamat na lang na minabuti ng Kongreso ng Filipinas 
na gawing opisyal na patakaran ang pagpupunô ng mga kakulangan sa pagtuturd 
ng buong kasaysayan ng Filipinas at Filipino na maisasäma ang mga katutubong 
Filipino at Muslim sa itinuturong kurso ng Kasaysayan ng Filipinas, at mapapag- 
aralan din ang mga mahalagang kasaysayan na hindîitinuturo sa kabataang Filipino, 
gaya ng panahon ng batas militar sa bansa. Matinding pangangailangan na maituro 
ang mga paksang ito lalo sa ating mga kabataan na hindî malalim ang pagkaalam 
na Filipino rin ang mga Muslim at mga katutubong grupong etniko sa kabundukan. 


Ganoon Noon, Ganité Ngayon, Ano na Bükas ng Araling Filipinas? 


Pinagpilitan kong ipunin sa paper na ito ang lahat ng nalaläâman ko, 
lahat ng naranasan ko sa tagal ng panahon kong pakikisäma, pakikisalamuha, at 
pakikipagtagisan sa larangan ng Araling Filipinas. Ginamit sa paper na ito ang lahat 
halos ng mga naïpon kong ulat, publikasyon, dokumento, at ibäâ pa, na sa pakiwari 
ko ay may kinalaman sa Araling Filipinas. Hindî siguro maikakaïla na mayaman 
ang Araling Filipinas kung pagbabatayan kahit na lang ang mga naipakita ko sa 
paper na ito. 


Ang Araling Filipinas ay makikita sa mga disiplina ng agham panlipunan at 
humanidades na tradisyonal na pinagmumulan ng pananaw at metodolohiya nité. 
Gayon pa rin ang karamihan sa mga saliksik sa kasalukuyan sa larang ng Araling 
Filipinas—karamihan ay nakatutok sa ibâ”’t ibäng disiplina. Kayâ mayroon ngayong 
pumipitik sa “makalumäng” kasanayang ito dahil hindî raw ito nagpapakita ng mga 
pagbabago sa mga pangyayari sa lipunan. Nagpanukala ang ibäng akademiko ng mas 
malawak na sangay ng karunungan na hindî lang sumusunod sa isang disiplina— 
na gumamit ng pinagsäma Oo ibà-1bäng disiplina (integratedl/interdisciplinary) sa 
pag-aaral ng kultura, mga wika, mga tâong-bayan, at kasaysayan. Nagbunga ito sa 
tinatawag na “area studies” na hindi lang nakatuon sa bansa kundf sa ginagalawan 
nitong malawak na mundo. Ito ang tinawag na “crossing borders” na ginagamitan 
ng lalong malawak na perspektiba na lumalabas sa hanggahan ng bansa, o rehiyon, 
patüngong global. 


Tingnan, halimbawa, ang mga pananaw sa Araling Filipinas ng mga 
dalubhasang Filipino tulad nina Teodoro A. Agoncillo, Virgilio Enriquez, 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 41 


Prospero Covar, Belinda A. Aquino, Bienvenido L. Lumbera, Priscelina Patajo- 
Legasto, Gemino H. Abad, Raul Pertierra, Resil B. Mojares, Reynaldo C. Ileto, 
Vicente L. Rafael, Nicanor Tiongson, at marami pang ibäng dalubhasa sa Araling 
Filipinas. Ang listähan ay mga Filipino lâmang. Marami ring ambag ang mga 
dayuhang Filipinista na nabanggit sa paper na ito. Maraming 1b4’t ibäng pananaw 
ang makakalap sa kaniläng mga ambag sa Araling Filipinas kahit na sil4”y mga 
dayuhan. Hindî kailangang pag-awayan ang pananaw at igiit na isang pananaw 
lâmang ang mananaig. Dapat isäma sa Araling Filipinas ang anumang pananaw, 
perspektiba, o posisyon ng lahat ng nagpapakadalubhasa dito sa ibä-ibäng larangan 
at kaalaman—kaalaman sa nakaraan, kaalaman sa kasalukuyan, kaalaman sa 
kinabukasan. Mabilis umikot ang mundo kayâ kaïlangan nating maintindihan kung 
ano ang silbi ng Araling Filipinas sa kinabukasan natin at ng ating mundo. 


Bilang larangang akademiko, ang Araling Filipinas ay magiging higit na 
makahulugan hindî lâmang sa pagbibiläng ng mga naïlathalang pag-aaral at sa 
bilang ng mga dalubhasa (tao ang binibilang), kundî maging sa pagbibigay-puri sa 
gawain ng mga tulad nating mga akademiko na nagtitipon sa mga kumperensiya 
o kongreso. Magkasäma tâyo sa kabuoan ng isang katipunan ng mga kapuwa 
dalubhasa ng Araling Filipinas. Respeto sa pagkatao ng bawatisa at sa mga gawainng 
kapuwa-akademiko ang dapat maging gabay nating mga Filipinista—Filipino man 
o dayuhan, bagaman nakararami tâyong Filipino sa larangan ng Araling Filipinas. 
Hindi nagkakaibä ang layunin nating lahat sa pag-aaral ng Araling Filipinas na 
ang hangâärin ay mapalalim ang pag-unawa sa Araling Filipinas, magkakaibâ man 
ang ating mga pananaw. Mahalaga na makapag-usap tâyo at magpalitan ng mga 
pananaw para magkalinawan at makapulot ng bagong kaalaman mula sa isa”’t isa. 


Ang akademya ng Araling Filipinas ay malawak na kung titingnan natin 
ang mga estadistika doon pa lâmang sa mga pagtitipon natin at sa mga paper na 
binabäsa sa kumperensiya. Makapal na ang natipong mga paper na binäsa sa mga 
kumperensiya o kongreso ng PSA at ICOPHIL/EUROPHIL pa lâmang. Mainam na 
patüloy na lumago ang mga kapanalig natin sa larang ng Araling Filipinas lalo na’t 
maraming mga kabataang kasamahan na nagpapakadalubhasa sa Araling Filipinas. 
Hindi rin mauubos ang napakaraming paksa sa pananaliksik. Inaasahang lalalim pa 
ang ating mga pag-aaral sa Araling Filipinas sa kinabukasan. 


Ang Usapin ng Wikang Filipino sa Pandaigdigang Kongreso: 
Komisyon sa Wikang Filipino 


Ang Pandaigdigang Kongreso sa Araling Filipinas sa Wikang Filipino na 
idinaos ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) noong 2017 ay isang mahalagang 


42 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


pagtitipon ng mga dalubhasa sa ibä-ibâng larang ng Araling Filipinas na sa unang 
pagkakataôn ay ginamit ang wikang Filipino ng lahat ng tagapagsalitâ, kahit 
ng mga tagapagsalitâng banyaga. Hindi pa dumating sa ganitong pünto ang 
kumperensiyang idinaos ng PSA noong 2014 at ng ICOPHIL noong 2016 sa 
Silliman University. Walâng patakarang opisyal tungkol sa kung anong wika ang 
gagamitin sa kumperensiya bagaman malayà ang mga tagapagsalitâng magpadalä 
ng panukala sa wikang Filipino at magbigay ng paper nilä sa wikang Filipino. 
Hiningan lang sil ng abstrak na nakasalin din sa Ingles dahil marami ang dayuhan 
sa ICOPHIL 2016 sa Silliman University. Sa mga kumperensiyang internasyonal 
ng PSA at ICOPHIL, ang gâmit na wika ay Ingles, at kung minsan, mayroong paper 
na binabäsa sa ibäng wika, gaya ng Español o French na may salin sa Ingles. 


Pasasalamat 


Bilang tagapagtaguyod ng Pandaigdigang Kongreso para sa PSA, nais 
kong magbigay ng pasasalamat sa aming pinagkakautangang-loob sa pagtataguyod 
ng mga pagtitipon ng mga Filipinista noong mga nakaraang dekada mula pa sa 
unang pagtitipon ng PSA. Nagpapasalamat ak6 kay Prop. Dr. Belinda A. Aquino 
(Unibersidad ng Hawaï’i) at Prop. Dr. Otto van den Muijzenberg (Unibersidad ng 
Amsterdam). Itinayô ang ICOPHIL Council ni Belinda Aquino sa Hawaï’1 una 
noong 1991, at inulit noong 1996, para mamahala sa pandaigdigang kumperensiya 
ng ICOPHIL. Masasabing hanggang ngayon ay nandiyan pa sina Lindy at Otto 
para sa ICOPHIL bagaman hindfi silä palaging nakararating sa kumperensiya kung 
ito ay idinaraos sa ibayong-dagat at malayd sa Hawaï’i at Amsterdam. Silä ang 
mga haligi ng PSA/ICOPHIL, kasäma ang ibäng Filipinista sa Estados Unidos at 
Europa, na nagpasimula niténg katipunan ng mga Filipinista halos limang dekada 
nang nakaraan. 


Dito naman sa Filipinas, nais kong taos-pusong pasalamatan sina Prop. 
Dean Ofelia R. Angangco, Prop. Fe R. Arcinas, Prop. Dr. Bienvenido L. Lumbera, 
Prop. Dr. Nicanor Tiongson. At kina Prop. Dr. Doreen G. Ferandez at Prop. 
Elsa P. Jurado na namayapa na. Silä ang mga unang namund noong itinatag ang 
Philippine Studies Association noong 1984. Sa mga nandito at kasäma natin 
ngayon—sina Bien Lumbera, at Nic Tiongson, maraming salamat at hindi pa ninyo 
kami binibitawan sa PSA (Samahan ng Araling Filipinas). At kay Prop. Virgilio S. 
Almario, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan, isang taos na pagkiläla rito sa 
kauna-unahang Pandaigdigang Kongreso sa Araling Filipinas sa Wikang Filipino. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 43 


Mensahe nina Lindy Aquino at Otto van den Muijzenberg 


Belinda A. Aquino: Ipinaaabôt ko ang aking taos-pusdng pagbati sa inyo sa 
Pagdaigdigang Kongreso sa Araling Filipinas. Totoo, mapapagyaman ng Kongreso 
ang yumayabong na kaalaman sa wikang Filipino na siyäng wika ng Kongreso. 
Ikinatutuwa ko ito dahil sa isa sa mga layunin nang itinatag ang Sentro ng Araling 
Filipinas sa Unibersidad ng Hawaï’i noong 1975 ay upang mapagyaman ang 
kaalaman sa Filipinas at mga wikang Filipino sa Hawaï”i kung saan ang mga Filipino 
ay isa sa pinakamalaking grupong etniko sa kapuluan. Dumating ang mga Filipino 
sa Hawaï’i noong 1906. Itinuturo ngayon sa Hawaï’i ang mga wikang Filipino at 
Ilokano at Araling Filipinas. Masayä kong naaläla na kasäma ak6 noong nagplanong 
itatag ang Sentro ng Wikang Filipino noong Pangulo si Dr. Jose V. Abueva at ak6 
ang Bise-Presidente/Pangalawang Pangulo para sa Usaping Pangmadla (Public 
Affairs). 


Otto van den Muijzenberg: Ipinaaabôt ko ang pagbati sa tunay na bagong hakbang 
sa Araling Filipinas sa paggamit ng wikang Filipino sa Kumperensiyang ito—na 
maituturing na pagkalas sa nakaraan sa larangan ng Araling Filipinas. Maipakikita 
sa Kongresong ito kung napapanahon na nga na isulat sa wikang Filipino ang 
mga Araling Filipinas sa ibâ’t ibäng disiplina sa agham panlipunan at araling- 
pantao. Dahil sa pangyayaring ito, mapag-iisipan ng lahat ng mga dalubhasa at 
nagpapakadalubhasa sa Araling Filipino dito sa Filipinas at sa labas ng bayan kung 
anong wika ang maaaring gamitin kapag lahat tâyong mga Filipinista ay nagtitipon 
sa Filipinas at sa ibäng bansa. Kaïlangang magpatüloy ang pag-uugnayan ng mga 
Filipino sa anumang lahi sa ating mga gawaing akademiko. 


Munting Pahayag 


Dahil ako ay isang historyador, maraming ulat sa paper na ito ay nanggaling 
sa mga isinulat ko tungkol sa historyograpiya ng kasaysayan ng Filipinas. Marami 
ring mga dalubhasa at publikasyon sa larang ng kasaysayan. Naniniwala ak6 na 
kaïlangan ang kontekstong historikal sa pag-aaral ng 1bâ-ibäng disiplina ng agham 
panlipunan at humanidades na bumubuo ng Araling Filipinas. Ang historyograpiyang 
naisäma sa paper na ito ay hindî lâmang sa kasaysayan nakatuon, kundf sa ibâ pang 
larang na may kaugnayan sa kasaysayan. Hindi lang Filipino na iskolar ang nakasali 
sa paper na ito, kundî maging ang ibäng Filipinista sa ibäng bansa sa mahabàng 
panahong nakalipas. Para sa Araling Filipinas, mahalagang maläman kung saan 
matatagpuan ang mga datos sa loob at labas ng bansa at sinikap maipakita ito sa 


paper. 


44 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Pakitingnan ang sumusunod na lathalain at manuskrito: Bernardita Reyes Churchill, 
“Trends and Directions of Historical Research in the Philippines” (Lektura sa 
Yunnan Academy of Social Sciences, Kunming, Yunnan, Peoples’ Republic of 
China, October 21, 1987); “Historical Writing on the Philippines: A Challenge 
to Filipino Historians” (Paper na binäsa sa 9 National Conference on Local and 
National History, Philippine National Historical Society, Butuan, 1988); “History 
— Philippine National Historical Society,” p. 1-178; “History and Current Situation 
of the Discipline of History in the Philippines,” p. 7-98, sa Bernardita Reyes 
Churchill (awtor at editor), Philippine Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. II 
(Lungsod Quezon: Philippine Social Science Council, 1993); “Philippine Intangible 
Cultural Heritage: An Introduction and Preliminary Inventory” (Paper na binäsa 
sa Kumperensiya ng International Mask Art and Culture Organization sa Andong, 
South Korea, September 30, 2006); “The State of History in the Philippines,” 
(Philippine Social Science Council — Philippine Social Science Research Project, 
2009); “Philippine Historiography: Looking Back and Looking Forward — The 
History of Historical Studies,” sa Philippine Social Sciences Report, Philippine 
Social Sciences: Capacities, Directions and Challenges, inedit nina Virginia A. 
Miralao at Joanne A. Agbisit (Lungsod Quezon, PSSC, 2012, p. 141-16); “Local 
History in the Context of National History” (Paper na binasa sa UNESCO Sixth 
Karunungan Festival, National Museum, Manila, September 21, 2012; UNESCO 
Seminar on Philippine Documentary Heritage, Ayala Museum, September 11, 2015; 
UNESCO Seminar on Philippine Documentary Heritage — The Jaw Manuscripts, 
University of the Philippines Mindanao, September 3, 2016). 


Mga Talâ 


Kinilälang ang Sucesos de las islas Filipinas ni Antonio de Morga (1609) na kauna-unahang naisulat na 
kasaysayan ng Filipinas na hindî fraile ang gumawa kundf opisyal na sibil ng pamahalaäng Español ng Filipinas. 
Kamakailan ay napag-alaman na mayroong isang naisulat na kasaysayan ng Filipinas—ang Historia de las 
Philipinas na nâsa Aklatang Lilly sa Bloomington, Indiana, Estados Unidos na nabanggit ng Pransiskanong 
arkibista na si Padre Lorenzo Perez noong mga dekadang 1930. Tungkol ito sa kasaysayan ng Filipinas noong 
1564-1596. Nakasulat ito sa papel na gawa sa palay/bigas, halos kagaya ng Boxer Codex (tingnan sa ibabâ), 
at malamäng ay isinulat ng isang sundalo na nadestino sa Filipinas noong panahon ng unang Gobernador 
(adelantado) ng Filipinas na si Miguel Lopez de Legazpi. Nagpapasalamat ak6 kay John N. Crossley (Monash 
University, Australia) na nagbigay sa akin ng kopya ng Historia, Lilly Library. 


CR. Boxer, “Some Aspects of Spanish Historical Writing on the Philippines,” sa D.G.E. Hall, Historians 
of Southeast Asia (London, 1961), pp. 200-212; Charles R. Boxer, “A Late Sixteenth Century Manila MS,” 
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 1/2 (April): 37-49, 1950. Bloomington, 
Indiana: Library, Boxer MSS. II, PDF http://ourl.dlib.indiana.edu/iudl/general/VAB8326. Inilathala ito ng 
Vibal Foundation bilang Boxer Codex, A Moderrn Spanish Transcription and English Translation of 16" 
Century Historical and Ethnographic Accounts of Southeast and East Asia and the Pacific (2016). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 45 


Tingnan din Bernardita Reyes Churchill, “Missionary Chronicles of the Philippines,” sa “Philippine 
National Historical Society,” inedit ni Bernardita Reyes Churchill, sa Philippine Encyclopedia of the Social 
Sciences, Vol. II (Lungsod Quezon: Philippine Social Science Council, 1993), p. 67-76. 


Ang ilang piling Araling Filipinas na katha ng mga Español ay ang mga sumusunod (na nakasalin sa 
wikang Ingles): Joaquin Martinez de Zuñiga, O.S.A., Status of the Philippines in 1800, FBG XXI, 1973, and 
An Historical View of the Philippine Islands (1803) - FBG X 1966; Tomas de Comyn, State of the Philippines 
in 1810 —- FBG XV 1969; at Antonio Martel de Gayangos, The Island of Mindanao (1874? Manuscript) - FBG 
XXIV 1976. 


? John R.W. Smail, “On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia,” Journal of 
Southeast Asian History 2:2 (1851):72-102. Si John R.W. Smail ay isang historyador at eksperto sa kasaysayan 
ng kontemporaneong Timog-Silangang Asia. Siyä ay Propesor ng Kasaysayan ng Timog-Silangang Asia sa 
University of Wisconsin. 


5 Bernardita Reyes Churchill, “Manuscript Sources in the Philippine National Archives (PNA),” p. 
76-79; at “Filipino Depositories Abroad,” p. 87-90, sa Philippine Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 
Il (Lungsod Quezon: Philippine Social Science Council, 1993). Tingnan din ang Paul S. Lietz, Calendar 
of Philippine Documents in the Ayer Collection of the Newberry Library (Chicago, Illinois: The Newberry 
Library, 1956); Updated Checklist of Filipiniana at Valladolid, compiled by Isacio R. Rodriguez, Vols 1 and 
2 (Manila: National Historical Institute, 1976); Rare Books at Digital Library ng Semper Lumina Exhibit ng 
Unibersidad ng Santo Tomas Miguel de Benavides Library at Archivo de la Universidad de Santo Tomas 
(AUST), 2011. Ang AUST ay nâsa pamamahala ni Prop. Arkibista Regalado Trota Jose. 


Jose B. Tiongco, The Oton Diggings (Lungsod Iloilo: Las Editorial, Inc., 1969); Fr. Gabriel Casal and 
Regalado Trota Jose, Eric S. Casiño, George C. Ellis, and Wilhelm G. Solheim IL, The People and Art of 
the Philippines (Los Angeles: UCLA Museum of Cultural History, 1981); Roy W. Halmiton (ed.), From the 
Rainbow $ Varied Hue, Textiles of the Southern Philippines (Los Angeles: UCLA Fowler Museum of Cultural 
History, 1998); Ana Maria Theresa Labrador (curator), Hibla ng Lahing Filipino: The Artistry of Philippine 
Textiles (Manila: National Museum, 2013); Ramon N. Villegas, Kayamanan — The Philippine Jewelry 
Tradition, (Manila: Central Bank of the Philippines, 1983); Florina H. Capistrano-Baker, Philippine Ancestral 
Gold, (Makati: Ayala Foundation, Inc., 2011); and Philippine Gold: Treasures of Forgotten Kingdoms (New 
York: Asia Society, 2015). 


Stephen B. Acabado, “The Archaeology of the Ifugao Agricultural Terraces: Antiquity and Social 
Organization.” Ph.D. 2010, University of Hawaï’i, Honolulu; Antiquity Archaeological Processes, and 
Highland Adaptation in the Northern Philippines: The lfugao Rice Terraces (Lungsod Quezon: Ateneo de 
Manila University Press, 2015). 


Leandro and Cecilia Locsin, Oriental Ceramics Discovered in the Philippines (Rutland, VT and Tokyo, 
Japan: Charles E. Tuttle Company, 1967); Rita C. Tan, Josefina P. Manahan, Edwin R. Bautista, Cynthia O. 
Valdez, Mary G. Stephen, and Allison I. Diem, Chinese and Southeast Asian Greenware Found in the Philippines 
(Makati: The Oriental Ceramics Society of the Philippines, 1991); Cynthia O. Valdes, Kerry Nguyen Long, and 
Artemio C. Barbosa, À Thousand Years of Stoneware in the Philippines (Makati: Jar Collectors Philippines, 
1992); Larry Gotuaco, Rita C. Tan, and Allison I. Diem. Chinese and Vietnamese Blue and White Wares Found 
in the Philippines (Makati: Bookmark, Inc., 1997); Rita C. Tan, Zhangzhou Ware Found in the Philippines: 
Swatow” Export Ceramics from Fujian 16"-17" Century, (Malaysia: ArtPostAsia Pte Ltd., 2007); Rita C. Tan, 
Fujian Ware Found in the Philippines, Song-Yuan Period, 11-14" Century. (Makati: The Oriental Ceramic 
Society of the Philippines, 2017). 


Wu Ching Hong, “A Study of References to the Philippines in Chinese Sources from Earliest Times to 
the Ming Dynasty,” in Philippine Social Sciences and Humanities, 24: 1-2 (Januarÿy-June 1959):1-181; at 
Wang Teh Ming, “Sino-Suluan Relations in Ancient Texts,” Ph.D. Dissertation (History). University of the 
Philippines, 1989. 


Purissima Benitez Johannot (ed.), The Paths of Origins: The Austronesian Heritage in the Collections of 
the National Museum Philippines, the Museum National Indonesia and the Netherlands (Lungsod Quezon: 


46 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Art Post Asia Pte. 2010); An Archipelago of Exchange, ACTES SUD musée du quai Branly Exhibition Paris, 9 
April-14 July 2013, na may kasämang aklat. 


Greg Hontiveros, “Balangay: Re-launching an Ancient Discovery,” The Journal of History LVII (January- 
December 2011): 231-241; Greg Hontiveros, “Beyond Gold: Hindu-Buddhist Cultural Influences Based on 
Tangible Finds in the Caraga Region,” The Journal of History LXTII (January-December 2017): 1-19; Heidi 
K. Gloria, “Trade and Politics in Mindanao-Sulu, Moluccas and Bornay (Brunei) 14-16" Centuries,” The 
Journal of History LXIH (January-December 2017): 20-47; Mary Jane Louise A. Bolunia, “The Beads, The 
Boards, The Bowls of Butuan: Studying Old Things to Generate New Knowledge,” The Journal of History 
LXIII (January-December 2017): 48-60. 


The Journal of History E-Journal: http://ejournals.ph/issue.php?id=521. Philippine National Historical 
Society, Inc. 


Ang Pambansang Museo ng Lahing Filipino (National Museum of the Filipino People) ay mayäman 
sa koleksiyon ng arkeolohiya na nagmula pa noong mga unang dekada ng ikadalawampung dantaon. Ang 
mga nahukay ay sa Santa Ana (Manila), Tabon (Palawan), Butuan, Batanes, Maitum (Sarangani), Calatagan 
(Batangas), Lallo (Cagayan), Cordillera, at marami pang ib4, bukod sa mga nakuha sa arkeolohiya sa dagat 
(Underwater Archaeology). Ang ilang arkeologo ay ang sumusunod: Carl E. Guthe, Henry Otley Beyer, Ricardo 
Galang, Olav R.T. Janse, Robert B. Fox, Dorothy Main, Karl Hutterer, Wilhelm G. Solheim IL, Avelino Legaspi, 
Alfredo E. Evangelista, Rosas P. Tenazas, E. Arsenio Manuel, Avelino Legaspi, Alfredo E. Evangelista, Jesus 
Peralta, Wilfredo Ronquillo, Eusebio Z. Dizon, Peter S. Bellwood, Kazuhiko Tanaka, Alfred F. Pawlik, Angel 
Bautista, Mary Jane Louise A. Bolunia. Marami ding paghuhukay ang UP Archaeological Studies Program 
(1995) na kinabibilangan nina Victor J. Paz, Grace Barretto-Tesoro, Armand Salvador Mijares, at marami 
pang ibà. Kasäma rin ang mga dalubhasa sa antropolohiya, kasaysayan, at arkeolohiya na mga ethno-historian/ 
ethnologist tulad nina William Henry Scott, Laura Lee Junker, F. Landa Jocano, Juan R. Francisco, Margarita 
R. Cembrano, Cherubim Quizon, Purissima Benitez Johannot, at maraming pang ibä. 


Peter S. Bellwood, Mans Conquest of the Pacific (Auckland, NZ: Collins, 1978); Peter S. Bellwood, 
Man $ Conquest of the Pacific: The Prehistory of Southeast Asia and Oceania (Auckland: Collins Publishers, 
1978); Peter S. Bellwood, Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago (Honolulu, HI: University of Hawaï’i 
Press, 1985); Ian Gover and Peter S. Bellwood, Southeast Asia, From Prehistory to History (London and New 
York: Routledge Curzon, 2004); Wilhelm G. Solheim II, with contributions from David Bulbeck and Ambika 
Flavel, Archaeology and Culture in Southeast Asia: Unravelling the Nusantao (Lungsod Quezon: University 
of the Philippines Press, 2006); Angel P. Bautista, Mary Jane Louise A. Bolunia, Marites Tauro, and Giovanni 
Bautista, Baybayin: Mga Sinauna at Tradisyunal na Panulat sa Pilipinas (Ancient and Traditional Scripts in 
the Philippines) (Manila: National Museum, 2014). 


$ Trinidad Hermenegildo (T.H.) Pardo de Tavera — El Sanscrito en la Lengua Tagalog (Paris, 1887); 
Isabelo de los Reyes y Florentino, Las Islas Visayas en la Época de la Conquista (Segunda ediciôn) (Manila: 
1889); William Henry Scott, Cracks in the Parchment Curtain and other Essays on Philippine History (Lungsod 
Quezon: New Day Publishers, 1982); Prehispanic Source Materials for the Study of Philippine History 
(Lungsod Quezon: New Day Publishers, 1984); Looking for the Pre-hispanic Filipino and Other Essays in 
Philippine History (Lungsod Quezon: New Day Publishers, 1992); Barangay: Sixteenth Century Philippine 
Culture and Society (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 1994); Rolando O. Borrinaga, 
Deciphering Ancient Bisayan Writing and Language (Lungsod Quezon: New Day Publishers, 2017). 


Paul Morrow, “Baybayin — The Ancient Script of the Philippines,” sa http://www.webcitation.org/ 
mainframe.php’; www.mts.net/-pmorrow/baynotes:htm. 


Rolando ©. Borrinaga: “The Calatagan Pot: A National Treasure with Bisayan Inscription,” The 
Journal of History LVII (January-December 2011): 54-80; “Romancing the Monreal Stones: Transcriptions, 
Decipherments, Translations, and Some Notes,” The Journal of History LXII (January-December 2016): 
186-212; “The Limasawa Pot: À Bakaläg (Human Sacrifice) Ritual Artifact,” The Journal of History LXTI 
(January-December 2017):1-20. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 47 


Sa UNESCO Memory of the World Register, nakalista ang paleograpiya ng Buid/Hanunoo at Palaw’an/ 
Tagbanua noong 1999. 


$ Najeeb Saleeby, The History of Sulu (Manila: Filipiniana Book Guild, 1963) (unang nilathala ito noong 
1908); Cesar Adib Majul, Muslims in the Philippines (Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 
1973, 1999); Samuel K. Tan, “Beyond Local History: The Case of Sulu History in National Perspective,” 
The Journal of History LIV (January-December 2008): 1-20; Calbi A. Asain, “The Jawi Texts As Indigenous 
Written Heritage of Muslim Filipinos,” in The Journal of History LXII (January-December 2016): 442-468. 


Isaac Donoso, “El aljamiado filipino hispano-moro y la escritura ÿawi,” sa Isaac Donoso Jimenez (editor), 
Historia cultural de la lengua española en Filipinas: ayer y hoy (Madrid, Ediotorial Verbum, S.L., 2012), 
mp. 175-198; Isaac Donoso, “Philippine Jawi Manuscripts,” Preliminary study-Manuscrito, Manila 2015. 
Nagpapasalamat ak6 sa awtor at binigyan niya ak6 ng kopya niténg mahalagang manuskritong ito. 


Samuel K. Tan, The Surat Maguindanaon (Lungsod Quezon: University of the Philippines Center for 
Integrative and Development Studies, 1996, 2002); An Annotated Bibliography of Jawi, Materials of the Muslim 
South. Documentary Series No. 1. (Lungsod Quezon: University of the Philippines — Center for Integrative 
and Development Studies, 1996, 2002); Jawi Documentary Series No. 1: An Annotated Bibliography of Jawi 
Materials of the Muslim South. 2" Printing (Lungsod Quezon: UP-Center for Integrative and Development 
Studies, Inc., 2002); Jawi Documentary Series No. 2: The Surat Maguindanaon. 2* Printing (Lungsod 
Quezon: UP-Center for Integrative and Development Studies, Inc., 2002); Jawi Documentary Series No. 3: 
Annotation of the Marsada Kitabs (Lungsod Quezon: UP-Center for Integrative and Development Studies, 
Inc., 2002); Surat Sug, Letters of the Sultanate of Sulu (Manila: National Historical Institute, 2005), Volume I 
— Kasultanan; Volume I1- Kadatuan, Kahajian, Kabanuwahan, Kaginisan; Basilan Kitabs, Jawi Documentary 
Series No. 4 (Lungsod Quezon: UP Center for Integrative and Development Studies, 2008), Tawi-Tawi Kitabs, 
Jawi Documentary Series No. 5 (Lungsod Quezon: UP Center for Integrative and Development Studies, 2008). 
Si Munap Hairulla (MSU-IIT) ang research assistant ni Prop. Samuel K.. Tan na nakababäsa ng wikang Tausug 
na nakatitik sa sulat Jawi. Natapos niya ang kaniyang disertasyong “The Concept of ‘Z/mu Pagkausug’in the 
Jawi Materials from Sulu,” Ph.D. Philippine Studies, University of the Philippines Tri-College, 2017. 


7 Damiana L. Eugenio: Philippine Folk Literature: An Anthology (Philippine Folk Literature Series), Vol. 
1: The Myths, Vol. IL The Legends, Vol. IL, The Folk Tales, Vol. IV; The Riddes, Vol. V; The Proverbs, Vol. VI, 
The Epics; Vol. VII, The Folk Songs, at Vol. VIIL The Epics (Lungsod Quezon: University of the Philippines 
Press). 


Ang kauna-unahang tomo ng walong seryeng ito ay inilathala noong 1982 sa pamagat na Philippine Folk 
Literature: An Anthology (Philippine Folk Series, Vol. D), na naglalaman ng maraming klase ng mga folklore 
material. Ang mga sumunod na tomo ay patungkol naman sa natatanging folkloric material na inilathala ng UP 
Press sa mga sumusunod na taon: Volume 2, The Myths (1992, 1994, 2001); Volume 3, The Legends (2001, 
2002, 2005, 2011); Volume 4, The Folktales (1989, 2001, 2006, 2011); Volume 5, The Riddles (1994); Volume 
6, The Proverbs (1992, 2002, 2006); and Volume 7, The Folk Songs (1996); Volume 8, The Epics (2001, 2004). 
Maituturing na bonus na ang huling tomo dahil hindîi ito kasali sa planong orihinal na pitong tomo. 


Jovita V. Castro (ed.), Antolohiya ng mga Panitikang ASEAN: Mga Epiko ng Pilipinas (1984); Mga 
Awit na Pilipino (1986); Epics (1983). Inilathala ang mga tomo na ito ng ASEAN Committee on Culture and 
Information, Lungsod Quezon. 


Nicole Revel (ed.). Literature of Voice: Epics in the Philippines (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila 
University, 2005). Tingnan ang koleksiyon ng mga epiko sa Ateneo de Manila University na kinolekta ni Nicole 
Revel ng mahabàng panahon — Philippine Epics and Ballads Archive, À Digitized Intangible Heritage. Tingnan 
din Samuel K. Tan, “The Methodology of Filipino Muslim History,” sa Philippine Encyclopedia of the Social 
Sciences, Vol. Il (Lungsod Quezon: Philippine Social Science Council. 1993), “History,” inedit ni Bernardita 
Reyes Churchill, p. 58-62; Talib L. Sangogot and Hja. Massaat P. Sanggogot, “Analyses of Four Kissa on 
Parang Sabil: Based on Sung Narratives Linked to Reality,” The Journal of History LXII (Enero-Disyembre 
2017): 61-85; at Labi Hadji Sarip Riwarung, “The Meranao Manuscripts: Their Contents and Characteristics,” 
The Journal of History LXIII (Enero-Disyembre 2017): 86-108. 


48 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Dalawäng epikong Filipino ang nominado sa UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity— 
ang Hudhud ng mga Ifugao na naiprokalama noong 2001 at naïlista noong 2008; at ang Darangen ng mga 
Méranaw na naïproklama noong 2005 at naïlista noong 2008. Ang mga tradisyonal na musika ng 68 grupong 
pangkulturang Filipino at Timog-Hilagang Asia ay naïlista rin sa UNESCO Memory of the World noong 2007. 


WE. Retana, Archivo del bibliofilo Filipino: Recopilacion de documentos historicos, cientificos, 
literarios y politicos y estudios bibliogräficos (5 tomo, Madrid, 1895-1905), Aparato Bibliogräfico de 
la Historia de Filipinas, tatlong tomo ng bibliyograpiya ng kasaysayan ng Filipinas, 1524-1905 (Madrid: 
Imprenta de la Sucesora de M. Minuesa de los Rios, 1906. Offset Manila: Philippine Historical Series, Pedro 
Ayuda y Compañia, 1964). 


Si Wenceslao Emilio Retana y Gamboa (1862-1924) ay isang kawaning sibil ng Pamahalaang España 
noong ikalabinsiyam na dantaon, manunulat at mananaliksik ng Filipinolohiya noong panahon ng kolonyalismo 
ng España sa Filipinas, at kolektor ng Filipiniana. Noong una ay kabangga niya ang kontemporaneo niyang si 
Jose Rizal pero nang lumaon ay naging tagahanga siyä at isinulat niya ang unang biyograpiya ni Rizal. 


Para sa malawakang bibliyograpiya ng mga naïlathalang akda ng mga fraileng Español at mga manunulat 
na Español, tingnan ang Tomo 55 ng Emma Helen Blair at James Alexander Robertson, The Philippine Islands, 
1493-1898, Descriptions of the Islands and their Peoples, their History and Records of the Catholic Missions, 
as related in contemporaneous Books and Manuscripts, showing the Political, Economic, Commercial and 
Religious Conditions of those Islands from their earliest relations with European Nations to the close of the 
Nineteenth Century (Cleveland, Ohio, USA, 1903-1909), 55 tomo, Reprint Edition (Mandaluyong Rizal, 
1973.), at Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera, “Biblioteca filipina 6 sea catälogo razonado de todos los 
impresos, tanto insulares como extranjeros, relativos à la historia, la etnografia, la lingüistca, la botänica, la 
fauna, la flora, la geologia, la hidrografia, la geografia, la legislacién, etc., de las islas Filipinas, de Jolé y 
Marianas,” sa Bibliography of the Philippine Islands (Manila: National Historical Institute, 1994). 


? Filipiniana Book Guild Series: Giovanni Francesco Gemelli Careri, À Voyage to the Philippines (1696) 
and The Travels of Fray Sebastian Manrique (1629-1634) Chapters XLI-XLIV — FBG II 1963; Sir John 
Bowring, À Visit to the Philippine Islands (1858) - FBG III 1963; Guillaume Joseph Hyacinthe Jean Baptiste 
Le Gentil de la Galasiere 1766-1768 — FBG V 1964; Fedor Jagor, Travels in the Philippines (1859-1861) — 
FBG IX 1965; Robert MacMicking, Recollections of Manila and the Philippines, 1848, 1849, 1850 —- FBG XI 
1967; First Voyage Around the World and De Moluccis Insulis —- FBG XIV 1969; Alfred Marche, Luzon and 
Palawan (1879-1885) - FBG XVII 1970; Travel Accounts of the Islands — 1513-1787 — Tomé Pires, Pedro 
Ordoñez de Cevallos, François Pyrard, Joris van Speilbergen, Pedro Cubero Sebastian, William Dampier, 
Alexander Dalrymple, Pierre de Pagés, Captain Crozet, Guillaume Raynal, Thomas Forrest, and Jean Francois 
de la Pérouse —- FBG XIX 1971; Travel Accounts of the Islands (1832-1858) — Lafond de Lurcy (1832); 
Charles Wilkes (1842); Frank S. Marryat (1843); Ivan Goncharov (1854); Karl von Scherzer (1858) —- FBG 
XXII 1974. 


1 Tingnan ang mga kabanatang nauukol sa kasaysayan at literatura sa Antonio G. Manuud (d.), Brown 
Heritage: Essays on Philippine Cultural Tradition and Literature (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila 
University Press, 1967); at Bernardita Reyes Churchill (ed.), History and Culture, Language and Literature: 
Selected Essays of Teodoro À. Agoncillo Manila: University of Santo Tomas Publishing House, 2003). 


IE. Arsenio Manuel, Chinese Elements in the Tagalog Language (Manila, 1948); at Trinidad H. Pardo 
de Tavera, El Sanscrito de la Lengua Tagala (Paris, 1887). Tingnan din ang Talababa 6 tungkol sa ambag ng 
wikang Arabe sa wika at sulating Jawi ng mga Filipinong Muslim. 


2 Virgilio S. Almario, Kung Sino ang Kumatha kina Bagongbanta, Ossorio, Herrera, Aquino de Belen, 
Balagtas, Atbp: Mga Imbestigasyon sa Panitikan ng Kolonyalismo (Lungsod Mandaluyong: Anvil Publishing, 
1992); “Panitikan ng Pagsampalataya: Isang Paglilitis/Pagtistis sa Wika’t Retorika ng Pananakop” (June 23, 
2014) http://panitikan.ph/2014/06/23, p. 1-17. 


Tingnan din sa ilang artikulo sa Antonio G. Manuud (ed.), Brown Heritage: Essays on Philippine Cultural 


Tradition and Literature (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 1967); Teodoro A. Agoncillo, 
“Tagalog Literature: The Spanish Period,” sa Bernardita Reyes Churchill (ed.), History and Culture, Language 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 49 


and Literature (Manila: University of Santo Tomas Publishing House. 2003), p. 112-118. Tingnan din 
Bienvenido L. Lumbera, Tagalog Poetry: 1570-1898: Tradition and Influences in its Development (Lungsod 
Quezon: Ateneo de Manila University Press, 1986). 


5 Nicanor G. Tiongson, Kasaysayan at Estetika ng Sinakulo at iba pang Duläng Panrelihiyon sa Malolos 
(Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 1975); Philippine Theater: History and Anthology 3 — 
Sinakulo (Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 1999); Kasaysayan ng Komedya sa Pilipinas: 
1766-1982 (Manila: DLSU Integrated Research Center, 1982); Philippine Theater: History and Anthology 
2 - Komedya (Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 1999). 


# Damiana L. Eugenio, Awit and Corrido: Philippine Metrical Romances (Honolulu, HI: University of 
Hawaï’i Press); Jovita V. Castro, Anthology of ASEAN Literatures: Philippine Metrical Romances (Lungsod 
Quezon: ASEAN Committee on Culture and Information (1985); Agoncillo, “Tagalog Literature: The Spanish 
Period,” p. 122-123. 


$ Ang unang pasyon ay isinulat ni Gaspar Aquino de Belen, isang manlilimbag na taga-Batangas — Ang 
Mahal na Pasiôn ni Jesu Christong Panginoon Natin na Tula (isinulat 1703, inaprobahan 1704) — na itinuturing 
na pangunahing natatanging tulâng salaysay na Tagalog. Ang pinakapopular na pasyon ay ang Casaysayan 
nang Pasiong Mahal ni Jesucristong Panginoon Natin na Sucat Ipag-alab nang Puso nang Sinomang Babasa 
ni Padre Mariano Pilapil (1814). Ito ay tinawag ding Pasyong Genesis o Pasyong Pilapil. Ang El Libro de 
la Vida, na isinulat ni Padre Aniceto de la Merced (1852) na kura ng Parokya ng Candaba, Pampanga, ay 
kilalä rin sa pangalang Pasyong Candaba. Tingnan ang Javellana, Rene, Casaysayan Nang Pasiong Mahal 
ni Jesucristong Panginoon Natin na Sucat Ipag-alab nang Puso Nang Sinomang Babasa (Lungsod Quezon: 
Ateneo de Manila University Press, 1988); at Gaspar Aquino de De Belen, Mahal na Passion ni Jesu Cristong 
Panginoon Natin na Tula (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila Universiy Press, 1990). 


16Agoncillo, “Tagalog Literature: The Spanish Period.” p. 112-126; Romulo Baquiran (ed.). Pagsusulatan 
nang Dalawang Binibini na si Urbana at ni Feliza ni Presbitero Modesto de Castro (Lungsod Quezon: Sentro 
ng Wikang Filipino, 1996). 


1 Damiana L. Eugenio, Awit and Corrido: Philippine Metrical Romances (Honolulu, HI: University of 
Hawaï’i Press); Jovita V. Castro, Anthology of ASEAN Literatures: Philippine Metrical Romances (Lungsod 
Quezon: ASEAN Committee on Culture and Information, 1985). 


1 Manuud, Kabanata I, IL, II (1967); Agoncillo, “Tagalog Literature: The Spanish Period,” p. 128-132. 


Virgilio S. Almario, Panitikan ng Rebolusyon(g) 1896: Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda nina 
Bonifacio at Jacinto, ikatlong edisyon (Manila: NCCA, KWF, 2013). 


VInilimbag ang mga akda ni Jose Rizal at mga isinulat tungkol kay Rizal ng National Heroes Commission 
(NHC), National Historical Institute (NHT) na ngayon ay National Historical Commission of the Philippines 
(NHCP). Ang mga publikasyong ito ay nâsa orihinal na Español na isinalin sa wikang Filipino (at ilang ibäng 
wikang katutubo) at wikang Ingles. Ang Rizal Law (RA 1427, 12 Hunyo 1956, panukala ni Senador Claro M. 
Recto) ay nagmamandatong ituro ang bühay, gawa, at mga akda ni Rizal sa lahat ng unibersidad sa Filipinas. 
Ang mpga tanyag na akda ni Rizal ay ang dalawäng nobelang Noli me tangere (Berlin, 1887); El filibusterismo 
(Ghent, 1800); “Filipinas Dentro de Cien Años” (La Solidaridad 1, 1889); “Sobre la indolencia del Filipino” 
(La Solidaridad 2, 1890); Sucesos de las Islas Filipinas por el doctor Antonio de Morga, obras publicada en 
Méjico el ano de 1609 nuevamente sacada a luz y anotada por José Rizal y precedida de un prôlogo del prof. 
Fernando Blumetritt (Manila: Instituto Historio Nacional, 1991). 


Tingnan ang biyograpiya ni Rizal na isinulat nina Wenceslao E. Retana, Vida y escritos del Dr Jose Rizal 
(Lungsod Quezon: R. Martinez & Sons, 1960) at Leon Ma. Guerrero, The First Filipino (Pasig: Anvil, 1998). 


Maraming artikulo ng mga propagandista sa España ang inilathala sa pahayagang La Solidaridad (Pebrero 
1899-Disyembre 1895). Ang unang patnugot ay si Graciano Lopez Jaena na di kalaunan ay pinalitan ni 
Marcelo H. del Pilar hanggang sa magsara ang pahayagan noong Disyembre 1895 sa kakulangan ng pondo, na 
halos sariling pondo na ang ginamit ni del Pilar para mailimbag ang pahayagan. Inilathala ang La Solidaridad 


50 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


(Quincenario Democrätico) na may salin sa Ingles ni Guadalupe Fores-Ganzon (Lungsod Quezon: University 
of the Philippines Press, Vol. 1 — 1889, 1967); (Vol. II 1890, 1973); (Lungsod Pasig: Fundaciôn Santiago, 1996, 
Vols. I, 1889 — VII, 1895), isinalin ni Luis Mañeru. 


Ang ilang mga natatanging publikasyon ng mga propagandistang ilustrado ay ang sumusunod: Graciano 
Lopez Jaena (1856-1896) — Fray Botod (1874); Discursos y Articulos Varios (Barcelona, 1891); Pedro Paterno 
(1857-1911) — La Antigua Civilizacion Tagalog (Madrid, 1887); Los Itas (Madrid, 1890); EI Barangay (Madrid, 
1892); El Cristianismo en la antigua civilizaciôon Tagalog (Madrid 1892); La familia tagalog en la historia 
universal (Madrid, 1892); ET Regimen Municipal en Filipinas (Madrid, 1893); Historia Critica de Filipinas (3 
tomo, Madrid, 1908); Historia de Filipinas (7 tomo, Manila, 1908-1912); E7 Pacto de Biyak-na-Bato (Manila, 
1910); Sinopsis de Historia de Filipinas (Manila, 1911). Itinuturing si Paterno na unang Filipinong kumatha 
ng koleksiyon ng tulâ sa Español—Sampaguitas y otras poesias varias (Madrid 1880)—at unang Filipinong 
nagsulat ng nobela—Ninay (1887). 


Isabelo de los Reyes (1864-1938) — Las Visayas en la Época de la Conquista (Hoilo, 1887); Filipinas: 
Articulos varios de Isabelo de los Reyes y Florentino sobre etnografia, historia y costumbres del pais (Manila: 
J.A. Ramos, 1887), Ang Pagsalacay ni Limahong sa Maynila (Manila, 1889); Historia de Ilocos (Manila, 
1890); Historia de Filipinas (Manila, 1889); La Religion del “Katipunan” (Manila, 1899). Tingnan din Megan 
Thomas, “Isabelo de los Reyes and the Philippine Contemporaries of La Solidaridad,” Philippine Studies 54:3 
(2006): 381-411. 


TH. Pardo de Tavera (1857-1925) — Contibucion para el estudio de los antiguos alfabetos filipinos 
(Lausanne, 1884); El Sanscrito en la Lengua Tagalog (Paris, 1887); Una Memoria de Anda y Salazar (Manila, 
1889); Biblioteca Filipina (Washington, 1903); Reseña Historica de Filipinas Su Descubrimiento Hasta 1903 
(Manila, 1906). 


Felipe G. Calderén (1863-1908) — Revista Histérica de Filipinas (May 1905-Abpril 1906); Mis Memorias 
Sobre la Revoluciôn Filipina. Segunda Etapa (1899 a 1901) (Manila, 1907). 


Manuel Artigas y Cuerva (1866-1925) — EI Municipio Filipino, Historia Municipal de Filipinas (2 tomo, 
Manila, 1894); Los Sucesos de 1872 (Manila, 1911); Reseña de la Provincia de Leyte (Manila, 1914); Historia 
de Filipinas (Manila, 1916). 


Mariano Ponce (1863-1918) at Jaime C. de Vayra (1873-1923) — Efemerides Filipinas (Manila, 1914) — 
mga kolum sa kasaysayan ng Filipinas sa dalawäng pahayagan — La Oceania Española (1892-1893) at El Ideal 
(1911-1912); Ang Wika at Lahi (1917). 


Epifanio de los Santos (1871-1928) — “Talambuhay nina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, at Marcelo 
H. del Pilar,” Revista Filipina, 1917-1918, nalathala bilang The Revolutionists: Aguinaldo, Bonifacio, Jacinto 
(Manila: National Historical Commission, 1973); Aguinaldo y su Tiempo (Manila, 1973). 


Pedro Serrano Laktaw (1853-1928) — Diccionario Hispano Tagalog (1889); Diccionario Tagalog Hispano 
(1914); Estudios Gramaticas Sobre la Lengua. 


Tingnan Marcelino N. Maceda, An Attempt at Writing a Philippine Ethnography with the Spanish 
Maritime Discoveries in the Philippine Archipelago (with map of the Philippines) by Ferdinand Blumentritt 
(Lungsod Marawi: University Research Center of MSU, 1980); The Rizal-Blumentritt Correspondence, Vol. 
1 (Manila: National Historical Institute, 1992); The Rizal-Blumentritt Correspondence, Vol. 2, part 1; Vol. 2, 
part 2 (Manila: Rizal National Centennmial Commission, 1961); Harry Sichrovsky, Ferdinand Blumentritt: 
An Austrian Life for the Philippines - The Story of Jose Rizals Closest Friend and Companion. (Manila: 
Vera-Reyes, Inc., 1987). Isinulat ni Ferdinand Blumentritt ang artikulong “De los studios indigenes existentes 
en Filipinas, en tiempo de la conquista Española, ” Revista contemporänea (Madrid), vol. 61 (1886), nos. 253, 
254, 255 — binanggit ito ni Megan C. Thomas sa kaniyang aklat (2012). 


John N. Schumacher, S.J., The Propaganda Movement, 1880-1895 (Manila: Ateneo de Manila University 


Press, 1973); “The Propagandists’ Reconstruction of the Philippine Past,” sa John N. Schumacher, S.J., The 
Making of a Nation, Essays on Nineteenth Century Filipino Nationalism (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 51 


University Press, 1991); Zeus A. Salazar, “A Legacy of the Propaganda: The Tripartite View of Philippine 
History,” sa Zeus A. Salazar (editor), The Ethnic Dimension: Papers on Philippine Culture, History, and 
Psychology, (Cologne: Caritas Association for the City of Cologne, 1983):107-126; Ambeth Ocampo, “Rizal’s 
Morga and Views of Philippine History,” Philippine Studies 46:2 (1998):184-214, 


Resil B. Mojares, Brains of the Nation: Pedro Paterno, TH. Pardo de Tavera, Isabelo de los Reyes, and 
the Production of Modern Knowledge (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 2006); Megan C. 
Thomas, Orientalists, Propagandists, and Ilustrados, Filipino Scholarship and the End of Spanish Colonialism 
(Minneapolis, MN and London: University of Minnesota Press, 2012). 


2 Emilio Aguinaldo (1869-1964), Reseña Veridica de la Revoluciôn Filipina (Tarlac, 1899); Mga Gunita 
ng Himagsikan (Manila, 1964; sa Ingles, 1967); Apolinario Mabini (1863-1901), La Revoluciôn Filipinas 
(Guam, 1901); Artemio Ricarte (1866-1905), Himagsikan ng mga Filipino Laban sa mga Español (Yokohama, 
1928); Felipe G. Calderôn (1868-1908), Mis Memorias sobre la Revoluciôn, Segunda Estapa 1899 a 1901 
(Manila 1907); Juan Villamor (1866-1939), /nédita Crônica de la Guerra Americano-Filipino en el Norte de 
Luzon (Manila, 1924) at La Tragedia de Cabanatuan (Manila, 1930). Rafael Palma (1874-1939), Biografia de 
Rizal (Manila, 1923); The Pride of the Malay Race (New York, 1949); Historia de Filipinas (2 tomo, Lungsod 
Quezon, 1968, 1972); Teodoro M. Kalaw (1884-1940), Epistolario Rizalino (5 tomo, Manila, 1930-1938); La 
Revoluciôn Filipina con otros Documentos de la Época (2 tomo, Manila, 1931); La Masoneria Filipina (Manila, 
1920); La Revolucion Filipina (Manila, 1924); General Gregorio del Pilar: ET Heroe de Tirad (Manila, 1936); 
Las Cartas Politicas de Apolinario Mabini (1930); Ang Pinagtatalunang Akta ng Katipunan (1930). 


Tingnan Bernardita Reyes Churchill, “The Philippines and the Historiography of 1898: Perspectives and 
Critical Biography,” sa Florentino Rodao and Felice Noelle Rodriguez, The Philippine Revolution of 1896, 
Ordinary Lives in Extraordinary Days (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 2001), p. 277-300. 


Bernardita Reyes Churchill (Executive Editor); Eden M. Gripaldo and Digna B. Apilado (Associate 
Editors), “The Movement for Independence in the Philippines (1896-1898), Calendar of Documents in the 
Archives of the Cuerpo de Vigilancia de Manila,” Batis ng Kasaysayan 2011 (Intramuros, Manila: National 
Commission for Culture and the Arts; Philippine National Historical Society, Inc., 2011), 707 pages. 


2 Maraming manunulat at ang kaniläng mga akda na gusto ko sänang maisäma sa paper dahil sa mahalaga 
ang kaniläng kontribusyon sa kasaysayan ng bayan. Lahat silä ay kahanga-hanga sa kaniläng mga akda at 
pagpupunyagi sa kabilâ ng mga patakarang pinaïiral ng mga Amerikanong kolonyal na bawal ang subersibo sa 
pamahalaäng Amerikano. Makikita na noong nagsimula ang ikadalawampung dantaon, ang Araling Filipinas 
ay mayaman na sa kaalaman tungkol sa kassaysayan, kultura, at sining ng mga Filipino bagaman nasakop ang 
bansa ng mahigit na 300 taon ng kolonyalisasyong Español. Tingnan ang kabanatang isinulat ni Teodoro A. 
Agoncillo, “Tagalog Literature: The American and Japanese Periods,” sa Bernardita Reyes Churchill (UST 
Publishing House, 2003), mp. 149-173. Amelia Lapeña-Bonifacio, The “Seditious” Tagalog Playwrights: 
Early American Occupation (Maynila: Zarzuela Foundation of the Philippines, Inc., 1972). Tingnan Galileo 
Zafra, Balagtasan: Kasaysayan at Antolohiya (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 1999); 
Virgilio S. Almario, Balagtasismo versus Modernismo: Panulaang Tagalog sa Ika-20 Siglo (Maynila: NCCA, 
KWEF, 2016). 


2Tlan sa mga nailimbag na mga aklat (participants'literature) na sinulat ng mga Amerikanong opisyal na 
nadestino sa Filipinas o nagpakadalubhasa sa Araling Filipinas noong panahong iyon ay ang mga sumusunod: 
Henry Parker Willis, Our Philippine Problem: À Study of American Colonial Policy (New York, 1905); James 
H. Blount, The American Occupation of the Philippines, 1898-1913 (New York, 1912); James A. LeRoy, The 
Americans in the Philippines (2 vols., Boston, 1914); Charles B. Elliott, The Philippines to the End of the 
Military Government (Indianapolis, 1916) and The Philippines to the End of the Commission Government 
(Indianapolis, 1917); Francis Burton Harrison, The Cornerstone of Philippine Independence, À Narrative of 
Seven Years (New York, 1922); Charles Edward Russell, The Outlook for the Philippines (New York, 1922); 
Moorfield Storey and Marcial P. Lichauco, The Conquest of the Philippines by the United States, 1898-1925 
(New York, 1926); W. Cameron Forbes, The Philippine Islands (2 vols., Boston and New York, 1928); Bruno 
Lasker, Filipino Immigration to the Continental United States and to Hawaï'i (Chicago, 1931); Grayson L. 
Kirk, Philippine Independence: Motives, Problems and Prospects (New York, 1936); Theodore Roosevelt, Jr. 
Colonial Policies of the United States (New York, 1937); Dapen Liang, The Development of the Philippine 


52 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Political Parties and Politics (Hong Kong, 1939). J. Ralston Hayden, The Philippines, À Study in National 
Development (New York: 1945). 


Nagprotesta sa pamamagitan ng pagtatapon o pagsusunog ang mga Filipino kontra sa mga aklat na sa 
tingin nilà ay hindî maganda ang pagtingin sa Filipinas at mga Filipino — Dean C. Worcester, The Philippines 
Past and Present (2 vols., New York, 1914); Katherine Mayo, The 1sles of Fear, The Truth aboutthe Philippines 
(New York, 1924); Nicholas Roosevelt, The Philippines: À Treasure and a Problem (New York, 1926); Daniel 
R. Williams, The United States and the Philippines (New York, 1925). 


Tingnan “The Forgotten Philippines, 1790-1946” by Peter W. Stanley, in American-East Asian Relations, 
À Survey, inedit nina Ernest R. May and James C. Thomson, Jr. (Cambridge, MS, 1972), mp. 291-316. 


3 Najeeb M. Saleeby, Studies in Moro History, Law and Religion (Manila, 1905) at The History of Sulu 
(Manila, 1908); Charles H. Cunningham, The Audiencia in the Spanish Colonies (Berkeley, 1919); William 
Lyttle Schurz, The Manila Galleon (New York, 1939); Felix Keesing, The Ethnohistory of Northern Luzon 
(Stanford, 1962), German Travelers on the Cordillera (1860-1890) — Carl Semper, Richard von Drasche, Hans 
Meyer, Alexander Schadenberg, Otto Scheerer —- FBG XIII, 1975. 


Tingnan din William Henry Scott, Cordillera Bibiliography 1972 (Manila: National Museum, 1975). 


# Otto van den Muijzenberg, Dutch Filipiniana, An Annotated Bibliography of Dutch Publications on 
the Philippines (Leiden: KITLV Press, 1992); Four Centuries of Dutch-Philippine Economic Relations, 1600- 
2000 (Manila: Royal Netherlands Embassy, 2000); The Philippines through European Lenses: 19" Century 
Photographs from the Meerkampvan Embden Collection (Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University 
Press, 2008); Colonial Manila 1909-1912 — Three Dutch Travel Accounts (Ateneo de Manila University Press, 
2016); at Geert van der Linden, À Visit to Manila and its Environs (Ateneo de Manila University Press, 2016). 


% Conrado Benitez, History of the Philippines (Boston, 1926, Rev. ed. 1954); Maximo M. Kalaw, The 
Development of Philippine Politics (Manila, 1926); Leandro H. Hernandez, The Philippine Republic (New 
York, 1926), at À Brief History of the Philippines (Boston, 1919); Encarnacion Alzona, History of Education 
in the Philippines (Manila, 1932), The Role of Filipino Women in the Philippines (Manila, 1934), at Ang Bisa 
sa Lipunang Pilipino ng “Urbana at Feliza”’ (Manila, 1939); Gregorio F. Zaide, Documentary History of the 
Katipunan (Manila, 1931), revised History of the Katipunan (1939); Early Philippine History and Culture 
(Manila, 1937); Catholicism in the Philippines (Manila, 1937), Philippine History and Civilization (Manila, 
1939); Rafael Palma, Our Campaign for Independence (Manila, 1923). 


2 Ang mga unang resulta ng Araling Filipinas noong panahon ng kolonya ng Estados Unidos ay ang 
mga sumusunod: ang apat na tomo na Philippine Commission Reports; Population of the Philippines (1916); 
Philippine Ethnographic Series (ms.1922), at Moro Ethnography (ms. 1923) ni H Otley Beyer; Tagalog 
Texts (University of Illinois Urbana 1917) ni Leonard Bloomfield; Expedition, 1922-1925 ni Carl Guthe ng 
Unibersidad ng Michigan; libro ng balarila ng Ibaloy ni Otto Scheerer; mga akda ni Joseph Ralston Hayden, 
University of Michigan na naging Bise Gobernador ng Filipinas; ang Philippine Council, Institute of Pacific 
Relations na nagtaguyod ng pag-aaral nina Felix and Marie Keesing ng mga tribo at kultura ng taga-Cordillera/ 
Hilagang Luzon; ang pananaliksik nina Alexander Spoehr at Frederick Wernstedt na itinaguyod ng Carnegie 
Corporation; at ang mga artikulo ni Dean C. Worcester sa National Geographic Magazine na ang una ay noong 
Hunyo 1898 at sinundan pa ng ibâng artikulo. 


Ang mga artsibo ng Unibersidad ng Michigan, Library of Congress, Newberry Library, at Smithsonian 
Institution sa Washington, D.C. ang naglathala at nag-ipon ng mga bagong pag-aaral sa Araling Filipinas. Sa 
Philippine Studies Program sa Unviersity of Chicago, nakagawa ng apat na tomo ng Area Handbook of the 
Philippines na binuo ng Human Resources Area Files (HRAF) na gâling sa fieldwork sa timog at gitnang 
Filipinas. Ang mga mananaliksik nit ay sina Robert Fox, Melvin Mednick, Francis X. Lynch, S.J., at Jacques 
Amyot, S.J. Guide to the University of Chicago Philippine Studies Program Records, 1930-1979. 


7 Belinda A. Aquino, “How Philippine Studies Began,” Filipinas Magazine (San Francisco) October 


2000; Vicente L. Rafael, “Orientations — Notes on the Study of the Philippines in the United States,” Philippine 
Studies 56, No. 4 (2008):345-258. Paper na binasa sa ICOPHIL 2008. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 53 


# Tingnan ang sumusunod na bibliyograpiya kung saan matatagpuan ang listahan ng Araling Filipinas sa 
panahong kontemporaneo pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig: Mga Lathalain ng Association for 
Asian Studies (AAS), University of Michigan, Ann Arbor, MI: Asian Studies Newsletter (1971-—); Bibliography 
of Asian Studies (Taunan), CORMOSEA Newsletter (Committee on Research Materials on Southeast Asia, 
Southeast Asia Regional Council, AAS (1967-—); Frank Joseph Shulman (editor at tagapagtipon), Doctoral 
Dissertations on Asia: An Annotated Bibliographic Journal of International Research (1975-—); Philippine 
Studies Newsletter, 1973- (Philippine Studies Committee, SEARC. AAS); Hart, Donn V., An Annotated 
Bibliography of Philippine Bibliograpahies: 1965-1974 (De Kalb, II, Northern Illinois University, Center for 
Southeast Asian Studies, Occasional Paper No. 4, 1974); Belinda A. Aquino, et. al., Philippine Studies Program 
Feasibility Report, University of Hawaï’i, Asian Studies Program, January 1975; Charles O. Houston, Jr. 
Philippine Bibliography: 1. An Annotated Bibliography of Philippine Biographies (Since 1900), (Manila: The 
University of Manila, 1960. (Ang mga lathalain ay mulang 1900 hanggang 1957); Philippine Social Science 
Council, Philippine Social Science Information Quarterly (1973-); Shiro Saito, Philippine Research Materials 
and Library Resources: An Overview (Honolulu, HI: University of Hawaï’i, Asian Studies Program, Southeast 
Asian Studies Working Paper No. 3, 1973). Ang listähan ay nanggaling sa paper ni Norman G. Owen, “Trends 
and Directions of Research on Philippine History: An Informal Essay” (AAS — Philippine Studies Council, San 
Francisco, March 25, 1975). 


Tingnan din ang mga sumusunod na batis para sa mga pangalan ng mga Filipinista at ang kaniläng 
publikasyon: Philippine Encyclopedia of the Social Sciences, Vols. I, II (Lungsod Quezon: Philippine Social 
Science Council, 1993); at Philippine Social Sciences: Capacities, Directions, and Challenges, edited by 
Virginia A. Miralao and Joanne B. Agbisit (PSSC, 2012). 


# Tingnan ang sumusunod na sources: Philippine Studies Committee/Philippine Studies Group (PSC/ 
PSG), Philippine Studies Newsletter, Vol. 4:3 (Mayo 1976); Vol. 10:3 (Oktubre 1982); Vol.14:2 (Hunyo 1986); 
Vol. 16:2 (Hunyo 1988); Vol. 17:2 (Hunyo 1989); Vol. 19:2-3 (Hunyo/Oktubre 1991), Vol. 20:2-3 (Hunyo/ 
Oktubre 1992); Vol. 22:3 (Oktubre 1994); Vol. 24:2-3 (Hunyo/Oktubre 1996). 


Tingnan ang mga ulat ng Philippine Studies Group (PSG), EUROPHIL at ICOPHIL sa sumusunod: 
EUROPHL Conferences 1991-2004 — Resil Mojares, “Notes & Comments — European Conference on 
Philippine Studies 1991,” Philippine Quarterly of Culture and Society 19 (1991): 235-251; Paul A. Rodell, “The 
Seventh ICOPHIL in the Netherlands,” American Historical Collection Bulletin. Ang ibä pang report ng mga 
kumperensiyang nasyonal at internasyonal ng Philippine Studies Association (PSA), ICOPHIL (International 
Philippine Studies Conference), at EUROPHIL (European Philippine Studies Conference) na hindî nakalathala 
ay nâsa BRC Library, UP Village. Nakaïpon din sa BRC Library, UP Village, Diliman, Lungsod Quezon, ang 
lahat ng programa at artsibo ng PSA na dinaluhan ng may-akda at ang mga paper na binäsa at isinumite sa 
mga nabanggit na mga kumperensiya, mula noong 2003 nang naging PSA. Sa kasalukuyan, mula noong 2016 
ay Presidente emeritus siyä ng PSA. Maglalabas ng unang isyu ng Filipinas Journal of the Philippine Studies 
Association 2017 na ilulunsad sa Pambansang Kumperensiya ng PSA sa 26-28 Setyembre 2018 sa National 
Museum, Maynila. 


Para sa mga detalye ng kasaysayan ng Araling Filipinas, tingnan ang ICOPHIL 2008 paper ni Resil B. 
Mojares, “Isabelo’s Archive, The Formation of National Knowledge” at “Making A Turn: Thoughts on a 
Generation of Philippine Scholarship,” Keynote Paper, PSCJ Kyoto 2014. Tingnan din ang ICOPHIL 2008 
(Manila) paper ni Otto van den Muijzenberg, “Rouffaer’s Scribbles and Circles of Esteem in Philippine Studies: 
Looking Forward by Reassessing the Past.” Tingnan din ang Pambungad at Pampinid na Mensahe ng may-akda 
noong ICOPHIL 2016 na ginanap sa Silliman University, Lungsod Dumaguete noong 6-8 Hulyo 2016. 


30 Nagpapasalamat ako kina Prop. Dr. Yoshiko Nagano at Dr. Nobutaka Suzuki sa mga datos dito. 


31 Si Dr. Maria Stanyukovich ang nagbahagi sa akin ng mga datos na nabanggit. Matatagpuan ang 
manuskrito sa BRC Library, UP Village, Diliman, Lungsod Quezon. 


54 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


SI AURELIO V. TOLENTINO (1867-1915) 
AT ANG DULAANG FILIPINO 


Nicanor G. Tiongson 


Sa pagdiriwang ng ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ni Aurelio V. 
Tolentino (AVT), babalikan at susuriin ng pag-aaral na ito ang mga pangunahing 
dula ni Tolentino upang 1) matukoy ang mga temang namamayani sa mga 
akdang ito, 2) maunawaan ang mga dula bilang pagtugon ng manunulat sa mga 
mapagpasiyäng pangyayari sa bansa sa pagbiling ng ikalabinsiyam na dantaon, at 
3) mapahalagahan ang mga akdang ito bilang panguhaning halimbawa ng dulaang 
pambansa. Sasaklawin ng pag-aaral ang ib4’t ibäng anyo ng dula na ginamit ni 
Tolentino—ang sarsuwela at ilang uri ng drama (drama simboliko, drama socialista, 
at drama komiko), ngunit babanggitin din ang ilang mga awit at nobela, kaugnay ng 
ib4”t ibäng tema ng kaniyang mga dula. Läyon ng may-akda na isulong pa roon ang 
mga naunang pag-aaral kay Tolentino (Fernando 1964; Del Mundo 1969; Manuel 
1970; Bonifacio 1972; Manlapaz 1975). 


Talambuhay ni Aurelio V. Tolentino: 1867 — 1915 


Ipinanganak si Tolentino noong 13 Oktubre 1867 sa Santo Cristo, Wawa 
(Guagua), Pampanga sa mag-asawang Petrona Valenzuela at Leonardo Tolentino. 
Ang kaniyang amä ay maestro sastre at sapatero, kontratista sa pagpapagawa ng 
bahay, at awtor/direktor ng mga komedya na pinalalabas sa mga bayan ng Pampanga. 
Panlima si Aurelio sa anim na anak ng mga Tolentino. Pinakamalapit sa kaniya 
ang pang-anim at bunso, si Jacinto, na naging kasäma niya sa dulaan. Maagang 
namulat si Tolentino sa komedya kayâ maliit pa’y nakiläla na dahil binibigkas niya 
nang buong husay ang mga berso mula sa komedyang Godofredo ng kaniyang amä 
sa mga pagtitipon at kahit sa kalye, para magantimpalaan ng ilang barya. Nag- 
aral si Tolentino ng buong primera ensenanza kay Pedro Serrano Laktaw sa San 
Luis, Pampanga, ng unang taon ng segunda ensenanza kay Serrano Laktaw pa rin 
at ng pangalawa at pangatlo kay Angel Gimenez sa Malolos, at ng pang-apat at 
huling taon sa San Juan de Letran. Isa sa pinakamatalino sa klase si Tolentino sa 
San Luis at sa Malolos. At maging sa Letran, napilitan ang Dominikong guro na 
kilalanin si Tolentino at Macario Adriatico bilang dalawa sa apat na estudyanteng 
pinakamahusay sa Retorika at Poesia (Manuel 1970, 371-372; “Aurelio Tolentino” 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 55 


1928, 4). Nakatapos din siyä ng unang taon ng abogasya sa Universidad de Santo 
Tomas, ngunit kinaïilangang huminto nang magkasakit at yumäo ang kaniyang 
amä. Gayunman, siyä’y naging notaryo publiko (Report 1900, 61). Para kumita, 
nagturd siyä sa Colegio de Latinidad ni Tomas Gamboa sa Guagua. Tila namana 
niya ang hilig ng amä sa komedya sapagkat nakasulat siyä ng sariling komedya sa 
Kapampangan, ang La Venganza de Robdeil, noong 20 Abril 1891. Ngunit isang 
alingasngas ang naging dahilan para lisanin niya ang sariling bayan. Sinampal niya 
ang isang parmasyutikong Español nagngangalang Mallat, dahil hâbang siyä’y 
nagkaklase ay tinawag siyä nit na “barbaro.” Dali-dali siyäng lumuwas sa Maynila 
para makaiwas sa demanda o pagkakakulong (Manuel 1970, 372). 


Sa Maynila, tumirä muna marahil si Tolentino sa mga kamag-anak ng 
kaniyang amä sa Tondo. Pumasok siyäng oficial de mesa sa husgado ng primera 
instancia roon mulang 1891 hanggang 1893 at noon niya naging kaibigan sina 
Andres Bonifacio, Gregoria de Jesus, at Emilio Jacinto. Tulad ni Bonifacio, sumapi 
si Tolentino sa Liga Filipina na itinatag n1 Dr. Jose Rizal noong 3 Hulyo 1892 at 
tumülong sa pagpapalaganap ng La Solidaridad. Sumapi rin siyä sa masoneriya sa 
Logia Modestia sa pamumund ni Vicente Lukban (Manuel 1970, 372). Matapos 
itatag ang Katipunan nina Bonifacio, Deodato Arellano, Valentin Diaz at ibä pa 
noong 7 Hulyo 1892, isa si Tolentino sa mga unang naging miyembro nit6, kasäma si 
Jacinto, Restituto Javier, Guillermo Masangkay, Faustino Manalak at ibä pa (Kalaw 
1969, 12). Nang dumadami na ang mga sumasapi sa Katipunan, naging abalä sina 
Jacinto at Tolentino sa palihim na paglilimbag ng mga katibayan ng organisasyon sa 
palimbagan ng Diario de Manila sa kalye Carriedo (Santos 1914, 8). Sa panahong 
ito marahil, nakituloy si Tolentino at si Jacinto sa bahay nina Bonifacio. Mulang 
1893 hanggang 1895, sa pakiusap ng Hukom Acosta ng Bulacan, nadestino siyä sa 
Bulacan, Bulacan bilang escribano auxiliar. Nagpupuyat siyä noon para malutas 
ang käso ng halos 400 tâong nakakulong na ang ib4’y walâng kasalanan (“Aurelio 
Tolentino” 1928, 4). At sa lalawigang ito rin niya pinalalim pa ang kaniyang 
pakikisangkot sa kilusang makabayan. Isa siyä sa unang naging kasapi ng Logia 
Kupang na itinatag at pinamunuan nina Manuel Crisostomo, Jose. A. Bautista, at 
Vicente Gatmaytan sa Malolos noong Mayo 1894 (Santos 1936, 51-52). Maaaring 
sa panahong ito siyä ikinasal sa unang asawa. 


Noong 1895, inilipat at itinakda naman siyäng escribano sa Morong (ngayo’y 
Rizal). Sa isang taông inilagi niya roon, nakaaway niya ang kurang Español. Noon 
din siyä inatasan nina Bonifacio na mag-organisa ng mga sanggunian ng Katipunan 
sa Morong at Laguna. Dahil alam niya ang kalibliban ng Morong (dito siyä nagtagd 
nang usigin ang mga repormista ng Malolos noong 1894), siyä ang nagdalä kina 
Bonifacio, Jacinto, Masangkay, Javier at ibä pa sa kuweba ng Pamitinan noong Mahal 
na Araw ng 1895. Sa kuwebang ito ni “Bernardo Carpio” tinanggap ni Bonifacio 
ang mga unang lider ng Katipunan sa Morong, marahil ang mga inorganisa na ni 


56 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Tolentino. Dito sa kuwebang ito, noong 10 Abril 1895, isinulat ng Supremo—o 
ni Tolentino mismo, ayon kay Zaide (Ileto 1979, 127)—sa pader ng kuweba ang 
kauna-unahang pagpapahayag ng kalayaan ng Filipinas—“Panahon na! Mabuhay 
ang Kalayaan!” Isa si Tolentino sa nagsulat (gâmit ang uling) ng pangalan niya sa 
pader ng kuweba bilang tanda ng kaniyang pakikisangkot sa adhikain ng kalayaan 
(Santos 1914, 9; Kalaw 1969, 13; Agoncillo 1956, 70-71). Ayon kay Ileto, ang 
pangyayaring ito ay mahalaga 1) dahil ang pagpapahayag ng Kalayaan ay sagisag 
na rin ng pakikiisa ng mga Katipunero sa bayaning Bernardo Carpio na naging 
tagapagpalayà ng kaniyang kababayan, nang itakwil niya ang mapanlinlang na 
amain at patrong hari; at 2) ang mga kuwebang iyon ang gagawing kanlungan ng 
mga Katipunero kung sakaling sa himagsikan ay kaïlanganin niläng umatras (Ileto 
1979, 125-127). 


Nang sumabog ang himagsikan noong Agosto 1896, si Tolentino ang jefe 
general na mamumund sa mga Katipunero ng Morong sa planong pagsalakay 
sa Maynila (Borromeo-Buehler 2017, 5). Ngunit noong mga 9 Setyembre 1896, 
dalawäng linggo matapos sumabog ang himagsikan, dinakip siyä sa kaniyang 
tirähan sa Morong. Dinalä siyä sa Maynila, ikinulong sa Bilibid, sa presidyo, sa 
estasyon sentral ng pulis, at ib4 pang bilangguan, kinadena ang mga paa at tinortyur 
sa pamamagitan ng bugbog at koryente para isigaw niya ang mga kasäma sa pag- 
aalsa ng Katipunan. Siyam na buwan siyäng napiit, mulang Setyembre 1896 
hanggang Mayo 1897, nang magbigay ng amnestiya ang gobyerno insular (Report 
1900, 60-62). Paglabas niya sa bilangguan ay napatay na ang magkapatid na Andres 
at Procopio Bonifacio ng mga sundalong Magdalo sa Cavite. Umuwi muna siyä sa 
kaniyang asawa at inâ sa Maynila bago tulüyang nagtagd para umiwas sa mga 
espiya ng Español at sundalong Magdalo, tulad ng ginawa nina Emilio Jacinto, 
Julio Nakpil, at ib4 pang Bonifacista na tinugis ng mga kampon ni Aguinaldo 
(Nakpil 1964, 17). 


Sa pagbalik ni Aguinaldo mula sa Hong Kong noong 19 Mayo 1898 para 
ilunsad ang pangalawäng yugto ng himagsikan, tila natanggap na ni Tolentino ang 
liderato ng Magdalo, tulad ng ibäng Bonifacista na isinasantabi ang paghihiganti at 
nakiïisa na lâmang para maipagpatüloy at maipagtagumpay ang pangalawäng yugto 
ng himagsikan. Nang ipahayag ni Aguinaldo ang independensiya ng Filipinas sa 
Kawit noong 12 Hunyo 1898, isa si Tolentino sa lumagda sa deklarasyong iyon. 
At tila pinagkatiwalaan na rin siyä ng mga tauhan ni Aguinaldo. Nagsilbi siyäng 
inspector de armas nang ilang buwan sa ilalim ni Hen. Vicente Lukban sa Bicol 
pagkatapos ng deklarasyon sa Kawit. At nang ilipat ang kabisera sa Malolos, 
tumülong at sumulat si Tolentino para sa La Independencia ni Hen. Antonio Luna 
mulang Setyembre 1898 hanggang Marso ng 1899. Mulang 1899 hanggang 1900, 
naging pangunahing manunulat din siyä sa patriyotikong pahayagang La Patria 
ni Pablo Ocampo, at nakulong sandali noong Nobyembre 1899 dahil sa kaniyang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 57 


mga sinusulat sa pahayagan. Matapos ipasara ng mga Amerikano ang La Patria, 
niluwal naman ang E] Liberal, pero di nagtagal at ipinasara din ito dahil laban sa 
America. Kayâ nagbukas si Tolentino ng sarili niyang pahayagan, ang Filipinas, 
noong 1899-1900 (Manuel 1970, 373-374). Hindi rin nagtagal ang pahayagang ito. 


Tila nakuha niya ang ganap na tiwala ni Aguinaldo, sapagkat pinili siyä ng 
presidente na maging kasapi ng komisyon ng mga Filipino (kasäma sina Tomas 
del Rosario, Florentino Torres, Luis at F.R. Yanco) na nakipag-usap sa Schurman 
Commission noong 21 Abril 1899 sa Maynila, para maläman sa mga Amerikano 
kung ano ba talaga ang layunin, kahulugan, at implikasyon ng awtonomiyang 
inaalay nil sa Filipinas (Report 1900, 60-67). Noong Agosto 1900, itinakda 
siyä ni Aguinaldo bilang pinund ng Junta de Amigos, isang grupong partisano 
na naglaläyong mag-organisa ng mga gerilya at dumudukot sa mga traydor na 
Filipino sa Maynila at karatig-lugar (Kalaw 1969, 248). At nang humingi muli ng 
tülong si Heneral Luciano San Miguel sa mga dâting Katipunero sa Pangasinan at 
Zambales noong Disyembre 1900, nakarating ang gayong panawagan hanggang sa 
Maynila, kayâ agad na tinipon nina Tolentino, Tomas Remigio, at Restituto Javier 
at inarmasan ang mga dati niläng kasäma sa Katipunan ni Bonifacio (Ochoa 1995, 
19-20). Nagsulat din siyä ng mga artikulong politikal para sa mga pahayagang La 
Democracia, Revista Cavitena, at ibâ pa (Manuel 1970, 374). 


Pagkatapos mahüli si Aguinaldo noong 23 Marso 1901 at pagkatapos niyang 
manumpa ng katapatan sa Estados Unidos at manawagan sa mga naghihimagsik 
na magsälong na ng armas noong Abril 1901, sunod-sunod na sumuko ang 
nangungunang heneral ng pangalawäng yugto ng himagsikan. Sa mata ng mga 
Bonifacista, ang pagsukd ni Aguinaldo at kaniyang mga heneral ay pagsukd ng 
grupong Magdalo lâmang, kung kayâ nagpasiya ang dâting mga katipon ni Bonifacio 
na tulüyan nang buhayin mulf ang matandang Katipunan upang ipagpatuloy ang 
himagsikan, sa pangatlong yugto nit6. Sa ganitong layunin at bilang sagot sa maka- 
Amerikanong Partido Federal na itinatag nina Trinidad Pardo de Tavera noong 
Disyembre 1900, binuo noong Agosto 1901 sa Quiapo ng mga dâting Katipunero 
at ibang makabayan ang Partido Nacionalista, at nahalal sina Pascual Poblete at 
ang mga lider ng dâting Magdiwang na sina Santiago Alvarez at Ariston Villanueva 
bilang pinunÔ, samantälang itinakda naman bilang mga kalihim ang mga Katipunero 
ng dâting Katagalugan sa Tondo, tulad nina Tolentino, Macario Sakay, Aguedo del 
Rosario, Francisco Carreon, Briccio Pantas, at Pantaleon Torres (Ileto 1979, 213). 
Hindf kiniläla ni Gobernador Sibil William Howard Taft ang Partido Nacionalista. Sa 
halip, noong Nobyembre 1901, ipinatupad ang Sedition Law para masupil ang lahat 
ng lumalaban sa America sa salitâ o gawa. Gayunman, lihim pa ring ipinaglaban ng 
mga kasapi nito ang mithi niläng ganap at kagyat na kalayaan sa ilalim ng bagong 
kabubuong Republika ng Katagalugan. Ayon kay Brig. Gen. Allen na hepe ng 
Philippine Constabulary, may kinalaman ang Partidong ito sa mga pagtatanghal ng 


58 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


dramang sedisyoso, na gumagamit ng mga simbolo at matalinghagang salitâ para 
labänan ang Amerikano (Allen sa Manuel 1970, 378). 


Sa kabilà ng deklarasyon ni Hen. Arthur MacArthur natapos na ang 
digmaang Filipino-Amerikano noong 4 Hulyo 1902, inilunsad ang pangatlong yugto 
ng himagsikan ng isang malawakang alyansa ng mga organisasyong makabayan. 
Ang alyansa’y binubuo ng 1) hukbong pinamumunuan ni Sakay na ang karamihan 
ng sandataha’y gäling sa Bulacan, Morong, Laguna, Cavite, at Batangas; 2) 
simbahang itinatag ng mga makabayang Filipino, ang Iglesia Filipina Independiente 
nina Isabelo de los Reyes at Gregorio Aglipay; 3) samahan ng manggagawa, ang 
Union Obrera Democratica, sa ilalim n1 De los Reyes, at pagkatapos ni Dominador 
Gomez, 4) mga manunulat sa mga pahayagang tulad ng El Renacimiento at Muling 
Pagsilang sa ilalim nina Rafael Palma, Fernando Ma. Guerrrero, at Lope K.. Santos; 
at 5) mga artista ng tanghälan sa pamumunà nilä Juan Abad, Juan Matapang Cruz, 
Maximino de los Reyes, at Aurelio Tolentino. Upang makamit ang inagaw na 
kalayaan, nilayon ng ib4’t ibäng organisasyon ang ilan o lahat sa mga layuning 
ito: 1) isiwalat sa taumbayan ang tunay na intensiyon ng America sa Filipinas; 2) 
ganyakin ang mga Filipino na itaguyod ang pangatlong himagsikan at itakwil ang 
America at mga traydor na Filipinong nagtatanggol dito; 3) lumikom ng armas at 
munisyones, damit, at salapî na ipadadalä sa mga mandirigma sa kanayunan; 4) 
magsilbing tagamasid sa lungsod at bayan para sa mga grupong makabayan; at 5) 
humikayat at kumalap ng mga kabataang sasapi sa hukbo nina Sakay sa kanayunan 
(Cullinane 2003, 83-96; 112-131). 


Bilang isa sa mga nangungunang mandudulang makabayan sa panahong 
ito, nagsulat at nagtanghal si Tolentino ng sariling mga dula, na ipinalabas sa 
kalakhang Maynila, kasabay ng ibäâ pang dulang makabayan. Bago pa man itanghal 
ang Zanikalang Guinto ni Juan Abad noong Hulyo 1902, nagsulat at nagtanghal na 
si Tolentino ng mga dramang simboliko o alegorikal, tulad ng Filipinas at España, 
Ang Sundang ng Patay, at Aslagtala, noong 1901; at Sinukuan, Lagrimas Malayas/ 
Luhang Tagalog, Neneng, at Sumpaan, noong 1902. Lumabas din siyä bilang aktor 
sa dulang Neneng, kasäma sina Patricio Mariano, Faustino Solomon, at Dr. Manuel 
Xerez Burgos noong 1902 sa Tearo Zorrilla (Manuel 1970, 375). Ngunit higit na 
nakiläla si Tolentino sa pinakamarikit at kontrobersiyal niyang drama simboliko, 
ang Kahapon, Ngayon, at Bukas (KNB), na unang itinanghal noong 14 Mayo 
1903 sa Teatro Libertad sa Maynila. Naging marubdob ang pagtatanghal (marahil, 
dahil kamamatay lâmang ng anti-imperyalistang si Apolinario Mabini noong 13 
Mayo), nag-umapoy ang mga talumpati laban sa America na sadyang isiningit sa 
mga eksena, at sa pinakamainit na bahagi ng dula ay pinunit at tinapak-tapakan 
ang bandera ng Estados Unidos. Sinalakay ang entablado ng mga sundalong 
Amerikano at hinüli at dinalé sa presinto si Tolentino na siyäng direktor, prodyuser, 
at pangunahing aktor (Taga-ilog), ang lahat ng mga gumanap, pati ang makabayang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 59 


tagapamahala ng Teatro Libertad na gumanap ng mahalagang papel, si Jose Carvajal. 
Ikinulong si Tolentino sa Bilibid mulang 16 Mayo 1903 ngunit nilitis lâmang noong 
Agosto ng 1903. Ipinagtanggol siyä ni Manuel Quezon, ngunit natälo ang käso, at 
sinentensiyahan siyä ng dalawäng tâong pagkakakulong at multang 2,000 dolyar. 
Halos kasabay ng pagkakakulong ni Tolentino, nabilanggo at nagmulta rin ang ibäng 
mandudulang makabayan, tulad nina Juan Abad at Juan Matapang Cruz sa panahong 
ito (Manuel 1970, 377; Bonifacio 1972, 24). Matapos masentensiyahan, hindî siyä 
pinagpiyansa dahil mapanganib na tao raw si Tolentino. Nanatili siyä sa kulungan 
häbang inaapela ng mga abogadong sina Rafael Palma, at mga Amerikanong A.D. 
Gibbs, at W.A. Kincaid sa Supreme Court ang desisyon ng Court of First Instance 
(Bonifacio 1972, 52-53). 


Nang makalayà si Tolentino sa bisa ng parole noong Pebrero 1904, sumäma 
naman siyä sa pinaplanong pag-aalsa laban sa Amerikano na pinamumunuan 
ni Hen. Artemio Ricarte. Sa kaniyang kalatas, hiniling niya sa gobyerno ni Taft 
na ipawalang-bisà ang lahat ng mga akusasyon sa kaniya kaugnay ng Kahapon, 
Ngayon, at Bukas at isäma siyä sa amnestiya n1 MacArthur noong 1902. Hindi siyä 
pinakinggan ni Taft. Nahüli mulf si Tolentino at nakulong nang mahigit dalawa’t 
kalahating taon mulang Hunyo 1904. Noong 6 Marso 1906, pinagtibay rin ng 
Supreme Court ang desisyon ng Court of First Instance sa kâso ng sedisyon laban sa 
Kahapon, Ngayon, at Bukas noong 1903. Nakalabas siyä sa Bilibid noong Pebrero 
1907, bilang tugon sa nagkakaisa at maingay na kahilingan ng mga diyaryo at ng 
mga lider-politikong Kapampangan sa gobernador-heneral. Ayon sa Manila Times, 
kaiïlangan umano ng mga politiko si Tolentino para sa nalalapit na eleksiyon para sa 
Asamblea Nacional sapagkat ang epekto ng isang dula ni Tolentino sa masa ay higit 
pa kaysa mga maapoy na talumpati ni Dominador Gomez (Bonifacio 1972, 53). 
Hindi natin matiyak kung tumülong nga si Tolentino sa mga politikong ito. Marahil 
sa panahong ito namatay o patay na ang kaniyang unang asawa. 


Mulang 1907 hanggang sa siyä’y yumäo noong 1915, ipinagpatüloy 
niya ang pagsulat at pagtatanghal ng mga drama at sarsuwelang maka-Filipino 
at makamanggagawa. Isinulat at itinanghal ang dramang Bagong Cristo at 
sarsuwelang La Perla y Maicena, at iniimbag ang awit na Dakilang Asal noong 
1907. Naging makasaysayan ang taông 1908, dahil noon itinatag ni Tolentino at 
kaniyang kapanalig, ang Parnaso Filipino, na nagläyong ipagtanggol at paunlarin 
ang wikang Tagalog bilang wikang pambansa—sa harap ng panggigipit dito ng 
Ingles na noo”y gâmit na sa paaralan, pahayagan, at opisina ng pamahalaän. Upang 
mapalakas at mapabantog ang “Alma Filipina” o diwàäng Filipino, niläyon ng 
organisasyon na bumuo at magpalimbag ng gramatika, diksiyonaryo, at tratado 
sa Tagalog at pagbuklurin ang mga wika sa Filipinas upang sa wikang pambansa 
ay magkaisa silä sa isip at damdämin (“Parnaso Filipino,” typescript). Ang mga 
proyekto ng Parnaso ay itataguyod ng pondong kikitain sa pagpapalabas ng mga 


60 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


dula. Sa taéng 1908 din niya pinakasalan ang kaniyang pangalawäng asawa na si 
Natividad Hilario, na magiging in4 ng apat niläng anak. Sa taông iyon nasulat at 
itinanghal ang mga sarsuwelang Germinal, La Rosa, at Liceo de Manila, at drama- 
komiko na Manila Cinematografica. Dalawäng maïkling sarsuwela lâmang ang 
nasulat at itinanghal noong 1909, ang Sulo y Yebana at Buhay. 


Para tulüngan ang mga manggagawa sa oras ng kagipitan at labänan ang 
mga gahamang kapitalistang Amerikano at Filipino, itinatag ni Tolentino ang 
kooperatibang Katimawan noong 1910. Nagtuloy ang organisasyon Kahit na 
ikinulong mulf si Tolentino para ganapin ang dati pang sentensiya ng pagkakakulong. 
Ngunit, nakulong lâmang si Tolentino ng isang taon, mulang Hunyo 1910 hanggang 
Mayo 1911, dahil binigyan siyä ng amnestiya ng gobernador-heneral. Ito ang huli 
at ikasiyam niyang pagkakakulong, na nagpahina sa kaniyang katawan. Pagkalayà, 
umuwi siyä sa Guagua at doon isinulat at itinanghal ang mga dramang Aray, 
Damayan, Soledad, at Magdalena (Pag-ibig at Patayan) noong 1911. Noong 1912, 
lumipat siyä sa San Fernando at dito isinulat ang Casulatang Guinto. Nagbukäs 
siyä ng sariling limbagan, ang Limbagang Tolentino noong 1913 sa Maynila, at 
dito nalimbag ang nobelang Maring; ang bersiyong Tagalog na Kasulatang Ginto; 
ang tatlong bolyum ng pamosong nobelang /ng Buac nang Ester (na isinulat sa 
loob ng bilangguan noong 1910-1911); ang awit na Kahapon, Ngayon, at Bukas; at 
ang apat na tomo ng kaniyang salin sa Tagalog ng nobelang Quo Vadis? Nagsulat 
din siyä sa mga diyaryong tulad ng /ng Balen/El Pueblo at Ing Emangabiran/El 
Imparcial ng mga artikulong pumapaksa sa relasyon at suliranin ng puhunan at 
paggawa sa Filipinas. Noong 1914, sinimulang ilimbag ang apat na bolyum ng 
kaniyang malayàng salin sa Tagalog ng nobelang Polako na Quo Vadis, ngunit 
nakamatayan na niya ito kayâ ang kaniyang biyudang si Natividad na ang nagtäpos 
at naglimbag ng huling bolyum. Namatay siyä noong 5 Hulyo 1915, sa edad na 
48 anyos. Umasiste sa kaniyang libing sa Cementerio del Norte noong Hulyo 11 
ang mga kasamahan sa dulaan tulad ni Hermogenes Ilagan. Inilipat ang kaniyang 
mga labf sa monumentong itinayô ng mga kababayan sa Guagua noong 1921. 
Dahil naba6n ang monumento sa lahar noong 1992, hinukay at inilipat ito sa may 
munisipyo mismo ng Guagua at pinasinayaan doon noong 2017 bilang bahagi ng 
pagdiriwang ng ika-150 anibersayo ng kaniyang kaarawan. 


Ang “Mga Mahalagang Hatol” o “Mga huling pagungusap ni Aurelio 
Tolentino bago malagot ang kaniyang hininga” ay pinalimbag ng kaniyang asawang 
Natividad matapos mamatay si Tolentino. Sa mga kaisipang iniwan ng manunulat 
na natutuhan at inani niya sa kaniyang maïkling bühay, may dalawäng kapansin- 
pansin, ang una” y buod ng kaniyang bühay: “Ang mga kapinsalaan at pagkabig6 ay 
siyäng hagdang linulusungan ng mga mahihinà sa kaniläng pagpapatiwakal; ngunit 
siyä ring hagdang pinapanhikan ng mga malalakas sa kaniläng pagkadakila.” Ang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 61 


pangalawa’y isang pagtatäya ng kaniyang naging bühay: “Ang gulang ng tao ay 
walâ sa dami ng araw na pinaglagusan ng kaniyang bühay, kung di sa dami ng 
mabuting bagay na kaniyang ginawa.” Sa gayong pagtatäya, may sandaang taéng 
mahigit ang inäbot ng bühay ng bayani ng Guagua (Manuel 1970, 382-a). 


Ang mga Tema ng mga Dula ni AVT: 1901-1914 


Batay sa listähang binuo ni E. Arsenio Manuel (Manuel 1970, 383-394), 
may 66 na pamagat ng mga akda ni Tolentino na nabuo niya mula sa koleksiyon 
ng asawa ni Tolentino, mula sa listähan ng mga akda na isinäma ni Isabel Yumol 
sa kaniyang M.A. thesis sa Unibersidad ng Pilipinas noong 1955, na pinamagatang 
“A Critical Study of Aurelio Tolentino’s Novel Ang Buhok ni Ester,” mula sa 
mga pamagat na binanggit ni Adela Hidalgo sa kaniyang “Biography of Aurelio 
Tolentino: Dramatist, Novelist, Poet, and Orator” na maaaring isinulat noong 
1910-11, at mula sa ilang akdang tinukoy ni Jose Ma. Rivera sa kaniyang Mga 
Manunulat sa Wikang Tagalog na nilimbag noong 1939 (Manuel 1970, 394-95). 
Kaïlangang linawin na sa listähang ito, 1) may mga akdang hindî na natapos; 2) 
may mga nawawala na noon pa man dahil maaaring natupok sa sunog o nawaglit 
kung saan o di na isinauli ng humiram; 3) maraming mga akda na may bersiyong 
Tagalog, Español, at Kapampangan, sapagkat naging ugali ni Tolentino ang isalin 
ang sarili niyang mga akda sa tatlong wikang gâmit niya sa panulat upang lalo 
pang mapalaganap ang mga mensahe ng mga ito; at 4) may mga tulâng naratibo, 
nobela, at higit sa lahat, dula. Sa pag-aaral na ito, ginamit namin ang mga akdang 
may kopya pa (makinilyado man o sulat-kamay) at nabâsa namin sa University of 
the Philippines Main Library sa Diliman. Nakatuon ang pag-aaral sa mga sarsuwela 
at drama ni Tolentino, ngunit may mga tulâ o nobela ring binabanggit kaugnay ng 
mga temang litaw sa dalawäng panahon ng kaniyang panulat. 


Unang panahon 1901-1907. Mulang 1901 matapos mahüli si Aguinaldo 
hanggang 1907 kung kaïlan binitay si Sakay, binuksan ang Asamblea Nacional, 
at unti-unting huminà ang digmaang-bayan, pinaksa ng mga akda ni Tolentino 
ang 1) ang trahedya ng pangalawäng himagsikan at 2) ang pagsusulong ng 
pangatlong himagsikan. Ang pagkatälo ng mga rebolusyonaryong Filipino sa 
ilalim ni Aguinaldo ay kinakatawan ng drama simbolikong Sinukuan (1902) 
na may bersiyong Kapampangan. Sa dula, tinangka ng dalagang si Makiling 
(Filipinong maka-Amerikano) na akitin at hikayatin ang binatàäng si Dimawari (mga 
rebolusyonaryong Filipino) na sumuko na sa Komandante (Hukbong Amerikano). 
Ngunit tiral ang pagmamahalan nina Sinukuan (Filipinas o makabayang Filipino) 
at Dimawari. Babalik na sâna ang magsing-irog sa bundok, nang patraydor na 
pinatay ni Makiling si Dimawari. Ang dula ay pagsisiwalat ng at pagkondena sa 
pagkakanulo ng traydor na Filipino sa pangalawäng himagsikan. 


62 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Sa pangalawäng tema napagsasäma ang ilegal at imoral na pagsakop ng 
Amerikano sa Filipinas, ang pagtataksil ng mga Filipinong kasabwat nil, at ang 
pagpapatüloy ng pangatlong himagsikan sa kanayunan sa pamumund ng bagong 
Katipunan. Ang lahat ng aspektong ito at higit pa ay matutunghayan sa Kahapon, 
Ngayon, at Bukas (1903) na may bersiyon din sa Kapampangan at Español. Dito 
ang bawat panahong tinutukoy ay isang yugto ng pakikibäka ng mga makabayang 
Filipino laban sa tatlong dayuhang mananakop. Sa Kahapon, ipinagpatüloy nina 
Ynang-bayan (Filipinas) at Tagailog (rebolusyonaryong Filipino) ang naunsiyaming 
himagsikan nina Gat-Salian laban sa Haring Tsino (na paksa ng naunang drama 
simbolikong Luhang Tagalog o Lagrimas Malayas sa bersong Español). Pinarusahan 
sina Dahumpalay (mgatraydor na Filipino)atsäma-sämang ginupo ang mapang-aping 
Haring Tsino na si Haring-bata ng mga puwersa ni Tagailog. Sa Ngayon, dumating 
sina Dilât-na-Bulag (España) at Matanglawin (Gobyerno Insular ng España) at 
nangakong tutulungan si Ynang-bayan, ngunit nadalä silä ng kasakiman n1 Halimaw 
(fraileng Español). Nag-alsa muli sina Ynang-bayan at Tagaiïlog at pinatay ang mga 
traydor na kalahi. Sa bagay na ito ay tinulungan silâ ni Bagongsibol (America). Sa 
Bukas, naghahari na sa bansa sina Bagongsibol at Malaynatin (Gobyerno Insular ng 
America), at hinihiling nina Ynang-bayan at Tagailog na ibigay na ni Malaynatin 
ang kalayaang ipinangako niya. Luluhod sa harap ni Bagongsibol ang mga batàäng 
Filipino at malaladlad ang bandila ng Katipunan ni Bonifacio. 


Kapuwa ang una at pangalawäng tema ay matutunghayan rin sa sarsuwelang 
may tatlong yugto na pinamagatang Sinagtala (1901) at bersiyong Kapampangan 
nité na Aslagtala, na ang mga eksena’y nangyari sa isang mitikal na kaharian bago 
dumating ang mga Español. 


Pangalawang Panahon 1907-1915. Unti-unting nagupo ang pangatlong 
himagsikan sa sunod-sunod na pagkalagas ng mga makabayan dahil 1) sa 
pagkakasawata sa mandudula at drama simboliko noong mga taong 1901-1905; 2) 
sa pagkahüli at pagbitay sa pangulo ng Republika ng Katagalugan na si Macario 
Sakay at kaniyang mga mandirigma noong 1907; 3) sa pagtakbo ng mga politikong 
Filipino para maging bahagi ng Asamblea Nacional sa ilalim ng mga Amerikano 
noong 1907; 4) sa pagkakasara ng ET Renacimiento/MulingPagsilang at ibäng 
pahayagang anti-kolonyal noong 1908; 5) sa puwersahang pagbabalik ng mga 
parokyang napasakamay ng Iglesia Filipina Independiente sa simbahang Katoliko 
noong 1908, na naging hudyat para bumalik sa poder ang konserbatibong elemento 
(marami’ y Español pa rin) ng simbahang Katoliko; at 6) sa malawakang pagtanggap 
ng mga politikong Filipino sa okupasyong Amerikano. 


Halos magkapanabay ng mga pangyayaring ito, ngunit umigting 
pagkatapos masugpo ang pangatlong himagsikan at ang unti-unting pagpasok ng 
mga kapitalistang Amerikano sa ekonomiya ng Filipinas. Nagbukäs sil ng mga 
pagawaan ng tabako at sigarilyo, ng biskuwit at biskotso, ng mga produktong 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 63 


pangkalusugan, at mga almasen na nagbebenta ng mga damit, sapatos, produktong 
parmasyutikal, makina, at sasakyäng gawa sa America. Sinikap niläng patayin 
ang mga produktong gawa sa Filipinas na nagiging kompetisyon sa sarili niläng 
mga produkto at umigting ang kaniläng pagsasamantalä sa mga manggagawang 
Filipino. Katülong nil4 sa pagpapalago ng kanilàäng mga negosyo ang mga 
kapitalistang Filipino at mga piyudal na propyetaryo ng lupà. Dahil sa pagsasanib 
na ito ng kapitalistang Amerikano at Filipino, nagbuo ang mga manggagawa ng mga 
organisasyong magtatanggol hindi lamang sa interes na Filipino laban sa interes 
na dayuhan kundî sa interes ng mga manggagawa laban sa interes na kapitalista, 
dayuhan man o Filipino. 


Sa kabilâ ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga kilusan at organisasyong 
makabayan, hindî nanlumo si Tolentino at mga kasämang makabayan, manapa’y 
pinag-ibayo nil4 ang pakikibäka laban hindî lâmang sa bagong kolonisador kundî 
sa lahat ng mangangalakal na nagsasamantalä sa uring manggagawa. Sa madalîng 
salitâ, ang kilusang anti-imperyalista ay nagkaroon na ng katangiang makauri sa 
una at pangalawäng dekada ng ikadalawampung dantaon. Lima ang nanaig na 
tema ng mga dula ni Tolentino sa panahong ito: 1) ang tunggalian ng puhunang 
Amerikano at puhunang Filipino; 2) ang pagtatanggol sa kalinangang Filipino; 3) 
ang tunggalian ng paggawa at ng kapitalista/kasike; 4) mga temang pampamilya at 
pangkaugalian; at 5) ang patüloy na paglaban para sa independensiya ng Filipinas. 
Mulang 1909 hanggang sa kaniyang pagkamatay noong 1915, nadagdag at dumami 
ang mga akdang may temang pampamilya at pangkaugalian, na isinulong ng 
mga Amerikano upang malayô ang mga manunulat sa pakikibäka laban sa mga 
Amerikano. 


Pinakamarami ang mga sarsuwelang simboliko na pumaksa sa panggigipit 
ng Amerikanong kapitalista sa mga pagawaang Filipino para masolo nila ang 
merkado. Ang La Rosa at Germinal (1908) at ang Sulo y Yebana (1909) ay kapuwa 
tungkol sa “panliligaw” o pamimilit ng dayuhan sa mamumuhunang Filipino para 
ipagbili nité ang kaniläng kompanya ng tabako at sigarilyo sa banyagang kapitalista 
at alipores nitong kapuwa Filipino. Ang La Perla Maicena, na may bersiyon sa 
Tagalog at Español, ay may mga sitwasyon at diyalogo na halos kapareho ng sa 
Sulo Y Yebana. Ang La Perla ay tungkol sa pagawaan ng biskotso ng katutubo na 
ibig mapasakamay ng manliligaw na Amerikano. Pinakiläla sa mga dramang ito, na 
malamäng ay pawang kinomisyon ng mga may-ari ng kompanyang Filipino, ang 
Germinal, na pangalan ng isa sa pinakamalaki at popular na gawaan ng tabako sa 
Maynila. May bersiyon ito sa Tagalog at Kapampangan. 


Ang dalagang si Germinal (pabrika ng tabako) ay kasintahan ni Bayan 


(makabayang Filipino). Ngunit masugid na nililigawan ang dalaga ni Sumulsol 
(taksil na Filipino) para sa 4mo niyang si Mainggit (kapitalistang Amerikano), na 


64 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ang tanging gusto lâmang ay makuha ang halaman ng tabako na alaga ni Germinal. 
Sinisiraan din nina Sumulsol at Mainggit si Bayan, na nagkasakit dahil sa samâ-ng- 
loob nang ang kaibigan niyang si Gat-Araw (kalayaan) ay hindî sumipot sa piging na 
kaniyang inihanda (ang pagbubukäs ng Asamblea Nacional), kung saan binayaran 
pa niya ang 80 katao (mga diputado ng Asamblea Nacional) para tiyakin na darating 
si Gat-Araw (makakamit na ang kalayaan). Susuobin ni Germinal ng sinilabang 
tabako (diwà ng pagsasarili) si Bayan at babalik ang lakas nité. Magpapasiyä siläng 
ituloy na ang kaniläng kasal (pagkakaisa ng puhunan at makabayang Filipino). 
Waring natuwa sina Sumulsol sa balitäng ito, ngunit maghahanda pal ito ng bitag 
para paslangin ang dalawa sa araw ng kasal. Natuklasan ni Bayan ang pakanâ kayàâ 
binaligtad niya ang pagkakatutok ng mga baril at si Sumulsol ang tinamaan ng mga 
ito nang ito’y paputukin ni Sumulsol na rin (inaasam na pagkagapi ng puhunang 
Amerikano at alipores nilä). 


Kaakibat ng pagtatanggol sa puhunang Filipino ang pakikipaglaban para sa 
katutubong kalinangan na lagi nang binubusabos ng dayuhan at ng mismong mga 
Filipino na may kaisipang kolonyal. Sa La Rosa, may mahabäng puna si Talipandas 
(traydor na Filipino) sa maraming Filipino na tumitingala sa putîng dayuhan bilang 
superyor na lahi at mas bihasa sa lahat ng bagay o larangan. Ito’y nakikita umano 
sa pagpili ng Filipino sa dayuhang doktor (kahit mas mahusay ang Filipinong 
manggagämot) o banyagang abogado, at kahit sa pagtangkilik ng dayuhang palabas 
sa mga teatro. Nakikita rin ito sa pagkahumaling ng mga batäng Filipino sa wika at 
kulturang Amerikano. Dahil sa mabilis na paglaganap ng wikang Ingles na itinuturo 
nang sapilitan sa lahat ng antas ng paaralan at kailangang alamin ng sinumang 
naghahanap ng trabaho sa gobyerno, binuo ni Tolentino at kaniyang mga kasämang 
manunulat noong 1908 ang organisasyong Parnaso Filipino na naglaläyong 
paunlarin ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Nagdaos ang Parnaso 
ng mga dulang pambenepisyo para makalikom ng salapî para sa pagbubuo ng 
gramatika at diksiyonaryong Tagalog. 


At dahil patüloy pa ring namamayani ang mga fraile o maka-fraile sa 
larangan ng edukasyon, isiniwalat ni Tolentino sa Liceo de Manila, 1908, ang 
patüloy na paggamit ng mga relihiyoso sa mga kolehiyong Katoliko para maibalik 
ang paghahari ng España sa Filipinas. Kasabay nit6, isinulong naman niya ang 
edukasyong sekular ng mga paaralang tulad ng Liceo de Manila, na itinatag nina 
Leon Ma. Guerrero, Enrique Mendiola, Ignacio Villamor, Arsenio Cruz Herrera at 
ibâ pang ilustradong edukador at intelektuwal, na tumutuligsa sa kamangmangan 
at oskurantismo na ginamit ng mga fraile para mapanghawakan ang mga katutubo. 
Sa sarsuwelang ito na may isang yugto, inilalarawan ang lahat ng pagpupunyagi 
ng mga paaralang Katoliko na pairalin pa rin ang kultura ng kamangmangan at 
panatismo at sirain ang kaisipang sekular na kinakatawan ng Liceo. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 65 


Si Laang Buhay (Filipinas), dalagang nakadamit-bandila, ay umtibig kay 
Liceo, ngunit pilit na nililigawan din siyä n1 Kamandagan (fraileng Español), na 
umagaw ng bakuran nina Laang Buhay (kolonisasyon ng Filipinas sa kamay ng 
España). Nasauli na ang bakuran (lumayà na ang Filipinas sa España), ngunit 1big 
pa ring bawiin ito ni Kamandagan kayâ nililigawan niya si Laang Buhay. laalay ni 
Kamandagan sa dalaga ang kaniyang pagiging Diyos sa lupà, ang kapangyarihan 
niya sa langit, impiyerno, at purgatoryo (dahil hawak ng fraile ang mga sakramento), 
ngunit tatanggihan lahat ito ni Laang Buhay. Sa gälit niya, dudukutin na sâna ni 
Kamandagan ang dalaga nang sa darating si Liceo. Akmang hahambalusin ng 
binatà ang fraile ngunit pinigilan siyä ng kasintahang si Laang Buhay. Aawit ang 
dalawa at sasabihing kailangang pairalin ang karunungan—sa puso at isipan. 
Maïinggit si Kamandagan sa dalawa. Kayâ ipadadalä niya ang anak na babaeng si 
Panghalina (dibersiyong sumisira sa pag-aaral) para akitin si Liceo. Naakit nga ang 
binatà ngunit nang papiliin na siyä ni Laang Buhay, ang dâting kasintahan pa rin 
ang kaniyang pinili. 


Isa sa pinakamarikit na dramang sinulat ni Tolentino ang Bagong Cristo 
(1907) na may bersiyong Kapampangan. Isinadula nitong “drama socialista” ang 
tunggalian ng kapitalista at kasikeng Filipino, sa isang bandä, at ng manggagawang 
Filipino (sa pabrika man o sa bukid), sa kabilâng bandä. Dahil popular at iginagälang 
na tauhan si Kristo sa Filipinas at dahil ipinaglaban n1 Kristo ang kapakanan ng 
mga dukha at api, gumawa si Tolentino ng isang dramang ang panguhaning tauhan 
ay isang Kristong tagapagtanggol ng mahihirap na manggagawa. Di tulad ng Kristo 
sa sinakulo na malamya at pasibo, ang Hesus ni Tolentino ay matäpang at palaban. 


Sa kaniyang mga talumpati, ipinagtatanggol ni Hesus, lider obrero, ang 
mga manggagawa, ngunit pinupuna rin niya ang masasamâng ugali nité, tulad ng 
säbong at pangginggi, at ang pagsasamantalä sa kanilä ng fraile na kumikita sa mga 
milagrong gawa-gawa rin niya. Dahil kay Hesus, lumiit ang kita ni Magdangal sa 
kaniyang pagawaan at ni Berto sa kaniyang tubuhan. Binayaran nilä ang tulisäng 
si Limbas para pahiräpan at patayin si Hesus, pero sinagip ito ng kaniyang mga 
disipulo at ng mayamang Donya Salud na makamanggagawa. Neunit sa pülong ng 
mga kapitalista, napatay rin si Hesus. Naging matagumpay ang pagpapalabas ng 
Bagong Cristo. 


At upang maitaguyod pa rin ang kapakanan ng mga anak pawis, itinatag at 
pinuhunanan ni Tolentino noong 1910 ang Ing Katimawan, organisasyon ng mga 
manggagawa na nagläyong labänan ang alinmang pagsasamantalä ng kapital na 
lokal o dayo sa mga trabahador at bumuo ng isang paluwagan na mahihiraman 
ng mga manggagawa ng salapî sa panahon ng kagipitan para maiwasan ang mga 
“pating sa katihan” o usurero. Bago at pagkatapos ng huli niyang pagkakakulong, 
ipinagpatüloyniyang pangasiwaan ang Ing Katimawan. Samgataéng 1910 hanggang 


66 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


1913, nagsulat din si Tolentino ng mga artikulo sa Español at Kapampangan tungkol 
sa relasyon ng kapital at paggawa sa mga pahayagang El Pueblo/Ing Balen at Ing 
Emangabiran/El Imparcial. 


Upang mabura sa isipan ng mga Filipino ang pagtutol sa pagtatraydor ng 
America sa Filipinas at sa malupit at madugông pagsupil nit6 sa himagsikan, pinanigan 
ng mga Amerikano ang dulang nakatuon na lâmang sa mga relasyong personal o 
pampamilya, mga katutubong kaugalian, mabuti man o masamâ, at pang-araw-araw 
na bühay. Ang dramang politikal na palaban ay unti-unting huminà simula noong 
1905, at napalitan ng mga dramang romantiko at komiko na umiinog sa mga tipikal 
na tauhan at sitwasyon sa lipunan. Mulang 1909 hanggang sa kaniyang pagkamatay 
noong 1915, dumami ang mga akdang itinanghal ni Tolentino na may ganitong uri. 


Sa mga dulang melodramatiko kabilâng ang isang sarsuwelang may isang 
yugto, ang Boda Maldita (Sinumpang Kasalan), 1908, na isinulat muna sa Español 
at pagkatapos ay sa Tagalog na pinamagatang Soledad. 


Sina Soledad at Reinaldo ay magsing-irog at nagkaroon sil ng anak. 
Pero ayaw pumayag ng amä ni Reinaldo, si Pedro, na siläâ y magpakasal. Sa 
halip, ipinakasal si Reinaldo kay Beatriz, na dati’ y naging tulay sa pagliligawan 
nina Soledad at Reinaldo. Sa awa, gustong tulüngan ni Beatriz si Soledad, kahit 
ikakasal na sina Beatriz at Reinaldo. Sa araw ng kaniyang kasal kay Beatriz, may 
nakuhang sülat si Reinaldo na ang himig ay waring makikipagkita si Beatriz sa 
isang kasintahan. Sumamâ ang loob ni Reinaldo sa ganoong “pagtatraydor.” 
Nagkataon naman na dumating din ang sülat ni Soledad na nagpapaälam sapagkat 
siyä’y magpapakamatay na. Sa kaniyang matinding samâ-ng-loob kay Beatriz at 
awa kay Soledad, agad na pinuntahan ni Reinaldo si Soledad, ngunit nainom na 
nité ang läson mula sa isang botelya. Agad nagpasiyä si Reinaldo na inumin ang 
kalahati ng läsong naïwan ni Soledad. Häbang naghihingalo si Reinaldo, darating 
si Beatriz at ipapaliwanag na ang sülat na nakita ni Reinaldo ay gäling sa kaniyang 
kapatid na Beatriz din ang pangalan. Ngunit huli na ang lahat. Ang tema ng dula ay 
ipinahayag sa marubdob na diyalogo n1 Soledad tungkol sa kawalâng-katarungan 
ng batas na patriyarkal, na kumikiläla lâmang sa “lehitimong” relasyon na may 
basbas ng simbahan at lipunan, at nagiging dahilan ng pagkapariwara ng mga 
babaeng nagkaanak sa labas ng kasal at ng kaniläng anak. 


Ang tema ng mga babaeng nagpapakasäkit dahil sa pag-ibig ay 
matutunghayan din sa nobela na sinulat ni Tolentino sa Kapampangan at Tagalog. 
Ang /ng Buac nang Ester o Ang Buhok ni Ester (1913) ay isang nobela ng krimen 
tungkol sa paninisi ng kaniyang karibal kay Gerardo sa pagkakapatay kay Gloria. 
Muntik nang mabitay si Gerardo pero may nakuhang ebidensiya na nagpawalâng- 
sala sa kaniya—ang buhok ni Ester. Isa ito sa naging pinakapopular na nobela sa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 67 


Kapampangan. May bersiyon itong dula na pinamagatang Crimen sobre Crimen. 
Ang Maring (1913) na may bersiyong Kapampangan din, ay tungkol sa kadakilaan 
ng babaeng Filipino. Si Maring at si Eduardo, isang mayaman at makisig na binata, 
ay nagmamahalan, pero pilit napakasal si Maring kay Gonzalo na hindî niya mahal 
ngunit pinagsilbihan pa rin bilang asawa. Dumating ang panahon na nagtüngo si 
Gonzalo sa Hawaii at kinailangang buhaying mag-isa ni Maring ang dalawa niläng 
anak. Bumalik din si Gonzalo pero ito’y nagkasakit, kayâ si Maring na naman 
ang naghanapbuhay para sa kaniläng pamilya. Nang mamatay si Gonzalo, hinanap 
at binalikan ni Maring ang una niyang kasintahan, na nabaliw palä nang siyä’y 
mag-asawa ng ib4. Mapapagaling si Eduardo ni Maring at magpapakasal silä. 
Mapagtatapos nilâ ang mga anak ni Maring. 


May mga drama komiko naman si Tolentino na nagbibigay ng puna 
sa mga bagay na malapit din kay Tolentino. Ang Ang Makata, at ang bersiyong 
Kapampangan nit na /ng Poeta (1909) ay tungkol sa magsing-irog na Maria at 
Augusto na makakasal läâmang kapag natupad ang hiling ng amä ni Maria: na 
makasulat si Augusto ng isang sarsuwela na magugustuhan niya, sapagkat sawâ na 
ang amä sa mga gawa nina Soto, Galura, at Tolentino (ang tatlong nangungunang 
mandudulang Kapampangan sa panahong ito). Kinaiïlangang magpanggap si 
Augusto na siy4’y makatà para makaläpit sa kaniyang nililigawan. 


Sa Venus o Manood Kayo (1909) na may bersiyong Kapampangan din, 
kailangang makapagbigay si Melquiades ng 300 piso sa loob ng tatlong araw sa 
amä ni Leonila, para makasal siyä sa kasintahan. Susulat sâna si Melquiades ng 
sarsuwela para kumita ng 300 piso pero hindi niya ito matapos. Sa halip, nagdirihi 
siyä ng dula tungkol sa mag-asawang Venus at Vulcan, at itinakda si Fernandez 
sa papel na Venus upang magkaroon ito ng dahilan para mahalikan ang kaniyang 
napupusuang babae na si Ata na gaganap sa papel na Vulcan (si Ata ay “binalaki” o 
tomboy), sa kondisyong babayaran si Melquiades ni Fernandez sa bawat gagawing 
halik nito kay Ata. Nakalikom si Melquiades hindî ng 300 kundî 3,000 piso, kayâ 
nakasal na siyä kay Leonila, at napakasal na rin sina Fernandez at Ata. 


Suliranin naman ng mag-asawa ang pinapaksa ng Aray/Hilat...Aray (1911) 
sa anyo ng sarsuwelang may isang yugto. Dalawäng pares ng mag-asawang nakatirä 
sa 1lalim ng iisang bubong ang nagulé nang ligäwan ng mga laläki ang hindî nil 
asawa, isang sitwasyong bunga umano ng mababäng moralidad na dalä ng mga 
Amerikano sa bansa. Nagtülong ang dalawäng babae para masukol at mailantad 
ang maitim na bälak ng kaniläng mga asawa. 


Ngunit pinakasatiriko na marahil sa mga drama komiko ni Tolentino ang 


Manila Cinematografica (1909). Sa estilo ng maïkling pelikulang pipi na gäling 
sa Europa at America na popular noon sa mga teatro ng Maynila, ang dula ay 


68 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


antolohiya ng maïkling dula na may 1bâ’t ibäng tema na nangyayari lahat sa isang 
lunan. Nakatirâ ang mag-asawang Dea at Juvenal sa isang kuwarto na ito ring 
opisina ng pahayagang pinamamatnugutan ni Juvenal. Ib4”’t ibang tao ang papäsok 
sa kuwarto sa isang pangkaraniwang araw ng peryodista. Papäsok ang sanitaryo na 
naghahanap ng mikrobyo; lalâägyan niya ng gamot ang tubig. Sunod na papäsok si 
Tahur na magpapaanunsiyo ng sabong—at pati na jueteng—pero laban ang diyaryo 
ni Juvenal sa mga bisyong ito. Isang laläki ang magsasabing pinasok ang bahay 
niya ng mga magnanakaw, ginahasa ang kaniyang asawa, pinatay ang kaniyang 
inâ, tinangay ang mahigit na 300 piso, at namamatay na sa gütom ang kaniyang 
mga anak. Maaawa si Juvenal kayâ bibigyan niya ito ng limang piso. Pero ito 
palé’y impostor. Pagbibilhan si Dea ng panyolito ng isang Tsino. Tatawaran niya 
ito. Papayag kunwari ang Tsino pero papalitan nité ang panyolito ng mas murang 
klase. Sunod, liligawan ni Satiro si Dea pero pagtatawanan lâmang siyä ng mag- 
asawa. Isang lasing na Ingles ang papäsok na naghahanap ng “money, maganda, 
matrimonio.” Aabutän siyä ng isang prostituta, na magpapaanunsiyo sa diyaryo 
para mahanap ang asawa niyang tumangay sa kaniyang mga alahas at salapî. Isa 
ito sa kaniyang 17 na asawa. Lalabas ang Ingles at ang babae nang magkasabay. 
Isang obrero ng Union Obrera Democratica ang papäsok. Sinisante siyä sa trabaho 
ng kaniyang 4mo at gusto niyang magpatülong sa diyaryo. Pinayuhan siyä ni 
Juvenal na pumunta muna sa korte ngunit aniya ang korte at batas ay para lâmang 
sa mayayaman. Papayuhan siyä na sumangguni muna sa kaniyang gremio. Isang 
usurero ang papäsok para kobrahin kay Juvenal ang 340 piso sa pautang na 100 
piso lâmang. Tatawag ng pulis si Juvenal at lalayas ang usurero. Isang diputado ng 
Asamblea ang 1big magpaanunsiyo sa diyaryo para maitayô na ang monumento na 
kaniyang iminumungkahi. Sagot ni Juvenal, hindî monumento ang kaïlangan ng tao 
kundî ang pag-alis ng buwis sa mga industriyang 500 piso lâmang ang puhunan. 
Walâ raw pera para doon, sabât ng komisyonado. Ani Juvenal, itaas nilä ang buwis 
sa mga pasugalan, kotse, bufete, at engrandeng kasalan at libing. Dapat maglaan 
din ng limang milyong piso para buhayin mulf ang agrikultura. Aalis ang dalawa. 
Papäsok ang tatlong politiko. Nagagalit ang mga ito dahil ginawa siläng katawa- 
tawa ng mga cartoon sa diyaryo ni Juvenal. Pagtutulungan nil ang kawawang 
mamamahayag. Sasabihin ni Juvenal sa manon6od, ito ang magiging pabalat ng 
susunod na labas ng lingguhang “Manila Cinematografica.” 


Bagaman sumunod si Tolentino sa kalakaran at nagsulat din ng mga 
dramang may temang personal, pampamilya, o pangkaugalian, patüloy niyang 
ipinaglaban ang kalayaan ng Filipinas sa ibâ niyang mga akda. Ang awit na may 
pamagat na Kahapon, Ngayon, at Bukas (1913) at ang bersiyong Kapampangan 
nité, ay maituturing na alusyon, ngunit ib4, sa kaniyang dula ng 1903. Ginamit 
muli ni Tolentino ang estilong alegorikal para ipaalala sa mga kababayan niya 
ang kataksilang ginawa ng America sa mga Filipino at ang imoral na pagsakop 
at paghahari nilâ sa sangkapuluan, at mulîng buhayin ang kaniläng pag-asa at 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 69 


pakikibäka para sa kalayaan. Sa kaharian ni Raha Lakhang Bayan dumating isang 
araw si Samuel, na tumuülong sa pagpapaalis sa kaaway na dayuhan. Pero hindî 
nagtagal at inangkin ni Samuel ang Kaharian. Sa labanäng naganap, ang sugatäng 
Raha ay ipinatapon ni Samuel sa isang malalim na bangin. Doon siyä binantayan 
ng kaniyang asawang si Kalayaan at anak na si Mithi. Naghari si Samuel pero isang 
araw kumulog at kumidlat sa bangin. Nabuhay na paläng mulf si Raha Lakhang 
Bayan. Nagsisi si Samuel sa kaniyang pagtataksil at naluklok mulf sa trono si 
Lakhang Bayan. Sa naratibo ng napakarikit na awit, damäng-damä ang nagpupuyos 
na gâlit ng awtor sa dayong si Samuel. 


Sa dulâng pinamagatang Kasulatang Guinto (1914) na nagkaroon ng 
bersiyong nobela sa Tagalog at bersiyong awit sa Kapampangan, isinalaysay ni 
Tolentino ang isang istoryang kaniyang itinakda sa ikalabing-apat na dantaon sa 
kaharian ng Wawa at Dayat na pinaghaharian nina Lakhang Liwayway at Lakhang 
Makapagal (lehitimong pinunông katutubo). Nagkaroon sil ng anak, si Ligaya, 
na ninakaw at pinalitan ng anak ng isang alipin, si Talimhaga (kababayang taksil). 
Kinilälang anak ng mag-asawa si Bagong Araw. Napangasawa ni Ligaya ang 
traydor na si Maliwat (dayong kapangyarihan) at naging anak nilà si Tatlong Bituin. 
Pumayag na sina Liwayway at Makapagal na ipakasal si Tatlong Bituin kay Bagong 
Araw (pagkabuo ng watawat, simbolo ng pagkakamit ng kalayaan), ngunit ibig 
angkinin ni Talimhaga si Bagong Araw. Kasabay nit6 ay nagrebelde si Maliwat at 
napatalsik si Makapagal sa trono. Umakyat si Liwayway at Makapagal sa bundok 
at doon ay kiniläla si Makapagal bilang diyos na Sinukuan at ang kaniyang mga 
kampon bilang mga tiyanak at tikbalang. Inutusan ni Maliwat ang anak niyang 
si Tatlong Bituin na patayin si Bagong Araw ngunit sa halip ay nagkaiïbigän ang 
dalawa. Nagselos si Talimhaga at pinahüli ang dalawa, ngunit nakatakas ang 
magsing-irog at umakyat ng bundok. Doon ay pinutungan ni Makapagal ang apo 
niyang si Tatlong Bituin ng koronang may tatlong brilyante. Itinanghal siyà na 
diwata na aalagaan sa isang silid hanggang sa siyä’y maipakasal kay Bagong Araw. 
Nang minsang bumabâ sina Bagong Araw at Tatlong Bituin sa bundok, naläman 
ito nina Maliwat at Talimhaga. Nagharap ang hukbo ng magkabilâng panig at 
napatay si Maliwat, ngunit si Bagong Araw ay nahüli at ikinulong ni Talimhaga. 
Muling tinalikuran ni Bagong Araw ang pag-ibig ni Talimhaga kayâ itinakda ni 
Talimhaga ang pagbitay sa binatà. Neunit bago mabitay si Bagong Araw, ibinunyag 
ni Makapagal na si Bagong Araw ang lehitimong tagapagmana ng kaniyang trono. 
Nagsisi si Talimhaga at siyä’y pinatawad ni Makapagal. Sa huli, ikinasal sina 
Bagong Araw at Tatlong Bituin (nabuo ang watawat ng isang malayäng Filipinas). 
Nagkaroon ng bersiyong Kapampangan ang awit na ito, na pareho ang istorya 
ngunit ginawang Kapampangan ang mga pangalan, tulad ng Atlung Batuin (Tatlong 
Bituin) at Bayung Aldo (Bagong Araw). Nagkaroon din ng isa pang bersiyon ito 
na pinamagatang Lagdang Guinto (1914). Sa bersiyong ito, ang kaharian ay hindî 
na Wawa at Dayat sa Pampanga kundî Tundo at Pasig, at si Liwayway ay naging 
Hiwaga, si Tatlong Bituin ay naging Batong Hiyas. 


70 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Inilabas ding mulî ni Tolentino ang awit na Dakilang Asal (1907) sa 
bersiyong Kapampangan na pinamagatang Daclat Cayanacan (1911) marahil dahil 
nakita ni Tolentino ang halaga ng at pangangailangan sa isang aklat na nagtuturd 
ng pag-ibig sa bayan, pagtangkilik sa mga produktong Filipino, at pagboto para 
sa makabayang kandidato. Nagkaroon ito ng tatlong edisyon pa häâbang buhäy si 
Tolentino, at dalawa pang mulf na ipinalimbag ng kaniyang asawang si Natividad 
pagkatapos yumao ni Tolentino. 


Sa huling mga taon ng kaniyang bühay, naging kasäma rin ni Tolentino ang 
kabiyak na si Natividad sa isa pang proyekto—ang pagsasalin sa Tagalog ng pilîng 
eksena sa bersiyong Español ng nobelang historiko na Quo Vadis? ng Polakong si 
Henryk Sienkiewicz na unang naïlimbag noong 1896 at agad naisalin sa maraming 
wika. Marahil, napanood din ni Tolentino ang bersiyon nit6 sa pelikulang pipi noong 
1912. Ang nobela ay tungkol sa pag-ibig ni Marcus Vinicius, isang Romanong 
heneral, kay Lygia, ang magandang anak ng Hari ng Lygia at isang Kristiyano, 
na naging hostage sa bahay ni Aulus. Maraming naging balakid sa pag-iibigang 
ito, lalo na matapos ibintang ng Emperador Nero ang pagkasunog ng Roma sa 
mga Kristiyano. Pero natuloy ang kasal ng dalawa matapos maging Kristiyano si 
Vinicius at talikuran niya ang dekadensiya ng Roma sa ilalim ni Nero. Ang isa sa 
madamdämin at simbolikong tagpo ng nobela ay ang eksenang pinaghanguan ng 
pamagat na Latin. Nang tatakas na umano si Pedro sa puwerta ng Roma para iwasan 
ang tiyak na kamatayan, nasalubong niya si Hesus. Sa tanong ni Pedro na “Quo 
vadis, Domine?” o “Saan ka paroroon, panginoon?” sinagot siyä ni Hesus nang 
malumanay, “Babalik ak6 sa Roma para ipakd mul sa krus.” Napaluha si Pedro 
at naunawaan niya na kaïlangan niyang balikän ang mga bagong Kristiyanong 
kaniyang iniwan, kahit ito’y magdulo sa kaniyang sariling kamatayan. Nang mahüli 
si Pedro, siyä’y pinahirapan at ipinakd nang pabaligtad, sa kaniya na ring pakiusap 
sapagkat di siyä karapat-dapat na ipakông tulad ni Kristo. 


Naging popular ang nobela, at inantabayanan ang paglabas ng bawat 
bolyum nité mulang 1914 hanggang makompleto ang apat na tomo nito noong 
1916 (ang salin ng huling bolyum ay tinapos na lâmang ni Natividad). Mahihinuha 
na isinalin ng mag-asawang Tolentino ang nobela, hindî lämang dahil ito”y popular 
at kikita ang kaniläng palimbagan. Higit dito, tila may simbolikong kahulugan 
ito para kay Tolentino. Ayon sa Encyclopedia Britannica, ginamit n1 Sienkiewicz 
ang persekusyon ng mga Kristiayano sa ilalim ng mga Romano upang tukuyin 
ang aktuwal na persekusyon at paghahari ng Rusya sa Polonia sa pagsasara ng 
ikalabinsiyam na dantaon. Kung gayon, malamäng na sadyang isinalin at inilimbag 
ni Tolentino ang nobela upang mabäsa ng mga Filipino sa pang-aapi ng mga Romano 
sa mga Kristiyano ang paniniil ng gobyerno ng Estados Unidos sa bansang Filipinas 
na sinakop nilä. Bukod dito, tila ipinararating din ng nobela sa lahat ng Filipinong 
makabayan na nagsälong na ng armas, na dapat pa rin niläng balikän at ipaglaban 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 71 


ang independensiya kahit ano pang hirap ang daanan nilà, tulad ng ginawa ni San 
Pedro para sa mga inaaping Kristiyano. Sa gayong pagbäsa, ang diwà ng Ouo Vadis 
ay yaôn ding matutunghayan sa dalawäng awit na tinalakay sa itaas. 


Si AVT at ang Dulaang Pambansa 


Ayon kay Jose Ma. Rivera, si AVT ang lumikhâ ng katagang “dulaan” bilang 
katumbas at hulog sa Tagalog ng salitâäng “teatro” sa Español at “theater” sa Ingles, 
at ‘“dula” bilang katumbas at hulog sa Tagalog ng salitâng “play” sa Ingles (Rivera 
1939). Ngunit hindi lâmang pangalan ang ibinigay ni AVT sa ating dulaan. Higit pa 
rito, lumikhâ siyä ng mga dula na masasabing unang halimbawa ng Pambansang 
Dulaan ng mga Filipino. Bakit at paano naging “pambansa” ang mga dulang ito? 


Una, hinarap at inilahad ng mga dula ni AVT ang mahahalagang isyu at 
tunggalian ng mga litaw na puwersang ekonomiko-kultural-politikal ng kaniyang 
panahon at ang mga ito’y may kinalaman sa buong bansa:1) ang Digmaang 
Filipino-Amerikano noong 1900-1907 at pagtatraydor ng mayayamang Filipino 
sa himagsikan; 2) ang pang-iipit ng Amerikanong kapitalista sa produkto at 
kompanyang Filipino; 3) ang pagsasamantalä sa mga manggagawang Filipino ng 
mga 4mong banyaga at Filipino; 4) ang pagsikil sa wika at kulturang Filipino ng 
edukasyong maka-Amerikano; at 5) ang di makatarungang pang-aapi ng batas sa 
mga kababaïhan 


Pangalawa, ginamit ng mga dula ni AVT ang pananaw at panig ng 
nakararaming nâsa 1babâ, na silang mayorya sa ating lipunan. Sa lahat ng kaniyang 
mga dula, inilalarawan ang alinmang sitwasyon o suliranin sa punto de bista ng 
nasa laylayan, ng isinasaisantabi o inaapi, laban sa umaabuso sa kapangyarihan 
Oo yaman, maging ang mga ito’y banyaga o kabalat. Kayâ naman, itinaguyod ni 
Tolentino ang pangatlong himagsikan, sapagkat ang tungko ng himagsikang 
ito ay binubuo ng mga mamamayang nâsa 1babâ ng lipunan: ang mga kawal ng 
hukbong rebolusyonaryo, ang mga manggagawa ng Union Obrera Democratica, at 
ang mga artista ng teatro na ang karamiha”’y mula sa hanay ng manggagawa (mga 
manggagawa ang nagtatag ng Compania Silanganan ni Juan Abad at Samahang 
Karangalan n1 Juan Matapang Cruz). Gayundin, ang mithi ng himagsikang ito ay 
kalayaan ng bansa, na magdudulot ng higit na ginhawa sa buong sambayanan. 
Kayàâ naman ang mga dulang makabayan ay ibäng-ibä sa mga dula ng mayayamang 
ilustrado, tulad ng Sangdugong Panaguinip (1902) ni Pedro Paterno na lantarang 
maka-Amerikano (Paterno 1902). Higit pa rito, para kay Tolentino ang kapakanan 
ng manggagawa at mahihirap ang dapat itaguyod sapagkat sil ang “bayan.” Sa 
Bagong Cristo, tahasang sinabi ni Hesus na ang “bayan” ay ang lahat ng lumilikhâ 


72 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ng bühay, una na ang manggagawa na natutuyuan ng pawis upang ang taumbayan 
ay may makain (Manlapaz 1975, 148). 


Pangatlo,ang mgadulaniAVT ay maypulsosapanahonatsa pangangailangan 
ng sambayanan. Sa panahon ng mahigpit na sensura dahil sa Anti-Sedition Act ng 
1901, ang mga dula n1 AVT at ng kaniyang mga kasamahan ang naging pahayagan 
ng mga makabayan, ang diyaryong tagapamansag ng kaniläng tunay na damdämin 
at isipan. Ayon sa Amerikanong si Riggs na nag-aral sa mga dulang “sedisyoso:” 
“the plays were. sufficiently representative of the ideas of the masses to play to 
crowded houses wherever they were advertised, in spite of the imminent danger of 
arrest and prosecution” (1905, 45). Dinumog ng karaniwang tao ang mga drama 
simboliko sa halos lahat ng teatro sa Maynila at karatig-bayan. Dahil itinaguyod 
ng taumbayan ang mga dula ni AVT, at ib4 pang mandudulang may hawig na 
oryentasyon, naging mabisäng sandata ang mga ito para maisulong ang pangatlong 
himagsikan. Sa ganitong pananaw, ang pakikisangkot nina AVT sa pakikibäka ay 
di lâmang bilang artista ng dulaan kundî bilang mandirigmang pangkultura ng 
pangatlong himagsikan. 


Pang-apat, bilang pagsaalang-alang sa tradisyon at antas ng kaniyang mga 
manon6od na lumaki sa komedya, sinakulo, at mga dulang panrelihiyon, lumikhâ 
at tumuklas sina AVT ng bagong uri ng dula na bagay sa bagong tema at lyon ng 
kaniläng mga dula, ngunit may elemento pa rin ng nakagisnang dulang tradisyonal: 
ang drama simboliko o sarsuwela simboliko. Una, ang mga ito ay gumagamit ng 
alegorya, para ipaliwanag at linawin ang mga puwersang nagtutunggali sa lipunan 
at para matukoy kung sino ang bida o kontrabida, tulad ng tradisyon sa komedya, 
sinakulo, drama, at sarsuwela. Pangalawa, batbat din ang mga ito ng mga simbolo o 
mga bagay na sumasagisag sa isang institusyon, bansa, idea, tulad ng agila (Estados 
Unidos), tanikalang ginto (pangako ng America na tutülong sa pakikibäka ng mga 
Filipino para sa kalayaan), bandila (ang puläng bandila ni Bonifacio na simbolo ng 
Katipunan at pangatlong himagsikan), pulä-puti-asul na damit (na kulay ng bandila 
ng unang Republika ng Filipinas), Marcha Nacional (martsa na likhâ ni Julian 
Felipe para kay Aguinaldo). Pangatlo, ang mga drama at mga awit ng sarsuwela ay 
nakahulma sa berso, na tradisyon ng komedya, sinakulo, mga dulang panrelihiyon, 
duplo, awit, at korido—pawang anyong maläpit sa karanasan ng taumbayan. Pang- 
apat, gumagamit din ang mga ito ng mahika at artipisyo na hawig sa mga napapanood 
sa sinakulo, salubong, pastores, at 1bâ pang dulang panrelihiyon noon, tulad ng 
dambuhalang bulaklak na bumubuka para ipakita ang dalagang nâsa ubod nit6, o 
bulang lumilipad sakäy ang bidang babae, o librong bumubukäs at nagiging bandila 
(na pawang hawig sa mahika ng komedya); o tulad ng bayaning inaakyat sa langit ng 
isang anghel, o hinihila sa impiyerno ng mga tauhang suot ay Satanas at Kamatayan 
hâbang pinuputungan ng mga koronang bulaklak ang bidang laläki. Panlima, ginamit 
din ng mga mandudulang makabayan tulad ni Tolentino ang 1) anyong pandulaan 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 73 


na kung tawagin ay “drama,” para sa Kahapon, Ngayon, at Bukas at Bagong Cristo 
sapagkat hinihing1 ng seryosong paksain ang isang anyo na hindî “eskapista” kundî 
pensatibo, na nagbibigay ng aliw ngunit nagmumulat din; 2) ang bagong anyong 
kinagigiliwan ng mayama’t mahirap, ang sarsuwela, para mapaigting ang damdämin 
ng mga dulâng ang diin ay emosyon:; at 3) ang dulâng pangkuwaresma na tinatawag 
na sinakulo pero binigyan ng bagong interpretasyong sosyalista at pinamagatang 
Bagong Cristo, na tungkol kay Kristo pero ibäng-ibâ sa tradisyonal na sinakulo, 
dahil ang Kristo ni Tolentino ay lumalaban sa nang-aapi, at dahil dito, ang mga 
banal na tauhan at istorya ng Bibliya ay naging Filipino (isang proseso ng pagsasa- 
Filipino na unang ginawa ni Gaspar Aquino de Belen sa kaniyang pasyon ng 1703). 


Dahil sa mga dahilang ito, malinaw na para kay AVT ang dulaang likhâ ng at 
nagtataguyod sa mga karapatan ng mayoryang taumbayan ang dulaang pambansa, 
at ang dulaang pambansa ay ang dulaan ng taumbayan. 


Kongklusyon 


Tulad ng maraming edukado sa kaniyang panahon, lumawak ang pananaw 
ni Tolentino at lumalim ang kaniyang pagkaunawa sa mga puwersa at isyu ng 
kaniyang lipunan sa pagbabasä niya ng mga akda nina Jose Rizal at Marcelo del 
Pilar at mga banyagang awtor tulad nina Shakespeare, Karl Marx, Eliseo Rectus, 
Lamenars, Tolstoy, at Victor Hugo (paborito niya ang Les Miserables), ngunit hindi 
siyä naging intelektuwal na pang-aklatan âmang. Ginamit at ibinuhos niya ang lahat 
ng kaniyang talino, kaalaman, katawan, kaluluwà, at bühay para sa iisang layunin 
lâmang—ang tunay at ganap na kalayaan ng Filipinas na mithi ng Katipunan ni 
Andres Bonifacio. lilan lâmang ang tulad ni Tolentino na lumaban nang walâng 
humpay sa tatlong yugto ng himagsikan, una laban sa mga Español, ang pangalawa 
laban sa mga Español at Amerikano, at ang pangatlo laban sa mga Amerikano at 
mga kolaboreytor niläng Filipino. At lalo pang kaunti ang tulad niya na nakibäka 
sa 1ba’t ibäng larangan at paraan—sa pamamagitan ng paghawak ng armas, ng 
pagsulat sa mga pahayagan, at ng pagtatanghal ng mga dula. Mulang 1891 nang 
makiläla niya sina Bonifacio hanggang sa mamatay siyä noong 1915, hindi natigatig 
ang kaniyang paninindigan ng tâkot sa kamatayan, hirap ng pakikibäka, tortyur sa 
bugbog at koryente, siyam na pagkakakulong, o yaman, posisyon, at maalwang 
bühay sa ilalim ng bagong kolonisador. 


At iyo’y paninindigang lalo pang naging kamangha-mangha sapagkat ni 
hindî naaninag man lang sa kaniyang katauhan. Kung titingnan ang bikas at tayô 
ay tila hindî rebolusyonaryo. Matangkad at pustoryoso si Tolentino, ayon sa ilang 
biyograpiya, at malumanay magsalitâ, pino kung kumilos, at mahinahon magsulat. 
Makipagtälo ma’ y hindî napopoot. Masiste kung mangusap ngunit matalim ang dilà 


74 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


(Manuel 1970, 383). Tulad ng eleganteng bastong laging nakasukbit sa kaniyang 
braso na may kubling patalim, ang panulat ni Tolentino ay marikit, makulay, at 
matalinghaga, ngunit humihiwà, bumubusbos at nakamamatay sa sinumang 
kaaway, banyaga man o kabalat. 


Noong 1939, kiniläla si AVT ng isang nakababatäng kontemporaneo, si Jose 
Ma. Rivera, bilang “unang haligi ng ating dulaan.” Noong 1977, pinagpugayan 
siyä ni Clodualdo del Mundo bilang “unang mandudulang makabayan.” Sa libro 
niyang The “Seditious”’ Tagalog Playwrights: Early American Occupation noong 
1972, pinarangalan ni Amelia Lapeña-Bonifacio si AVT bilang pinakamasigasig 
at pinaka-commited sa mga mandudulang “sedisyoso.” Sa paglakas ng kilusang 
makabayan noong dekada ng 1970 hanggang 1990, ang dulang Kahapon, Ngayon, 
at Bukas aÿ nagkaroon na ng higit sa apat na pagtatanghal, kasäma na ang mga 
produksiyon ng Dulaang Babaylan, Dulaang Santa Ana, at Philippine Educational 
Theatre Association. Noong 1974 nang itatag ang palihang nagläyong humubog 
at sadyang nagluwal ng mga kabataang mandudulang may malasakit sa bayan, 
pinangalanan itong Palihang Aurelio V. Tolentino. At nang binago ang oryentasyon 
ng Cultural Center of the Philippines pagkatapos ng EDSA Revolt ng 1986 upang 
ito”y higit na maging Filipino at maka-Filipino, ang isa sa dalawäng pangunahing 
tanghälan (ang Little Theater) ay pinangalanang Tanghalang Aurelio V. Tolentino. 
Noong 2017, itinanghal ng Tanghalang Pilipino sa Tanghalang Aurelio V. Tolentino 
ang “rock sarsuwela” na Aurelio Sedisyoso, sa panulat ng awtor na ito, musika 
ni Joed Balsamo, at direksiyon ni Chris Millado, bilang parangal sa ika-150 na 
anibersaryo ng kaarawan ni AVT. Ang lahat ng parangal na ito ay nararapat lâmang, 
sapagkat, batay sa kaniyang bühay at mga akda, si Aurelio V. Tolentino ang tunay 
na “Ama ng Dulaang Pambansa.” 


Mga Sanggunian 


Agoncillo, Teodoro A. 1956. The Revolt of the Masses, the Story of Bonifacio and 
the Katipunan. Quezon City: University of the Philippines. 


Alzona, Encarnacion , ed. 1964. Julio Nakpil and the Philippine Revolution. Manila: 
Heirs of Julio Nakpil. 


“Aurelio Tolentino.” 1928. Ing Catuliran. (21 Oktubre): 4,9. 


Bonifacio, Amelia Lapena. 1972. The “Seditious” Tagalog Playwrights: Early 
American Occupation. Manila: Zarzuela Foundation of the Philippines, Inc. 


Borromeo-Buehler, Soledad. 2017. Scripted by Men Not by Fate. Quezon City: 
University of the Philippines Press. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 75 


Cullinane, Michael. 2003. Jlustrado Politics, Filipino Elite Responses to American 
Rule, 1898-1908. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 


Del Mundo, Clodualdo. 1969. Aurelio Tolentino: Ang Unang Mandudulang 
Makabayan. Manila: Surian ng Wikang Pambansa. 


Fernando, Felipe D. 1964. “Aurelio Tolentino: Poet, Playwright, Patriot.” Philippine 
Studies (January): 83-92. 


“Filipinas Tears ‘Old Glory’ into Shreds: Katipunan Flag Raised ‘Mid Cheers.” 
1903. Manila Times (15 May): 1. 


Kalaw, Teodoro M. 1969. The Philippine Revolution. Mandaluyong, Rizal: Jorge B. 
Vargas Filipiniana Foundation. 


Ileto, Reynaldo Clemena. 1979. Pasyon and Revolution, Popular Movements in the 
Philippines 1840 to 1910. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 


Manlapaz, Edna Zapanta. 1975. Aurelio Tolentino: Selected Writings. Quezon City: 
The University of the Philippines Library. 


Manuel, E. Arsenio. 1955. “Abad, Juan.” Dictionary of Philippine Biography, 
Volume 1. Quezon City: Filipiniana Publications. 1-6. 


.“Tolentino, Aurelio.” Dictionary of Philippine Biography, Volume 2. 1970. 
Quezon City: Filipiniana Publications. 371-432. 


Ochoa, Orlino A. 1995. “Bandoleros”: Outlawed Guerillas of the Philippine- 
American War 1903-1907. Quezon City: New Day Publishers, Inc. 


“Parnaso Filipino.” Printed copy. n.d. 
Paterno, Pedro A. 1902. Sangdugong Panaguinip (Operang Filipina). Manila. 


Report of the Philippine Commission to the President. Vol Il, Testimony and 
Exhibits. (1900). Washington: Government Printing Office. 


Riggs, Arthur Stanley. 1981. The Filipino Drama [1905]. Manila: Intramuros 
Administration. 


Rivera, Jose Ma. 1939. “Mga Manunulat sa Wikang Tagalog.” Manila: Philippine 
Institute of National Language. 


Santos, Jose P. 1936. Ang Malulos sa Dahon ng Kasaysayan. Malolos: Antonio S. 
Bautista. 


Santos, Lope K. 1914. “Si Emilio Jacinto.” Ang Bayang Pilipino (28 Mayo): 5-12. 


76 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


MUSIKA SA FILIPINAS: 
LUNGGATI NG WIKA AT SINING 


Ramon Pagayon Santos, Pambansang Alagad ng Sining 


Ang musika sa Filipinas ay binubuo ng ib4’t ibäng uri ng paglalahad ng 
damdämin o ekspresyon na nagtataglay ng sari-saring hugis at anyo. Ang salitâng 
musika ay minana natin sa Kanluran kung kayâ ang maituturing nating tunay na 
musika ay ang mga tugtügin at awiting may mga elemento ng musikang kanluranin, 
tulad ng melodiya, armonya, ritmo, bilis, kompas, galaw, lakas, at ib4 pa. Sa ating 
mga katutubong kultura, marami rin tâyong ganäpang sining na ibâ’t ib4 ang uri 
ng paglalahad ng damdämin at pagbibigay ng mensahe na may elemento ng tunog 
ngunit kakaibä ang estetika at kaayusan, tulad ng badiw ng mga Ibaloy, bayok 
ng Méranaw, dal-lot ng Iloko, sa-il ng mga Yakan, at ibä pa. Bukod pa rito, ang 
ginagampanang papel ng wika ay may higit na halaga kaysa tunog, kung kayâ 
matatawag ang mga ito bilang 1bâ’t ibäng uri ng literatura na hindî sinusulat o 
binibigkas, bagkos inaawit o kinakanta. Ang mga pormang ito ang pag-uukulan ng 
pansin sa papel na ito, bagama’t bibigyan din ng kaukulang halaga ang mga musika 
na hinango sa kanluran ngunit naisadiwà na bilang mga ekspresyong Filipino tulad 
ng kundiman, dalit, balitaw, pasyon, at ibà pa. 


Tunghayan muna natin ang musikang namana natin sa kanluran na naitanim 
na rin ng ating mga mangangatha ang damdäming Filipino sa kaniläng mga likhä. 


Ang kundiman ay isang anyo ng musika na naglalahad ng damdäming 
likas na Filipino sa tindi at kahulugan. Noong una, ang kundiman ay inaawit bilang 
isang säling-bibig at hindf isinusulat. Nang napasakamay ito ng mga kompositor na 
nakapag-aral ng pormal na musika, nag-ibâ ang anyo nito—nagkaroon ito ng mga 
alituntunin sa paglikhâ. Dito, nabuo ang kundiman bilang isang klasikong awit- 
sining. Unang-una ang kundiman ay tungkol sa pag-1big na hindî käyang suklian 
ng anumang bagay sapagkat ang paglalahad nito ay hanggang kamatayan. Ang 
mega titik ng kundiman ay kinatha ng mga kilaläng manunulat tulad nina Servando 
Angeles, Jose Corazon de Jesus, Deogracias Rosario, at Levi Celerio, at nilapatan 
naman ito ng kaukulang musika ng mga batikäng kompositor tulad nina Nicanor 
Abelardo, Francisco Santiago, at Bonifacio Abdon. Bagaman may mga alituntunin 
ang pagbuo ng estruktura ng isang kundiman, tulad ng tatluhang kompas, ang 
pagbanyuhay ng tono menor at tono mayor, ang tatluhang bahagi, at pati na 
ang pagsisimula ng himig sa itaas na kompas—ang bawat katha ay natatangi sa 
pagsunod nito sa nilalamän ng tulâ at titik. Bilang halimbawa, maaaring pakinggan 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 77 


ang himig na nilikha ni Abelardo para sa “Nasaan Ka Irog.” 


Kung ating susuriin, ang himig ay tila umiikot at naghahanap, at ang 
unang taludtod ay nagtatapos sa tonong bitin o “dominant tonality,” sapagkat 
walâng katuparan ang kaniyang paghahanap, at ang kaniyang hinahanap na pag- 
ibig. Datapwat si Abelardo ang siyäng nakalilikhâ ng masisinop na pamamaraan 
ng paghahayag ng mga lamäng-isip sa pamamagitan ng pagmanipula sa takbo ng 
himig at armonya, ang ibäng kompositor ay nakalikhâ rin ng mga himig na may 
matinding dating sa damdämin ng mga nakikinig. 


Ang balitaw naman ay isa ring kantang hinango sa musikang kanluranin 
ngunit nabigyan din ng lokal na kulay, lalong-lalo na sa nilalamän ng mga titik 
na may kinalaman sa bühay sa nayon, tulad ng pagtatanim, pagbabakya, lawiswis 
kawäyan, at ibà pa. 


Mayroon din namang mga himig na nabahiran ng impluwensiyang kanluran 
ngunit ginagamit sa ibäng konteksto ng pagpapahayag tulad ng pasyon at dalit 
na inaawit sa paggunita ng Mahal na Araw ayon sa kaugalian ng Katolisismo. 
Idinaraos ang mga awit na ito bilang pagninilay at panalangin na nauukol sa Poong 
Maykapal at hindî para sa mga tao. 


Ang mga awit at korido, mga mahahabäng salaysay na kinatha ng mga 
makatà noong panahon ng kolonyalismong Español tulad ni Francisco Baltazar, ay 
ibinabahagi rin sa pamamagitan ng pag-awit. Kung kayâ batay sa paglalahad na ito, 
ang musika o palatunugan ay masasabing may ib4’t ibäng antas ng kahalagahan sa 
konteksto ng Kapilipinuhan sa larangan ng sining. 


Sa mga tugtüging nililikha sa pamamagitan ng mga instrumento, maituturing 
din ang mga ito bilang musikang Filipino. Halimbawa na ang rondalya na minana 
natin sa España. Ang rondalya ay isang pangkat ng mga instrumento na may 
kuwerdas at kinakalabit para mapatugtog ang mga ito. Unang-una, ang mga tugtügin 
ay pawang ginawa ng mga Filipino ayon na rin sa kaniläng mga pangangailangan 
tulad ng pagsaliw sa mga tradisyonal na sayaw at pagtugtog ng mga awiting-bayan 
o mga folksong. Pangalawa, ang tunog mismo ng rondalya ay nabago dahil sa mga 
binagong kasangkapan nité tulad ng pagdagdag ng mga kuwerdas sa bandurya, pati 
na ang kahoy na ginagamit sa paggawa nito na pawang gäling sa Filipinas. Dahil 
dito, ang tunog ng rondalya sa Filipinas ay kakaïbà rin sa tunog ng rondalla sa 
España at sa ibäng bansa, sapagkat naaayon ito sa panläsa ng mga Filipino. 


Ang ibâ pang musika na nilikhâ at patüloy na nililikhâ ng ating mga 


kompositor ay masasabing ekspresyong Filipino sapagkat naïbä rin ang mga 
ito sa mga likhâ ng mga banyaga. Kasäma na rito ang mga obra para sa mga 


78 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


instrumentong kanluranin tulad ng orkestra simponika, piyano, organo, at ibä pa 
na kinatha na may paksaing Filipino tulad ng Lahing Kayumanggi ni Lucio San 
Pedro na tungkol sa pakikidigma ng mga Filipino sa mga Hapén noong Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig, at ng By the Hillside ni Antonino Buenaventura na tungkol 
naman sa musika sa Cordillera. Sa larang naman ng pagtatanghal panteatro, ang 
mga sarsuwela ay patungkol sa bühay at adhikaing Filipino at ang mga ito ay 
isinadula sa mga wika sa Filipinas, tulad ng Tagalog, Iloko, Hiligaynon, at Bikol. 
Ang mga opera naman ay hindî lamang nakatitik sa Filipino kundî tumatalakay 
rin sa kasaysayan ng Filipinas tulad ng Noli Me Tangere, Binhi ng Kalayaan, at La 
Loba Negra. 


Sa larang naman ng musikang popular, ang mga pormang banyaga ay 
nagkaroon din ng tatak Filipino. Unang-una, ang ginagamit na wika ay pawang 
mga wika sa Filipinas, at ang mga paksa ay pawang tungkol sa bühay-bühay sa 
Filipinas, kasäma na ang pagpapahayag ng pag-ibig ng isang Filipino at ibä pang 
kaïisipan at kaugaliang Filipino sa kalunsuran man o sa kanayunan. 


Ito ang kabuoan ng tinatawag nating musikang Filipino, na sa nasabi na, ay 
nag-ugat sa ating pakikipag-ugnay sa kanluraning mga kultura tulad ng sa Europa 
at America. 


Ngayon naman ay dumako tâyo sa mga ganäpang sining sa daigdig ng mga 
katutubong Filipino—mga tunay na natatangi at walâng masasabing minana sa ibäng 
kultura. Sari-sari ang mga ito, bühat sa mga inaawit hanggang sa mga tinutugtog at 
isinasayaw. Ang unang pagkakaibä ng mga pormang ito sa mga musikang minana 
natin sa kanluran ay ang elemento nitong pangkaranasan. Bagaman ang karamihan 
sa musikang nanggaling sa kanluran ay nagkakaroon ng kahulugan sa pakikinig 
at pag-aaliw, ang mga katutubong ekspresyon ay nagkakaroon ng halaga dahil sa 
ginagampanan nitong papel sa bühay ng tao. 


Ang isang halimbawa ay ang palatunugan ng kwintangan kayu ng mga 
Yakan. Ang kwintangan kayu ay binubuo ng limang kahoy na nakatali sa isang 
kawäyan, na ang buong instrumento ay nakasabit sa pundng kaharap ang isang 
bukirin. Tinutugtog ito sa pamamagitan ng dalawäng pamalông kahoy na ang 
tawag ay “lisag.” Isa o dalawäng tao ang maaaring tumugtog nito. Ngunit kaïlan 
ito tinutugtog? Isasabit ang kwintangan kayu kapag nag-umpisa nang magpunla ng 
mga binhi ang mga magsasakä. Pagkatapos, tinutugtog ito nang walâng humpay, 
araw man o© gabi, hanggang sa ang mga binhi ay tumubù at maging isang tanim 
na halaman, na nagiging hudyat para ihinto na ang pagtugtog. Samakatwid, ang 
musikang ito ay hindî inilalaan para pakinggan ng mga tao, kundî upang bigyang- 
buhay ang mga binhi at maging palay ang mga ito, sa pamamagitan ng tunog at 
kapangyarihan nito. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 79 


Sa mga repertoryong pantinig naman, isa na sa mga mahiwagang awitin 
ang badiw ng mga Ibaloy sa lalawigan ng Benguet. Ang badiw ay idinaraos sa 
anumang okasyon tulad ng kaarawan, kasalan, binyag, ritwal sa patay, at sa ibâ pang 
pagdiriwang, at kahit sa mga ordinaryong pagtitipon. Ang badiw ay maituturing na 
isang anyo ng panulaan na inaawit nang walâng paghahanda ng mga nakatatanda. 


Ang pag-awit ng badiw ay ginagampanan ng isang soloista, na siyä 
ring mangangatha ng teksto. Ang solong bahagi ay tinatawag na “manbadiw.” 
Kinakaïlangang ang manbadiw ay mahusay sa paglikhâ ng mga matulaing 
paglalarawan at mayroong malikhaing kapangyarihan sa kaniyang paglalahad. 
Ang paggamit ng simbolismo, metapora, singkahulugan, at malalalim o sinaunang 
katagâ sa ekstemporaneong paraan ang hinihingi sa isang mahusay na manbadiw. 
Isang mahalagang tuntünin ay ito: kailangang sundan ang sûkat na pipituhing pantig 
sa bawat linya, at may taglay ring tugma ang mga taludtod. 


Ang parte ng koro na sumusunod sa solo at umuulit sa ilang salitâ sa linya 
ng teksto ay tinatawag na “asbayat,” at ang grupo ay binubuo ng mga kababaïhan 
na kilalä sa taguring “man-atob.” Ayon sa tradisyon, ang pamamaraan sa pagkanta 
ng asbayat ay dapat na alam ng lahat ng babae sa lipunan, subalit sa kasalukuyan, 
bihira na sa nakababatàäng kababaïhan ang lumalahok sa badiw. Mahalaga ang papel 
na ginagampanan ng asbayat sa balangkas pangmusika ng badiw. Hindî maidaraos 
ang badiw kung walâng asbayat, at kung may mag-aasbayat naman ay maaaring 
mag-badiw kahit na sa anumang oras at pagkakataén. 


Bagaman maaaring masabi ng isang baguhan sa tunog nit6 na ang badiw 
ay isang payak na uri ng musika dahil sa paulit-ulit na gawî ng himig nité, hindi 
lang tilang pünto ang nakatatawag-pansin sa kabuoan ng pagganap sa badiw bilang 
isang uri ng musikang pantinig. Isa na rito ang pagiging malikhain at matulain 
ng mga kumakatha at umaawit ng mga badiw. Ang paggamit ng mga talinghaga, 
singkahulugan, at malalalim na salitâ sa isang pagkakataôn gayong walâ halos 
panahon sa paghahanda ng mga sasambiting teksto, ay nagpapatunay sa mga 
di-pangkaraniwang katangiang pansining ng mga mambabadiw. Pangalawa, 
pumapaibabaw sa mga ito ang matinding paniniwala at pagtitiwala sa Kkapangyarihan 
ng Maykapal. Halos lahat ng badiw na inawit sa ib4’t ibäng uri ng pagdiriwang at 
pangmaramihang salusalo ay may tuwiran o di-tuwirang pakikipag-ugnay sa Poong 
Maykapal. Ilan lang ang mga ito sa nagpapakita sa katangian ng badiw bilang isang 
kakaïbang awitin sa mga anyong pansining ng mga Filipino. 


Ang mga Méranaw naman ay may isang sining pantinig na tinatawag na 
“bayok.” Ang bayok ay isang talumpating kinakanta sa mahahalagang okasyon 
tulad ng kasalan, pagbisita ng isang datu, pagtatapos sa pag-aaral ng Qur’an, at 
paligsahan sa pagganap ng bayok. Inaawit ito ng laläki’t babae na tinatawag na 


80 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


pabubayok, ngunit higit na nakapupukaw kung ginagampanan ito ng isang babae. 
Ang isang mangangantang babae ay dapat na walâng asawa kung kayâ kinagigiliwan 
ng kalalakïhan ang isang manganganta lalong-lalo na kung siya ay magaling at 
kaakit-akit. Nounit higit pa rito, mas mahalaga ang teksto ng bayok na inaawit nang 
walâng papel at biglaan. Inuumpisahan ang pag-awit ng bayok sa pamamagitan ng 
paghuni sa mababäng tinig ng mga tunog na walâng kahulugan. Unti-unting itataas 
ang tono häâbang sinasambit ang mga unang salità gâmit ang retorika ng bayok. 
May mga alituntuning sinusunod sa retorika ng bayok. Unang-una, ang nilalamän 
ng teksto ay magsisimula sa kasaysayan ng bansa, kung papaano ito nagsimula, 
ang mga bayani nit6, at ib4 pa. Sa paglaon naman, iniuugnay ang bansa sa kultura 
ng mga Méranaw. Matapos ang paglalahad na ito, iuugnay naman ang kulturang 
ito sa okasyon at sa ilang kaalaman tungkol sa mga pinararangalang panauhin 
na nararapat lâmang na alamin ng isang pabubayok. Matapos ng mahabàng 
pagsasalaysay, uumpisahan ng pabubayok ang pagbanggit sa mga linya bühat sa 
epikong Darangen na kaiïlangang iugnay sa mga nabanggit na impormasyon at 
salaysay. Dito wawakasan ng pabubayok ang kaniyang pagganap alinsunod sa mga 
pamamaraan ng pagtatapos at pamamaalam. 


Totoong masalimuot ang mga alituntunin na ginagampanan ng isang 
pabubayok, kung kayâ ang pag-aaral ng sining ng bayok ay isa ring mahabäng 
proseso. Nagsisimula ito sa pag-aaral sa isang guro, pagmememorya ng mga 
nakasulat na halimbawa, at pag-aaral din ng ibäng sining tulad ng pagtugtog ng 
kulintang o pagsasayaw ng singkil upang maisadiwà ang malawak na saklaw ng 
kultura ng Méranaw. Bagaman inaawit ang kabuoan ng bayok, ang pinakalayunin 
nité ay magsilbing talumpati na isinasagawa sa pamamagitan ng isang masusing 
proseso ng pagpapakadalubhasa. 


Tumüngo naman tâyo sa Kaïlokohan. Matatagpuan dito ang isang 
kinaugaliang pagtatanghal na tinatawag na dallot. Ang isang uri ng dallot ay 
tinatawag na “insiglot” o “inikamen,” isang pormal na pag-uusap o pakikipagtälo 
ng dalawäng partido. Isinasagawa ito, halimbawa, sa pamamanhikan ng mga 
magulang ng isang ikakasal. Sa ganitong pagkakataôn, pinag-uusapan ang 
kalagayan, magagandang katangian, pati na ang mga kakulangan ng mga mag- 
tisang-dibdib. Nakaupô sa isang banig na gawa sa buri, ang dalawäng magkausap 
ay binibigyan ng basi o alak na gawa sa tub6 at isang basket ng mamaen o nganga. 
Bago silä uminom ay magtatagayan muna sil at iüinumin ang basi upang lalong 
gumanda ang mga sasambitin ng isa’t isa. Ang dallot ay inaawit ng amä ng laläki, at 
pagkatapos, ay sasagutin ng amä ng babae. Matatapos ang sagütan kapag pumayag 
na ang amä ng babae na ituloy ang kasal. Kung minsan, ang pag-uusap o pag-awit 
na ito ay sinasaliwan ng pagtugtog ng plawtang kawäyan o ng gitara na may limang 
kuwerdas, kung kayâ ang buong eksenang ito ay maituturing na isang pagtatanghal 
na pangmusika. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 81 


Sa mga Matigsalog naman, mayroon siläng tinatawag na “babawkan,” 
isang natatanging ganäpang sining. Sa anyong ito, ang isang babae at isang laläki 
ay sumasayaw, tumutugtog, at kumakanta; ang kumakanta ay ang babae. Ang 
babawkan ay isang salaysay tungkol sa mga karanasan sa bühay lalong-lalo na 
bilang katutubo. Ngunit kakaïbä ang anyong ito sapagkat häbang kinakalabit ng 
laläki ang isang luta na ang tawag ay “kudlong,” at ang babae naman ay tinutugtog 
ang isang sitarang kawäyan na ang tawag ay “sauroy,” ang dalawäng pares ay 
sumasayaw sa isang nakaïigayang koreograpiya—kung minsan ay nagsasalubong, 
kung minsan ay nagsasäma, at kung minsan naman ay lumilihis sa isa’t isa. Neunit 
ang nagbibigay ng halaga sa ganitong pagtatanghal ay ang pagkanta ng babae sa 
isang mahabàng tono na tumutuloy sa pagbigkas ng salaysay sa isang himig na para 
bang may alingawngaw sa huli. Ang buong pagganap sa sining na ito ay hindi lang 
maituturing na paglikhâ ng musika kundî isang kakaibäng ekspresyong gumagamit 
hindî lang ng tinig, kundî pati na ng katawan at mga daliri upang magpatunog ng 
mga instrumento. 


Totoong kakaibä ang mga ekspresyon ng mga katutubo kaysa musika ng mga 
naninirahan sa kapatagan at lungsod. Ngunit ang lahat ng ito ay sumasakop sa mga 
anyong pansining ng mga Filipino. Maraming uri at marami ring ginagampanang 
tungkulin sa bühay ng isang mamamayang Filipino ang mga musikang ito. Ang 
lahat ng ito ay sumasalamin sa isang lipunang hitik sa yaman sa pagpapahayag 
ng diwà at mga adhikain, kung kayâ marapat lang nating pagyamanin ang mga 
ekspresyong ito na nagpapatunay na tâyo ay may naïibäng pambansang identidad 
at kultura. 


Mga Sanggunian 


Santos, Ramon, ed. 2013. Dictionary of Filipino Musical Terms, unang edisyon. UP 
Center for Ethnomusicology. 

Santos, Ramon. 2005. Tunugan: Four Essays on Filipino Music. University of the 
Philippines Press. 

Santos, Ramon. 2017. Vocal Repertoire of the Ibaloy from Kabayan. University of 
the Philippines Press. 


Tiongson, Nicanor G., ed. 1994. Encyclopedia of Philippine Art. Vol. VI Music. 
Cultural Center of the Philippines. 


82 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ANG LIPUNANG FILIPINO: 
ISANG PAGLILIMI UKOL SA MODERNISASYON 
AT GLOBALISASYON 


Randoif S. David 


Marami pong salamat sa inyong paanyaya na ako ay makibahagi sa pambihira 
at napapanahong pagtitipong ito. Malugod kong binabati ang aking mga kapuwa 
tagapagsalita at lahat ng kalahok sa ating Kongreso. Nagpapasalamat din ako sa 
mga institusyon at organisasyong nagbuhos ng oras at pâgod upang maisakatuparan 
ang mga layunin ng Kongresong ito na itampok ang mga araling Filipinas sa wikang 
Filipino. 


Ang pamagat ng aking panayam ay: “Ang Lipunang Filipino: Isang 
Paglilimi Ukol sa Modernisasyon at Globalisasyon.” Hindi naging madali sa akin 
ang pagsülat sa panayam na ito. Tulad ng 1ibâ pang mga sangay ng agham panlipunan 
sa Filipinas, ang disiplina ng Sosyolohiya na aking kinabibilangan ay nahubog at 
nasanay sa wikang Ingles. 


Dahil dito, lubhang naging limitado ang pakikipag-usap ng aking disiplina 
sa kinapapalooban nitong lipunan at kultura. 


Una kong napansin ang malaking kakulangang ito nang pumasok ako sa 
telebisyon noong 1986, sa gitna ng pambansang pagsasaya at talakayang binuksan 
ng mapayapang pag-aalsa sa EDSA. Mula sa pagtuturo sa pamantasan, nahikayat 
akong maging anchor ng isang talk show sa wikang Filipino. Dito ko unang 
napagtanto ang kahalagahan ng wika sa proseso ng demokratisasyon. Sa loob ng 
mahigit isang dekada, ang programang “Public Forum” ay nagsilbing daluyan ng 
aktibong paglahok ng mga panlipunang disiplina ng bansa sa malawak na daigdig 
ng pangmadlang komunikasyon at pambansang kumbersasyon. Ngayon, marami 
nang gising sa katotohanan na ang agham panlipunan ay may mahalagang papel 
na maaaring gampanan sa pagmamasid ng lipunang Filipino sa kaniyang sarili. Sa 
wikang Ingles, “a tool of social reflexivity.” 


Ito ay isang papel na hindi madalîng gampanan. Ang sinumang pumapasok 
sa ganitong larangan ay kaagad nahaharap sa isang hâämon. Hindi raw kompleto ang 
anumang pag-aaral ukol sa lipunan, kung di nité kaakibat ang pagtukoy sa tamang 
direksiyon ng pagbabago ng lipunan. Sa mga salitâ ni Marx, “Philosophers have 
only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it.” 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 83 


Dahil dito, malaking responsabilidad ang nakaatang sa balikat ng mga 
panlipunang siyentipiko. Lagi silâng inuusig ng kasaysayan at pirmeng tinatanong: 
ano nga ba ang dapat gawin para mapabilis ang pag-unlad ng lipunang ating pinag- 
aaralan? 


Matindi ang presyur ng ganitong paniniwala, lalo na para sa mga panlipunang 
siyentipiko dito sa Filipinas. Hindi mahirap ipaliwanag kung bakit ganito kalawak 
at kabigat ang inaasahan mula sa ating mga panlipunang siyentipiko. 


Mahigit pitumpung taon nang nagsasarili ang Filipinas bilang isang bansa. 
Kung tutuosin, malayo na dapat ang narating nitôé. Pero bakit patuloy pa ring 
binabagabag ang mga Filipino ng mga lumang problema? Laganap na kahirapan 
at kamangmangan, lumalawak na agwat ng mahirap at mayaman, lumolobong 
populasyon na walang kinabukasan, at marami pang ibä. 


Bakit hanggang ngayon ay talamak pa rin ang katiwalian sa pamahalaan, 
wala pa ring katatagan sa ating sistemang pampolitika, at ang katarungan ay hawak 
pa rin ng iilang may pera at impluwensiya? Pitumpung taon na tâyong nagsasarili 
pero lité pa rin ang marami sa ating national identity o pambansang pagkakakilanlan. 
Di ba’t kaakibat nité ang kawalan ng kumpiyansa sa sariling kakayahan; at ang ugat 
nité ay ang ating sistemang pang-edukasyon? 


Higit pang tumitingkad ang mga lumang problemang ito kapag nakikita 
natin ang tagumpay ng mga kapitbahay natin sa Silangang Asia sa larangan ng 
ekonomiya at teknolohiya, sa edukasyon at kultura. Ang ganitong paghahambing 
ay lubos na nagpapabigat sa ating mga kalooban. 


Isipin na lang: Mas nauna ang Filipinas sa maraming bansa sa Asia 
sa pagtamo ng pambansang kalayaan. Nauna rin tâyo sa pagtahak sa landas ng 
modernong pamumuhay—sa edukasyon, sa politika at pamahalaan, sa ekonomiya, 
sa komunikasyon, sa siyensiya, at teknolohiya. Katunayan, madalas sabihin, na 
hanggang noong dekada sesenta, pangalawa lâämang tâyo sa bansang Japan sa 
halos lahat ng sukatän ng kaunlaran. Pero, huwag na ang Japan—nasaan ba tâyo 
ngayon kung ihahambing sa Singapore, sa China, sa Malaysia, sa Thaïland, at sa 
South Korea? Malayo na rin ang narating ng mga bansang ito. Ang China, marahil, 
ang pinakanakamamangha sa larangan ng kaunlarang pang-ekonomiya. Sa loob 
lâmang ng tatlong dekada, ganap na napawi ng China ang gutom at kahirapan 
ng nakararami sa kaniläng mamamayan. Sa gitna ng krisis sa pandaigdigang 
ekonomiya, nagpatuloy ang paglakas at pamamayagpag ng bansang ito dahil sa 
kaniyang matatag na lideratong pampolitika. Kahit ang Vietnam, na kaïlan lang ay 
inabé ng giyera, ay matagal nang nakabangon, at ngayon ay isa nang maunlad na 
bansa. Hindi magtatagal at iiwanan din tâyo ng Vietnam. 


84 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ano ang ipinagkaïibä natin sa mga bansang ito? Wala akong maisip na 
dahilan kundi ang pagkakaroon ng isang matatag na pambansang liderato. Ng isang 
pambansang bisyon na nananatiling buhäy sa kabila ng pagpapalit ng mga pinuno. 
Isang matibay na pambansang mithi at plano na hindi binabago para mapagbigyan 
lang ang nakaupo. 


Madalas tukuyin ang panlipunang disiplina at katatagang natamo ng mga 
bansang ito sa ilalim ng kaniläng mga nagpundar na lider na kilaläng may kamay 
na bakal—sina Lee Kwan Yew ng Singapore, Deng Hsiaoping ng China, at Park 
Chunghee ng South Korea. Sadyang di-matatawaran ang kalidad ng kaniläng 
pamumuno. Mahirap maunawaan ang narating na ng Singapore nang hindi 
tinutukoy ang kakaibäng pamumuno ni Lee Kwan Yew. Subalit, para sa akin, ang 
pamamaraang kamay na bakal na ginamit sa Singapore, China, at South Korea ay 
isa lâmang estilo ng pagbuo ng isang matibay na pambansang pagnanasà o “national 
will.” Ito ay isang estilo na hangd sa sariling karanasan at kultura ng mga lipunang 
ito. Hindi nil ito basta kinopya na lang sa 1b4. At hindi rin ito maaaring basta na 
lang kopyahin ng ibäng bansa. 


Sa halip na mangopya, dapat matuto ang mga bansa sa mas malawak na 
palitan ng mga karanasan. At sa ganitong paraan, marahil, matutuklasan na ang 
bawat tagumpay sa isang larangan ay may kaakibat na pasakit sa ibäng larangan. 


Hindi ako naniniwala na ang awtoritaryanismo o kamay na bakal ay 
angkop sa lahat ng pagkakataon, o sa lahat ng lipunan. Ginamit na ito ni Marcos 
noong 1972, nang magdeklara siyä ng Martial Law—hindi lâmang para supilin 
ang rebelyon kundi para magtayô ng tinawag niyang isang “Bagong Lipunan.” 
Hindi ito ang pagkakataon para himayin ang lahat ng sanhi ng pagkabigo ng 
eksperimentong ito. Sapat nang sabihin na halos labing-apat na taon din ang 
nawala sa atin dahil sa mapangahas na proyektong ito ni Marcos. May dahilan 
kung bakit dapat nating balik-balikän ang madilim na yugtong ito ng ating 
pambansang kasaysayan, at itanong kung saan tâyo nagkulang, at kung ano ang 
naging kapalit ng sakripisyong ito. 


Bagong instructor ako sa UP nang ipataw ang Batas Militar. Ang natural 
na reaksiyon naming mga guro at estudyante sa diktadura ni Marcos noon ay ang 
tutulan at labänan ito. Dahil walang puwang sa isang demokrasya ang paggämit 
ng kamay na bakal para lutasin ang mga batayang problema ng bayan—kahit pa 
halos lahat ng bansa sa Timog Silangang Asia noon ay nâsa ilalim ng sistemang 
diktadura. Marami sa mga teknokrat na kinuha ni Marcos para sa kaniyang gabinete 
ay gâling sa aming pamantasan. Sa halip na ito ay magpanatag ng loob, ito ay lalo 
lâmang nagpaapoy sa aming gâlit. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 85 


Sa aming paningin, taliwas ang awtoritaryanismo satradisyon ng demokrasya 
at malayäng debate na nakagisnan at nakasanayan na sa ating lipunan. Hindi namin 
pinansin ang argumento ng mga teknokrat noon na di-angkop ang pampolitikang 
sistemang hangô sa America sa atrasadong lipunang Filipino. 


Ayon sa kaniläng pananaw, sa halip na human rights at civil liberties ang 
itampok, ang dapat daw pagtuonan ng pansin ay ang pagpapaunlad sa ekonomiya, 
at ang pagkakaisa ng sambayanan o “social harmony” sa ilalim ng pamunuan 
ng isang malakas na estado. Hindi kami naniwala rito; sa aming paningin, ang 
mga teknokrat ay lumilikha lâmang ng shortcut para sa mga problemang higit na 
masalimuot kaysa sa nakikita nilâ sa mga makitid na lente. Marahil ganun din kami. 
Ang tanging nakita namin kay Marcos ay isang tiwalîng diktador na naghahangad 
lâmang maging pangulo panghabambuhay, isang politikong suportado ng mga 
Americano bilang isang matatag na kaalyado laban sa komunismo. 


Bakit ko binabalikan ang mga panahong yaon? Sa isang dahilan lämang. 
Nais kong ipakita kung gaano kahirap ipaghiwalay ang siyentipikong pagsusuri ng 
isang lipunan sa isang politikal na programa ng pagbabago. 


Dahil sa tindi ng mga problemang kinakaharap ng ating lipunan, madalas 
ituring na isang kalabisan, “a luxury,” sabi ng 1b, ang siyentipiko at obhetibong pag- 
aaral ng lipunan. Kayâ naman, maraming iskolar ng bayan ang nahikayat na iwaksi 
ang pag-aaral, upang tutukan ang sa kaniläng paningin ay higit na mahalagang 
tungkulin ng rebolusyonaryong pagbabago. Ang ibinunga nit6, sa kalaunan, ay ang 
labis na pagbibigay-halaga sa ideolohiya kasabay ng pagmamaliit sa siyensiya. At 
ang paglaganap ng paniniwalang lahat ng agham panlipunan ay mapanlinlang na 
anyo lâmang ng burgis na ideolohiya. 


Malakiangnagingepektonitésaakingdisiplina,angdisiplinang Sosyolohiya. 
Sa halip na masusing pag-aralan ang nagbabagong-hugis ng lipunang Filipino, 
maraming oras ang ginugol namin sa mga tagisang ideolohiko. Kapitalista ba ang 
Filipinas o mala-piyudal? Sosyalismo ba ang tugon o pambansang demokrasya? 
Ang estado ba ay bulag na kasangkapan lâmang ng naghaharing-uri; o ito ba ay isa 
ring komplikadong larangan ng tagisan ng mga uring panlipunan. Ito ang naging 
sustansiya ng mga debate noon. Sa halip na maging gabay sa pananaliksik at pag- 
aaral, ang teorya ay nagsilbing isa pang larangan ng mga tagisang ideolohiko. 


Bumagsak ang diktadurang Marcos matapos ang mahigit isang dekada, 
sa paraang di-inaasahan. Naibalik ang demokrasyang kaniyang winasak. Ngunit, 
taliwas din sa inaasahan, hindi nagbago ang sitwasyon ng nakararaming maralita 
at naghihikahos. Sa ilalim ng pamumunong iniluwal ng mapayapang protesta 
sa EDSA, nanatili ang lumang sistema ng pag-aari at pamahalaan. Sa kabila ng 
matatayog na pangako ng isang bagong saligang-batas, nanatiling buhäy ang mga 
lumang problema at lumang sistema ng pamamalakad sa bansa. 


86 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Noong 1974, sinimulan ni Marcos ang konsepto ng overseas contract workers 
0 ang pagpapadalé ng mga Filipino sa ibäng bansa bilang pansamantalang tugon sa 
kawalan ng trabaho sa Filipinas. Tatlong dekada matapos mapabagsak si Marcos, 
patuloy pa ring humuhugot ng pag-asa sa pangingibang-bansa ang maraming 
Filipino. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sandälan ng ating ekonomiya—ang 
mahigit dalawang bilyong dolyar na ipinadadalä ng ating mga OFW bawat buwan. 


Gustuhin man nating kumalas sa ganitong sistema ng makabagong pagkaalipin, 
hindi na natin käya. Halos bawat institusyon ng ating lipunan ay umaasa rito— 
ang mga bangko, ang mga shopping malls, ang mga airline companies, ang mga 
telecommunication companies, ang mga real estate companies, mga pribadong 
eskuwelahan, at ang di-mabilang na karaniwang pamilya at komunidad na nakatali rito. 


Sa ganitong paraan, unti-unting nahuhubog ang isang lipunan— halos hindi 
mapapansin ang mabagal na pagbabagong-anyo nit6. 


Ito ang dapat pinagtutuonan ng pansin ng mga panlipunang pag-aaral—kung 
paano nagiging mas kompleks at nadaragdagan ang mga problema ng lipunan, kung 
paano dumarami ang estilo ng pag-iisip at pamumuhay sa pagdaan ng panahon, 
at kung paano natin tinutugunan ang mga hämong dulot ng komplehidad. Hindi 
lâmang ang ating lipunan, kundi ang buong mundo ang nagbabago—katulad ng 
ipinahihiwatig ng salitâng globalisasyon. Nâsa gitna tâyo ngayon ng prosesong ito, 
ngunit hindi pa natin ito gaanong nauunawaan. 


Dahil sa malaking atensiyong ibinubuhos natin sa politika, akala natin lahat ng 
problema ng mamamayan ay kaagad-agad mahahanapan ng solusyon ng pamahalaan. 
Dahil dito, madalf täyong nagsasawa sa mga namumuno sa atin, at laging nakatuon 
ang ating interes sa susunod na eleksiyon. Nananatili tâyong bulag sa ibâ pang 
dimensiyon ng panlipunang pagbabago at sa mga naïibäng hämong dal nité. 


Nariyan ang hâmon ng migrasyon at ang tinaguriang “financialization” 
ng ekonomiya na kaakibat ng umiiral na globalisasyon. Nariyan ang hâmon ng 
bagong teknolohiya ng komunikasyon, ng Internet at social media, ng “artificial 
intelligence,” at ng mga tinatawag na “life sciences.” Nariyan ang mga bagong 
modelo ng kapitalismo— tulad ng tinatawag na “sharing economy,” na makikita 
sa tagumpay ng Uber at Airbnb. (Ang Uber, marahil, ang pinakamalaking 
pandaigdigang kompanyang transportasyon na walang sariling pag-aaring sasakyan; 
at ang Airbnb ang pinakamalaking kompanya sa paghohotel na walang pag-aaring 
kahit isang kuwarto o dormitoryo). Nariyan din ang mabilis na pagbabago ng mga 
relasyon natin sa isa’t-isa bunga ng Facebook, Viber, Instagram, Twitter at marami 
pang plataporma ng social media. Mabilis na nagbabago ang ating lipunan, ang 
ating ugnayan sa isa’t isa, pati na ang ating mismong mga sarili; subalit hindi natin 
ito ganap na nakikita at nasusuri. At hindi makasabay ang ating mga batas at mga 
kinagisnang institusyon sa bilis ng mga pagbabagong ito. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 87 


Ako ay naniniwala na halos lahat ng krisis na kinakaharap natin tuwi-tuwina 
ay salamin lâmang ng ating masalimuot na transisyon mula sa isang tradisyonal at 
mala-piyudal na lipunan tungo sa isang modernong lipunan. Akala natin matagal na 
tâyong moderno, pero sa totoo lang, ngayon lang natin natututuhan at unti-unting 
naisasabühay ang mga reglamento nité. Sa yugtong ito, hayaan ninyong ilarawan 
ko kahit sa isang pahapyaw na paraan lâmang ang buod ng sosyolohikong pananaw 
sa isang lipunang nagdaraan sa proseso ng modernidad o modernity. 


Simple lang ang pakahulugan ko sa “modernity.” Ito ay isang uri ng 
lipunan na ang pangunahing katangian ay ang pagbubukod ng mga panlipunang 
komunikasyon at interaksiyon, ayon sa gâmit o “function.” Halimbawa, kung dati 
ay lahi, angkan o pamilya, uring kinabibilangan, o kasarian ang pangunahing gabay 
sa komunikasyon—sa modernong lipunan, ang mga ganitong katangian ay unti- 
unting nawawalan ng halaga. 


Dito, ang bawat larangan—halimbawa ang batas, politika, kabuhayan, 
pamilya, sining, o relihiyon—ay may Kkaniya-kaniyang takdang midyum ng 
komunikasyon. Sa negosyo, wastong produkto o serbisyong kapalit ng salapi ang 
tanging kinikiläla, hindi koneksiyong politikal o di-kayâ ay pangakong kaligtasan 
sa kabilâng-bühay. Sa politika, ang nangungusap ay ang lehitimong kapangyarihan; 
sa batas: katwiran, hindi ang dami ng pera; sa larangan ng siyensiya: katotohanan, hindi 
ang pananampalataya o moralidad; sa pamilya: pagmamahalan o pagmamalasakit. At 
marami pang ibâ. Ang proseso ng unti-unting pagbubukod o differentiation ng ib4’t 
ibäng larangang ito sa lipunan ay higit, marahil, mapapansin sa panahon ng transisyon— 
kung saan ito ay nagbubunga ng kalituhan na malimit humantong sa away. 


Krisis ang kadalasang epekto ng di-pagkakaunawaan sa komunikasyon. 
Sapagkat mga lumang pamamaraan pa rin ang pilit na iginigiit sa loob ng dapat 
sana ay mga bagong panlipunang estruktura at institusyon. 


Magandang ihalimbawa ang krisis na idinulot ng trahedya sa Mamasapano 
noong 25 Enero 2015—kung saan apatnapu”t apat na pulis na miyembro ng Special 
Action Force ang namatay nang silâ ay pagtulungan at paputukan ng nagsanib na 
puwersa ng mga rebeldeng Moro sa Maguindanao. Inatasan siläng hulihin o patayin 
ang diumano”y kilabot na teroristang si Marwan at ang kaniyang kasämang si Basit 
Usman sa pamamagitan ng isang surgical strike na dinisenyo at pinondohan ng mga 
Americano. 


Napag-alaman sa imbestigasyon ng PNP Board of Inquiry na ang punô’t 
dulo ng maraming kapalpakang naganap sa operasyong ito ay ang paghahald ng 
personal na relasyon at propesyonal na pananagutan. Sa isang lumang lipunan, 
sadyang malawak ang saklaw ng pagkakaïbigan. “Walang iwanan,” ika nga. Tila 
ganoon na nga ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala ni Pangulong Aquino ang 
pangangasiwa sa Oplan Exodus sa noon ay suspendido nang hepe ng pambansang 


88 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


kapulisan na si Hen. Alan Purisima, gayong alam niyang wala na itong legal na 
karapatang makialam sa anumang operasyon ng pambansang kapulisan. Isang 
malaking palatandaan ng isang tradisyonal na lipunan ang pagbibigay-puwang sa 
matalik na pagkakaibigan sa mundo ng opisyal na panunungkulan. Pinagbigyan at 
pinagkatiwalaan ng dâting Pangulong Aquino si Hen. Purisima dahil sa kaniläng 
matibay na pagkakaïbigan. Nagtiwala at nakinig naman si Hen. Napeñas, ang 
naatasang tagapangasiwa ng maselang operasyong ito, kay Purisima dahil sa 
kilälang malapit na relasyon nité sa Pangulo. Gayundin, umasa si Hen. Purisima na 
kahit wala na siyäng opisyal na awtoridad na mag-utos, pakikinggan pa rin siyä ni 
Hen. Gregorio Catapang, ang pinund ng sandatahang lakas, sapagkat magkaklase 
silà sa PMA. Ang ganitong paghahalo ng tradisyonal na relasyon at modernong 
pananagutan ay matingkad na lumalabas lalo na kapag nagkakabolilyaso. Ganoon 
na nga ang nangyari sa Mamasapano. Hindi nasunod ang “chain of command.” 


Hindi ako abogado, kayâ’t hindi ko tiyak kung saklaw pa rin ng lehitimong 
kapangyarihan ng Pangulo ang pagbibigay-papel sa isang suspendidong opisyal sa 
paglulunsad ng isang operasyong panseguridad. Ngunit, sa pananaw na sosyolohiko, 
sa sitwasyong ito, ay tila nagkulang si Presidente Aquino sa pagbubukod o 
“differentiation of functions.” Sa isang bandä, hindi siyä nangiming makialam 
sa pagpaplano sa mga taktikal na aspekto ng maselang operasyong ito kahit wala 
siyäng kasanayan dito. Neunit, sa kabilâng bandä, nakaligtaan niyang magbigay 
ng payo at paalala tungkol sa mga bagay na, sa modernong lipunan, ay bahagi 
ng tungkulin ng isang pangulo. Tulad ng pagbabalanse ng ib4’t ibäng layunin ng 
pamahalaan. Kung mayroon mang dapat sana ay nagpaalala kay Hen. Purisima at 
Hen. Napeñas na dapat siläng mag-ingat upang hindi makompromiso o malagay 
sa alanganin ang usaping pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front—si 
Pangulong Aquino dapat iyon. Sa kaniyang nibél nagaganap ang pagtitimbang at 
koordinasyon ng ibâ’t ibäng patakaran at mithi ng pamahalaan. Dahil sa ibnungang 
trahedya ng pagkukulang na ito, lubos na naapektuhan ang pagbabalangkas ng 
isang makatarungan at matibay na kapayapaan sa Mindanao. 


Bagaman magkaibä ang kaniläng estilo ng pamumuno, si Pangulong Duterte 
na pumalit kay Pangulong Aquino ay higit pang matingkad na produkto ng lumang 
lipunan at kultura. 


Masdan na lâmang ang malimit na paghahalô ngrelasyong politikal, negosyo, 
pagkakaibigan, kapamilya, ka-eskuwela, ka-fraternity, kababayan, hustisya, at 
personal na atraso sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Sinasalamin nit ang 
paggämit sa puwersa ng lumang awtokratikong pamumuno upang tugunan ang mga 
problemang tila hindi makayanang solusyunan ng mga hiram na demokratikong 
institusyon ng ating lipunan. Gaano man kasalimuot ang mga problemang 1to— 
maging ito man ay ang paglaganap at paggamit ng bawal na droga, krimen, 
katiwalian, insureksiyon, kahirapan, lumalaking agwat ng mayaman at mahirap, 
mabagal na sistema ng hustisya—tila ang tanging solusyon ay kamay na bakal. Sa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 89 


halip na dumaan sa wastong proseso ng batas, ang nakikitang lunas ay ang pagpataw 
sa hustisya ng gantihan—mata sa mata, at ngipin sa ngipin—at kaakibat nité, ang 
kagyat na pagparusa, upang magsilbing leksiyon sa lahat. Alam nating lahat na ito 
ang sinapit kamakaïlan lang ng kontrobersiyal na pamilyang Parojinog, na minsan 
nang tinagurian ni Pangulong Duterte na isang sindikato sa droga. 


Totoo nga, marahil, na ang pagkiling sa pamumunong kamay na bakal ay 
bunga ng isang bigong demokrasya. Iniaatang ng ganitong sistema ng pamumuno 
sa balikat ng isang matapang na lider ang lahat ng pananagutan para sa anumang 
desisyon. Walang-duda na nakuha ni Pangulong Duterte ang tiwala ng nakararaming 
Filipino dahil wala siyäng pag-aatubiling umako sa responsabilidad na ito. Madalas 
niyang sabihin na wala siyäng tâkot na mabilanggo kung siyä ay nagkasala o 
mamatay kung kailangan. At gayundin, na wala rin siyäng tâkot na pumatay at 
magpawalang-sala sa sinumang inutusan niyang pumatay. Paulit-ulit niya itong 
idinidiin sa Kaniyang mga talumpati, at wala pang pagkakataon na ito ay hindi niya 
pinanindigan. 


Masdan ang Kkaniyang determinasyon na ibalik sa puwesto si PNP 
Superintendent Marcos kahit siyä ay nahaharap sa kasong pagpatay kay Mayor 
Espinosa ng Albuera Leyte, dahil sa ito ay hindi pa napapatunayang maysala. 
Subalit, taliwas sa lohikang ito, masdan din ang kaniyang utos na ipabilanggo 
ang kaniyang mahigpit na kritikong si Senador Leila de Lima kahit hindi pa ito 
napapatunayang maysala at kahit pa ang mga tumestigo laban sa kaniya ay pawang 
mga convict at bilanggo sa Muntinlupa. 


Masdan din ang kaniyang matibay na desisyon na makipagkasundo sa 
bansang Tsina sa harap ng agresibong asta nité saWest Philippine Sea. Masdan ang 
mabilis na pag-akù niya sa responsabilidad na payagang ilibing ang labi ng dâting 
Pangulong Marcos sa Libingan ng mga Bayani sa kabila ng mahigpit na pagtutol 
ng maraming Filipino. Parehong taliwas sa popular na opinyon ang dalawang 
desisyong ito ng Pangulo, subalit naipatupad niya at pinanindigan ang mga ito. 


Sa tingin ng marami, ito ang lider na kaïilangan para sa isang bansang katulad 
natin—bukäs at walang itinatago, mabagsik sa sinumang kaaway, magaspang sa 
pananalita subalit maawain sa mga salat sa bühay. Walang-patawad sa mga kriminal 
na hindi marunong magpahalaga sa bühay ng ibä, at handang pumatay sa sinumang 
kaaway ng bayan. Ngunit, gaano man siyä katalino at katapang, ang ganitong 
pinunè ay hindi maaaring nâsa lahat ng lugar sa lahat ng oras. Kung wala siyäng 
kakayahang makita ang lahat, kanino siyä magtitiwala? Sa huling suma, sino ang 
kaniyang pakikinggan”? Ano ang pagbabatayan niya sa kaniyang mga desisyon? 


Hindi maïiwasang pansinin na ang lahat ng Katangiang aking nabanggit ay 
salungat sa anyo ng pamumuno na makikita sa isang modernong lipunan. Sa isang 
modernong lipunan, ang kapangyarihan ng estado ay hawak ng magkakapantay 


90 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


pero magkakahiwalay na sangay ng gobyerno. Pamilyar tâyo sa konseptong ito. 
Tungkulin ng lehislatura ang magpasa at magrepaso ng mga batas; tungkulin 
naman ng ehekutibo ang magpatupad sa mga ito nang naaayon sa batas. Näsa 
kamay naman ng hudikatura ang pagtiyak kung ano ang naaayon sa batas. Ayon 
sa teorya ng modernidad, isang malaking kapamahakan para sa isang lipunan na 
ipagkatiwala ang magkakahiwalay na tungkuling ito sa iisang tao lâmang at sa 
kaniyang mga piniling katrabaho. 


Batid ito ng maraming Filipino. Subalit, tila ubos na ang kaniläng pasensiya 
sa bulok na sistema ng umiiral na demokrasya sa bansa. Ito ang ipinakita nilâ noong 
nakaraang eleksiyon, bagay na ikinagulat ng maraming analyst. Naintindihan nilâ 
ang mensahe ni Mayor Digong noong panahon ng kampanya nang sabihin niya na 
siyä ang “huling baraha” ng bayan. Ito ay kaniyang pinatotohanan sa pamamagitan 
ng walang-habas na pagpatay sa mga libo-libong drug suspects sa unang taon pa 
lang ng kaniyang pamumuno. 


Subalit, ito nga ba ang solusyon sa problema ng droga—ang lipulin ang 
lahat ng gumagamit nito upang ganap nang mawalan ng mga bumibili ng bawal na 
droga ng mga sindikato? Hindi maiwasang pansinin na—bukod sa tatlong mayor 
na pinatay—ang malaking bilang ng mga napapatay sa kampanyang ito ay mula sa 
hanay ng mahihirap. 


Malaking balakid sa ating pag-unlad ang patuloy na pagdami ng maralita 
at nagugutom sa ating lipunan. Dalä ng kaniläng karalitaan, hindi sil4 kasali sa 
ibâ pang mahahalagang larangan na makapagpapabuti sa kaniläng kalagayan—sa 
edukasyon, kalusugan, at negosyo. Ang karaniwang trato sa kanilä ay mga pasänin 
ng lipunan. Kasali silä sa politika, ngunit bilang sunod-sunurang botante läâmang 
na walang kakayahang papanagutin ang mga opisyal na iniluklok ng kaniläng mga 
boto. Tuwing eleksiyon, silä rin ang nagbebenta ng kaniläng mga boto at umaasa 
sa mga politiko sa kaniläng bawat pangangailangan. Ganitong mga kalakaran ang 
nagpapahina sa ating sistemang pampolitika. Ito rin ang dahilan kung bakit tila 
lalong dumadami ang political dynasties, at lalong nagiging mas magastos ang 
tumakbo sa eleksiyon. 


Sa tradisyonal na lipunan, ang tugon ng mga näâsa kapangyarihan sa 
kahirapan ay gawin siläng mga alila at mga kapanalig na pinaasa sa iniaabot na 
biyaya. Sa isang modernong lipunan, ang sagot sa kahirapan ay hindi simpleng 
pagbibigay-biyaya—bagkus pagbibigay ng kakayahan at oportunidad sa lahat, 
upang silà ay makatakas sa 1b4”’t ibäng anyo ng pagkaalila. Sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng libre o abot-kayang edukasyon, suporta sa kabuhayan, kalusugan, 
at pabahay, inaakô ng isang modernong pamahalaan at komunidad ang pag-aangat 
sa katayuan ng bawat mamamayan, bilang batayang pananagutan ng pambansang 
pamunuan, at hindi bilang kapalit ng isang personal na obligasyon. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 91 


Naniniwala ako na ang kalayaan ng bawat mamamayan ay dapat may 
matibay na pundasyon sa kabuhayan. Imposibleng ipatupad ang demokrasya sa isang 
lipunang kalahati ng mamamayan ay lubog sa gütom at kahirapan. Kinakaïlangan 
ng malawak na pagbabago sa ekonomiya para mabigyan ang bawat Filipino hindi 
lâmang ng pagkain, kundi ng kabuhayan at pag-asa. 


Mahalaga ang pagpapalakas sa ekonomiya at ang makatarungang 
pagbabahagi ng mga bunga nité. Pero huwag nating isipin na ang pagkakaroon 
ng malaki at malakas na ekonomiya ang pinakamataas na mithi ng isang lipunan. 
Maraming bansa ang patuloy na yumayaman ngunit nanatiling salat sa layunin, at 
bigong makalikha ng makatao at malayàng lipunan. 


Marami ding bansa ang walang-pakundangang ipinagpapalit ang taglay 
na kagandahan ng kaniläng kultura’t lipunan at kapaligiran matamo lang ang mga 
materyal na biyaya ng kaunlaran. Itinatayâ ang kapakanan ng kaniläng pamilya at 
pamayanan kapalit ng isang kinabukasang hitik man sa materyal na biyaya ay salat 
naman sa kahulugan. 


Nâäsa bingit tâyo ng ganitong panganib. Wala akong maisip na higit pang 
masakit na halimbawa nit kaysa ang walang-tigil nating pagpapadalä ng mga 
manggagawa at mga kasambahay sa ibäng bansa. 


Sa halip na sariling mga anak ang alagaan, ibäng pamilya ang kaniläng 
inaaruga at pinaglilingkuran. Sa halip na ipagsabay ang pagpapaunlad sa bansa sa 
pagpapaunlad sa sarili, naisasakripisyo ang isa kundi man ang parehong layunin. 


Dito, sa aking paningin, kinakaïlangan ang liderato ng isang maalam at may 
paninindigang pamahalaan. [sang gobyernong may malinaw at pangmatagalang 
plano, at ginagabayan ng makabagong siyensiya at sariling kultura’t kasaysayan. 
Ang planong ito ang siyäng magsisilbing giya o pilosopiyang nâsa likod ng mga 
patakaran ng pamahalaan sa bawat larangan. 


Ang isang bansang walang malinaw na plano o mithi para sa sarili ay 
tiyak na matatangay lang sa mabilis na agos ng globalisasyon. Ang pinakamalakas 
na sangay ng pandaigdigang puwersang ito ay ang ekonomiya. Nararanasan ito 
ngayon bilang “financialization of the global economy”—ang di-mapantayang 
kontrol ng mga bangko at financial institutions sa buong pandaigdigang sistema 
ng pananalapi, pag-aari, at paggawa. Ito ang nagdidikta ngayon sa katayuan ng 
bawat bansa—ang mga financial conglomerates at investment houses. Lubhang 
makapangyarihan ang mga proseso ng pandaigdigang ekonomiya kung kayâ”’t halos 
wala nang magawa ang gobyerno lalo na ng maliliit na bansa para protektahan ang 
kaniläng mamamayan. 


92 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Laganap ang pangingibabaw ng pera at merkado sa halos lahat ng larangan 
ng bühay. Ang sukatän ng pagganap ng bawat institusyon sa lipunan ay tila iisa 
lâmang—kung magkano ang kikitahin. Isipin na lang kung ano ang epekto nit6 sa 
mga eskuwelahan, sa mga ospital, sa sining, siyensiya, sa relihiyon, at mismong sa 
loob ng pamilya. 


Sa harap ng ganitong realidad, hindi maiwasang magtanong: Hawak pa ba 
natin ang ating bühay, ang ating mga programa at institusyon, at ang direksiyon 
ng ating sariling bansa? May kakayahan pa ba tâyong lumikha ng sariling mapa, 
at dalhin ang mga sarili natin at komunidad sa direksiyon ng ating mga mithi? 
Masinop at palagiang pagtanaw at pagtatanong sa sarili o “reflexivity” ang nakikita 
kong tanging panangga sa masalimuot na panganib na ating hinaharap—sa antas 
man ng personal na pamumuhay o sa antas ng mas malawak na lipunan. 


Dito ko nakikita ang Kkahalagahan ng panlipunang pagsusuri bilang 
instrumento ng panlipunang reflexivity. Mahalagang tungkulin ng mga panlipunang 
disiplina na suriin ang lipunan mula sa loob at labas nit6, at iulat sa nakararami ang 
napag-aalaman—kung paano tâyo nabubuhay bilang isang lipunan, kung paano 
tâyo nagpapasiya, at kung paano nagbabago ang ating mga halagahan (values) sa 
paglipas ng panahon. Hindi natin kaïlangang mangaral mula sa isang utopian na 
pananaw upang gampanan ang tungkuling ito. 


Wala sa kamay ng mga panlipunang siyentipiko ang modelo ng isang 
mabuting lipunan; bagkus, ito ay isang paksang nararapat pagtalunan ng malayàng 
mamamayan ng isang lipunan. Ang bagay na ito ay saklaw ng larangan ng politika, 
hindi ng siyensiya. 


May ib4’t ibäng landas tungo sa modernidad, at naniniwala akong mas 
mapadadalf ang ating paghahanap sa angkop na landas kung tâyo ay ginagabayan 
ng imahinasyong sosyolohiko. 


Hayaan ninyong ako ay magtapos sa pamamagitan ng isang pangungusap 
na kakaïibäâ man ay hindi taliwas sa sinabi ni Marx: “Politicians and revolutionaries 
of every generation have tried to change the world in various ways. The point, 
however, is to understand what is happening to this world.” Nilalayon ng mga 
politiko’t rebolusyonaryo ng bawat henerasyon na baguhin ang mundo sa ibä’t 
ibäng paraan. Datapwat ang punto ay ang maunawaan kung ano ang nangyayari 
sa mundong ito. Ito, para sa akin, ang tunay na gâmit ng Sosyolohiya at ibâ pang 
panlipunang disiplina sa ating panahon. 


Hanggang dito na lang at marami pong salamat. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 93 


PAGBITAG SA ASWANGr: 
PANAHON AT PULUTONG 
SA PAGHAHASIK SA GABUHANGING BUTIL 


Allan N. Derain 


ABSTRAK 


Tampok sa paniniwalang aswang ng Bicol ang tropo ng 
paghahasik ng mga butil. Upang higit na maunawaan ang 
naturang tropo at ang mga posibleng implikasyon nito sa 
foklorikong pagtanaw sa nosyon ng panahon at katalagahan, 
mahalaga itong isakonteksto sa mas malawak na larang 
ng mga kuwentong bayan labas sa kuwentong aswang. Sa 
larang na ito, matatagpuan ang kabilang pilas ng tropo sa 
imahen ng pulutong na dumadalo at humaharap sa mga 
inihasik na butil. Sa pagtatagpo/pagtatapat ng mga tropo 
ng butil at pulutong malilikha ang isang pagbasa sa aswang 
bilang hulagway na naipapako—ngunit sa isang banda’y 
naitatawid din—sa maraming panahon; at kasabay nito ay 
bumabaling sa salimuot ng nagtatalabang mga katalagahan 
bilang sarili at laksa, o bilang indibidwal at lipunan. 


Mga susing salitä: aswang, paniniwalang  aswang, 
kuwentong aswang, kaalamang-bayan, Francis Lynch, 
bisa, paghahasik ng butil, bitag, panahon, oras, espasyo, 
pulutong, tropo, anda 


94 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Batayang pag-aaral sa paniniwalang aswang ang artikulo ni Francis Lynch na 
“An mga Asuwang: À Bicol Belief.”! Nilalamän nité ang sintesis ng mga sariling 
pagtatalâ ni Lynch mula 1946 hanggang 1948 häâbang nagsisilbing guro sa kolehiyo 
ng Ateneo de Naga. Bukod dito, naging mahalagang batayan din ni Lynch ang mga 
report na ginawa ng kaniyang 57 estudyanteng fieldworker tungkol sa nasabing 
paksa. Dalawampu’t piténg bayan bühat sa mga lalawigan ng Camarines Sur at 
Albay ang naabôt ng kaniyang mga fieldworker, na sa kabuoan ay nakapagpanayam 
ng 117 na impormante.? Sinasagot ng artikulo ni Lynch ang mga sumusunod na 
tanong tungkol sa aswang: Saan gäling ang salitâng “aswang””? Ano ang ib4’t ibäng 
uri ng aswang? Paano nagiging aswang ang isang tao? Paano gagamutin ang isang 
naging aswang? Paano masasawata ang aswang at paano ito madadakip? 


Nâäsa pangangalap ng etnograpikong datos ang naging tuon ng saliksik ni 
Lynch. Naibigay na ng kaniyang saliksik ang datos. Ngunit nangangaïlangan pa 
ito ng mas ibäyong interpretasyon. Layon ng sanaysay na ito na maglatag at mag- 
alok ng pagsusuri at sariling pagbâsa sa isang nauulit at kung gayon ay maaaring 
mahalagang tropo sa paniniwalang aswang ng Bikol. Isa itong panimulang tangka 
sa semyotikong pag-aaral sa fokloré na maaaring maging ambag sa pampanitikang 
pagpapahalaga sa mga tekstong nasimulan nang maungkat sa pamamagitan ng 
antropolohikong lapit ng mga gaya ni Lynch sa pag-unawa hindî lang sa fokloré 
kundf sa kultura sa pangkalahatan. 


Sa pagpapaliwanag at paglalarawan sa mga katangian, gawi, at gawain ng 
aswang, babäd ang mga pagtatalâ ni Lynch at ng kaniyang mga fieldworker sa 
mga tiyak na pang-araw-araw na bagay. Anupa’t naipaglalapit ng ganiténg mga 
pagdedetalye ang mundong pantastiko at ang mundong Kkaraniwan bilang mga 
dimensiyong halos walâ nang pagitan. Katunayan, isang mahabäng listähan ng 
flora at fauna ang tuwirang maiuugnay sa paniniwalang aswang. 


Mga Butil na Pangontra 


Sa daigdig na lang halimbawa ng mga halaman, hindî kataka-takäng 
pumaloob ang daigdig na ito sa daigdig ng aswang (0 ang daigdig ng aswang 
sa daigdig ng mga halaman) kung isasaalang-alang ang pagkakatulad ng 
paniniwalang aswang sa paniniwala sa mga halamang-gamot, sa kaniläng kapuwa 
tuwirang ugnay sa mga ritwal ng mga babaylan at mananambal (tradisyonal na 
manggagamot) na nauukol sa mga transaksiyon ng tao sa kalikäsan at sobrenatural 
upang mapangasiwaan ang lagay ng sariling kalusugan, bühay, at kamatayan. 
Sa ganitong ugnayan ng dalawäng daigdig, may mga halamang namarkahan na 
bilang katulong ng aswang häâbang may mga kinikiläla naman bilang pangontra 
sa aswang. Ang pund ng saging, halimbawa, ay pantülong sa modus ng aswang* 
hâbang ang bawang, kalamansi, pund ng arawa, gabi-gabi, banaba, yantok, atbp. ay 
mga halamang panakot sa aswang. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 95 


Sa hanay ng mga halamang pangontra nabibilang ang talampunay (Datura 
fastuosa L.Linn.; Tag. talong-punai; Eng. angel s trumpet, devil s trumpet, metel). 
Nagagamit ang dahon ng talampunay sa paglalantad sa aswang. Ayon sa artikulo 
ni Lynch: “Ikinukuskos ang dahon nité sa palad o ang mga buto nito kung ilalagay 
sa ulo ng isang pinaghihinalaang aswang, hindî mapipigilan ng pinaghihinalaan, 
kung tunay siyäng aswang, na magsabi ng ‘kakak”’ (sariling salin, 2004, 194).* 
Bukod dito, nagagamit din ang talampunay bilang pansawata sa aswang. Ayon pa 
rin sa parehong artikulo, inihahasik ang mga buto ng talampunay sa “paligid at 
ilalim ng bahay para maitaboy ang papalapit na aswang. Ang pagsunog naman sa 
dahon ng talampunay o ang pagtatanim nito sa tabi ng bahay ay nakapagdudulot ng 
alingasaw na kinasusuklaman ng aswang (sariling salin, 2004, 195).”* 


Larawan ng talampunay (Kuha ni Rowena Festin 2018). 


May lumitaw na halos katulad na detalye tungkol sa talampunay sa talâ n1 F. 
Olaguera na fieldworker ni Lynch. Ayon sa talâng ito mula sa impormanteng gäling 
Guinobatan, Albay, “Sa sandaling matunugang may aswang sa ilalim ng bahay, 
kaiïlangang laglagan ng mga butil ng talampunay ang siwang sa sahig. Naiïs kanin 
ng aswang ang mga butil na ito. Sisikapin nitong likumin lahat ng butil hanggang 
sumapit ang bukangliwayway. Madali na itong madarakip kung sakaling di pa nito 
natatapos ang paglikom sa panahong iyon (sariling salin, Lynch 1963, 6). 


Bukod kay Lynch, apat pa niyang fieldworker ang nag-ulat tungkol sa 
talampunay bilang bagay na kinasusuklaman ng aswang (Ramon Rañeses, Legaspi, 
Albay, 14; Jesus P. Sanchez, Naga at Caramoan, Cam Sur, 120; Julian B. Gavine, 
Baras, Canaman, Cam. Sur., 54; Antonio Reniva, Oas, Albay, 28). Sa apat na talà, 
tatlo ang nagbigay ng mas tiyak na detalye tungkol dito. Sa talâ ni Gavine, binanggit 


96 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ang tungkol sa pagsasabit sa mga bulaklak ng talampunay sa bintana ng bahay na 
dinadalaw ng aswang dahil hindî nilalapitan ng aswang ang mga lugar na may 
tanim nito. Kay Ramon Rañeses, anting-anting na panakot sa aswang ang turing 
sa talampunay. At kay Antonio Reniva, gamot itong hinahatol ng mga erbolaryo. 
Ipinahihithit ang bulaklak at dahon nité na parang sigarilyo sa isang maysakit 
tatlong beses sa loob ng isang araw (marahil upang layuan ng aswang).’ 


Lumilitaw na may magkasalungat na silbi ang talampunay sa paniniwalang 
aswang. Sa talâ ni Lynch, magkasabay niyang binanggit ang butil ng halamang 
ito bilang parehong nagagamit na pantaboy (1963, 151), at sa kasunod lang na 
pähinä, bilang pang-agaw sa atensiyon ng aswang (1963, 155). Kayâ sa huli, 
nananatiling di-tiyak kung ang butil ba ng talampunay ay bagay na nakasusuklam 
sa aswang © bagay na nakaaakit sa aswang. Sa isang banda, puwedeng hindî ang 
butil ng talampunay mismo ang may kontradiksiyon kundî ang aswang sa kaniyang 
nagsasalungatang reaksiyon sa iisang bagay. 


Sa artikulo ni Lynch, bukod sa butil ng talampunay, binanggit din niyang 
maaaring magamit na pang-antala ang butil ng bigas, mustasa, at mais (1963, 151). 
Sa 14 na fieldworker na bumanggit din sa mga butil na inihahasik sa lupà (Rañeses, 
Sanchez, Olaguera, Gavine, Reniva, Badiong, Brillante, Albia, Sibulo, San Andres, 
Cajot, Belga, Ramirez, at Alberto), pitong 1b4 pang butil na nagtataglay ng ganitong 
bisà ang napangalanan. Kay Salvador G. Cajot (Calabanga, Cam. Sur, 40), ipinayo 
ang paggamit ng ‘dawa’ na tila butil ng trigo subalit mas pino. Kina Ramon 
Brillante (Camaligan, Cam Sur, 48), Francisco P. Sibulo (Camaligan, Cam Sur, 
52), Rolando Alberto (Magarao, Cam Sur, 81), at Vivencio Belga (Magarao, Cam 
Sur, 84), ginamit ang butil ng mustasa. Butil ng mustasa, ipil, at labanos naman ang 
binanggit kay Julian Gavino (Canaman, Cam Sur, 54). Kay Atanacio Ramirez, butil 
na kung tawagin ay “gatom” na kasimpino ng buhangin ang ginamit (Caramoan, 
Cam Sur). Butil ng palomaria ang ginamit sa talâ ni Francisco Sibulo (Camaligan, 
Cam Sur). Kay Teotimo C. Albia (Iriga, Cam. Sur, 64), dakot ng bigas ang ginamit. 
Kay Benjamin San Andres (Naga Cam Sur, 114), binanggit ang butil ng monggo o 
“kahit na anong butil.” 


Kung iisa-isahin ang kultural at mitikal na halaga ng bawat butil, isang 
konstelasyon ng semyotikong botanikal ang maaaring madalumat sa loob lang 
ng paniniwalang aswang ng Bicol. Isang pagpupursige itong nangangaïilangan ng 
higit pang panahon. Sa ngayon, sapat na munang sabihing sa pagsasäma sa ib4 
pang butil o sa kahit na anong butil, lumalayd na ang diin ng kaalamang-bayan sa 
anumang partikular na bisàng mayroon ang talampunay patüngo sa mas malawak 
na idea ng mga butil bilang pulutong na inihaharap laban sa aswang. Dagdag pa 
rito, makikitang nâsa liit at dispersal at hindî sa kaisahan o konsentrasyon ng bisà 
at kahulugan nakabatay ang kakayahan ng mga butil bilang pangontra sa aswang. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 97 


Tinitiyak din sa mga talâ kung sa aling uri ng aswang inihahasik ang mga 
butil. Kay Lynch at sa kaniyang mga fieldworker (1963, 145), may banggit sa 
aswang na tinatawag na “asbo” o “aswang na lakaw” (aswang na naglalakad) na 
dumadalaw tuwing gabi sa bahay ng may tuberkulosis.® Nag-aabang ang aswang 
na ito sa silong ng bahay, at naroon lang sa ibabaw nité nakaratay ang maysakit. 
Hihintayin ng aswang ang plemang idadahak ng maysakit sa siwang ng sahig. Para 
sa ganitong uri ng pangangaswang inilalaan ang mga butil na inihahasik sa silong 
(Porfirio B. Badiong, Jr. Naga, Cam Sur., 107; Ramon Brillante, Camaligan, Cam 
Sur, 48; Teotimo C. Albia, Iriga, Cam. Sur, 64). Samantäla, sa tal ni Benjamin San 
Andres (Naga, Cam Sur, 114), inihahasik ang mga butil sa paligid mismo ng bahay 
ng pinaghihinalaang aswang. Dahil hindî käyang tapäkan ng aswang ang mga butil, 
magsisilbi niya itong bilangguan kung ililigid ang mga piraso nité sa kaniyang 
bahay. 


Tukoy rin sa mga nasabing talâ ang tiyak na bisà ng mga butil. Umaagaw ito 
ngatensiyon ng aswang. Sa sandalîng makita ito ng aswang, hindf na nit mapipigilan 
ang sarili sa isa-isang pagpulot sa bawat butil (Salvador G. Cajot, Calabanga, Cam 
Sur, 40). Hindi rin titigilan ng aswang ang mga buto ng halaman hanggang hindî 
niya “natitipon at nabibilang ang mga nagkalat na butil” (sariling salin, Porfirio 
B. Badiong, Jr, Naga, Cam Sur, 107).° Sa ganitong hatak ng pagbibiläng, tila 
inihaharap ang mga butil sa aswang bilang palaisipang kaïlangan niyang masagot 
kahit kapalit ng sariling kaligtasan. 


Bukod sa puwersang ito ng numero, kina Ramon Brillante (Camaligan, Cam 
Sur, 48) at Francisco P. Sibulo (Camaligan, Cam Sur, 52), binanggit naman ang bisà 
nitong nagpapatuliro sa aswang sa paglimot sa sarili nité pati na sa sarili nitong 
kaligtasan. Ayon kay Brillante “Ganap na siyang nawawala sa kaniyang sarili at 
di na rin namamalayan ang presensiya ng iba...Nais na lang ng aswang na pulutin 
ang bawat butil” (sariling salin)." Nalilimot din nito kung gayon ang orihinal na 
halaga ng mga bagay. Sa isip ng aswang, may nagaganap na pagbaligtad sa halaga 
ng maysakit na nakaratay sa banig na naunang obheto ng kaniyang nasà, at sa mga 
butil na nagkälat sa lupà. Sa ganitong interpelasyon, may hipnotikong bisà ang butil 
na nagbabago sa huwisyo ng aswang. Ibinabäling ng mga butil na pain ang tuon ng 
aswang mula sa mundo ng pagkonsumo at pagkitil tüngo sa ibäng alalahanin, sa 
ibäng kaabalahan, sa ibäng läyon, sa ibäng obsesyon, at sa ibäng uri ng pagiging. 


Sa ilang talâ, may tinutukoy na ibâ pang bagay na makasasangkapan sa 
pagbitag sa aswang kasäma ng mga inihahasik na butil. Kay Teotimo C. Albia 
(Iriga, Cam. Sur, 64), binanggit ang paglaglag ng itim na tali sa silong ng bahay 
na susundan sa ilang sandalf ng paglaglag ng isang dakot na bigas. Hindî nit 
niliwanag kung paano eksakto gagamitin ang itim na tali o kung paano ito naging 
pansawata sa aswang.!! 


98 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Kay Ramon Brillante (Camaligan, Cam Sur, 48), tatlong bagay ang dapat 
na ihanda sa pag-atake ng aswang: isang karayom, isang bao ng niyog na may 
dalawäng matä, at maraming butil ng mustasa. Sa silong ng bahay katapat ng 
puwestong kinahihigan ng maysakit kailangang itanim ang karayom sa lupà na 
sasakluban naman ng inihandang bao ng niyog. Kailangan itong gawin pagsapit 
ng alas-seis o alas-siyete ng gabi. Bago ito gawin, kaïlangang tiyaking hindî 
masisinagan ng kahit anong liwanag ang katawan ng huhüli sa aswang. Tiyakin 
ding hindî malaläman ng kahit sino ang tungkol dito (“kahit pa ng biyenan 
mong babae”). Matapos maihanda ang mga bagay na ito sa ilalim ng silong, 
kailangang magtagd ang dadakip sa aswang sa isang madilim na lugar maläpit 
sa pinagtaniman ng karayom. Pagdating ng aswang, sakâ isunod ang paglaglag 
sa mga butil ng mustasa sa silong. Gaya ng isinasaad sa ibäng talâ, gagana ang 
mga butil bilang panlansi sa aswang. Ang hindî niliwanag dito ay kung paanong 
gagana ang karayom na tinakpan ng bao.!? 


Kay Rolando Alberto (Magarao, Cam Sur, 81), bao ng niyog na may isang 
matä, isang karayom na pilas ang matä na nakaturok sa mata ng bao, sinulid, at 
mga butil ng mustasa ang mga bagay na kaïlangang ihaïin sa ilalim ng silong para 
sa aswang. Inuulit dito ang pagbanggit sa mga butil ng mustasa, bao ng niyog 
(bagaman iisa na lang ang mata), karayom (bagaman tiyak dapat na may pilas ang 
matä). Higit nang naging malinaw kung paanong gagamitin bilang pandakip sa 
aswang ang karayom. Kapag natuon ang pansin ng aswang sa sinulid at karayom, 
sisikapin nitong isuot ang dulo ng sinulid sa butas ng karayom pero hindî niya ito 
magagawa kaya mananatili siyä sa ganoong walâng silbing pagsisikap hanggang sa 
sumikat ang araw.* O kung ang mga butil naman ang nagkataông makaagaw ng 
kaniyang atensiyon, maaari niyang piliing asikasuhin ang pagbibiläng at pagtitipon 
sa mga nagkälat na butil. Lumilitaw ngayon dito ang kahulugan ng bao na may 
isang mata, sinulid, at karayom bilang katumbas, baryasyon, at posibleng dagdag 
sa gawaing kinakatawan ng mga inihasik na butil. 


Tinukoy sa talâ ni Ramon Brillante (Camaligan, Cam Sur, 48) na ang 
buong mekanismo ay isang bitag na walâng iniwan sa mga bitag na inilalatag para 
sa mga hayop (“booby-trap” ang ginamit niyang salitâ). Kay Francisco P. Sibulo 
(Camaligan, Cam Sur, 52), ito’y alternatibong paraan ng pagsawata sa aswang nang 
hindî gumagamit ng lakas o dahas. 


Sa ilang talâ, tinukoy ang katapusang inaasahan para sa aswang sa sandalîng 
maipasok ito sa nasabing bitag. Kay Porfirio B. Badiong, Jr. (Naga, Cam Sur. 
107), aabütan ang aswang ng mga kaanak ng maysakit. Kina Salvador G. Cajot 
(Calabanga, Cam. Sur, 40), Vivencio Belga (Magarao, Cam Sur, 84), Ramon 
Brillante ( Camaligan, Cam Sur, 48) at Rolando Alberto (Magarao, Cam Sur, 81), 
aabütan ito ng liwanag ng araw, at sa ganit, mahuhubdan ito ng kapangyarihan at 
magiging isang nilalang na madaling mapasailalim ng karaniwang lakas. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 99 


Kung gabuhanging butil ang paing pangganyak sa dadakping nilalang, ang 
bitag ay mekanismong may dayà ng dalawäng uri ng oras na magkasabay ngunit 
magkatumbalik na pag-iral. Dayà dahil hindî makikita ng aswang na ganité nga ang 
pagpapakanang mangyayari sa pagmamaniobra ng mga panahon. Magkatumbalik 
dahil bagaman kapuwa tatakbo nang pasulông ang dalawäng oras na parang 
magkatabing batis na iisa ang direksiyon ng agos, may magkaibäng bilis at daloy ang 
kaniläng mga pagsülong. Ang una’y dadaloy lang sa isip (at katawan) ng aswang. 
Ito ang oras ng atraksiyon, ng pagkagayuma, ng nasà at aliw, ng pagnamnam ng 
sandali, ng pagbagal kundî man ganap na pagtigil ng oras. Ang ikalawa’y oras ng 
napipinto subalit tiyak na pagdating ng araw sa bukang-liwayway, na susunding 
oras sa pagbilang sa nalalabing sandalf ng aswang. Häbang nagpapasäsa ang aswang 
sa takbo ng penomenolohikal na panahon, nakaumang sa kaniya ang peligro ng 
kosmik na panahon. Ang una ay nasasaklaw ng ikalawa. Ang herarkiyang ito ng 
mga panahon ang tagông kawil sa bitag. 


Sakali at kung sakali mang magtagumpay ang aswang sa pagbilang at 
pagtipon sa lahat ng butil, maaari itong tapünan mulf ng dagdag pang dakot ng mga 
butil, anupa’t sa katotohanan, infinidad ang itinutumbas ng dakot ng mga butil sa 
oras ng aswang. Kayâ hindî binibilang ang oras na lumilipas sa bawat napupulot 
na butil. Walâng-halaga ang dami ng napupulot na butil sa buong eskema ng mga 
bagay. Kung hâmon sa aswang ang pagbilang sa gabuhanging butil, ang laging 
pünto ng hâmon ay ang pagiging imposible nité, na hindî mararating ng aswang ang 
katapusan ng bilang kayâ hindf rin nité masasagot ang tanong kung ilang butil lahat 
ang nakakalat sa lupà dahil lagi’t lagi siyäng magagahol sa panahon at gagahulin 
ng panahon. 


Hindi lang pinababagal ng mga butil ang oras ng aswang, pinahihinto nit 
ang oras para sa aswang. Îto ang kabuluhan ng pagpakd sa aswang na itinatampok 
ng karayom at pakông gâmit kasäma ng mga butil. Na hindî lang sa isang espasyo 
(sa ilalim ng silong) ipinapakd ang aswang. Ipinapako rin ito sa isang oras: ang di 
gumagalaw na oras; ang oras na walâng oras. Ito ang sumpâng dulot ng mga butil sa 
aswang: ang mapakù sa iisang panahon at espasyo hâbang hinihintay ang sariling 
katapusan. 


Narito ngayon ang talinghaga at siste sa paggamit ng mga butil na pandakip 
sa aswang bilang tropong nakapaloob sa paniniwalang aswang ng Bikol. Subalit 
tandaang ang kaalamang-bayan ay hindî lang naman pagsasäling-bibig ng mga 
kaalaman at panüto. Ito’y pagsasalaysay rin ng mga pangyayari at engkuwentro. 
Anupa’t ang kuwentong-bayan ay mahalagang bahagi ng kaalamang-bayan. Ganit 
rin ang ugnayan ng paniniwalang aswang at kuwentong aswang. Testimonya man 
ito ng isang saksi, kuwentong totoong nangyari pero nangyari sa kakiläla ng isa 
pang kakilala, isang mito o alamat, o simpleng kuwentong kutsero, ang mga 


100 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


salaysay tungkol sa aswang, ang mga naratibong ito ang madalas na konteksto ng 
mga kaalaman dahil sa mga naratibong ito madalas natutunghayan ang aktuwal 
na paggamit sa kaalamang pinaniniwalaang tumatalab laban sa aswang. Sa isang 
bandä, ang kaalaman hinggil sa aswang ang nagbibigay ng direksiyon at sensibilidad 
sa kuwentong aswang; pero hindî rin kalabisang sabihing ang kuwentong aswang o 
ang naratibo sa pangkalahatan, bukod sa nagbibigay dramatisasyon sa paniniwala, 
ay nakapaglalatag din ng estruktura sa pag-unawa, di lang sa paniniwalang aswang, 
kundî maging sa mismong mga tropong nagsisilbing salalayan ng nasabing 
estruktura sa mga nasabing paniniwala at kaalaman. 


Si Lynch at ang kaniyang mga fieldworker ay nakapagtalâ ng anim na 
kuwentong aswang sa buong pananaliksik, subalit walâ alinman sa mga kuwentong 
ito ang gumamit sa tropo ng paghahasik sa mga gabuhanging butil.* Kahit ang 14 na 
fieldworker na bumanggit sa naturang tropo, walâng kahit anong kuwentong naitalâ 
na maaaring magpatotoo sa bisà nito. Kung lalabas sa akda ni Lynch at tutüngo sa 
ibâ pang mga saliksik, walâ ring matatagpuan na kahit anong kuwentong aswang na 
gumamit sa naturang tropo sa koleksiyon ng mga kuwentong aswang nina Damiana 
Eugenio at Maximo Ramos (tingnan Legends ni Eugenio at The Aswang Complex 
ni Ramos). Dahil dito, mahihinuhang ang tropo ng paghahasik ng butil ay natatangi 
sa paniniwalang aswang sa ilang bayan ng Bicol. 


Samantäla, pagdating sa naratibo sa pangkalahatan, ibâ naman ang 
makikitang käso. Kung hindi ililimita ang paghahanap ng naturang tropo ng 
paghahasik ng mga butil sa mga kuwentong aswang; kung igagalà pa nang bahagya 
ang äbot-tanaw sa ibâ pang naratibo bukod sa naratibong aswang, makikitang 
nagtataglay ang tropong ito ng halos unibersal na saklaw dahil matatagpuan ito sa 
mga kuwentong-bayan mula sa ib4”t ibäng kultura sa loob at labas ng bansa.!* 


Sa kuwento ni Magboloto at Macaya, isang mito mulang Bisaya, dalawäng 
ulit na lumitaw ang tropo ng mga butil bilang pang-antala. Ang kuwentong ito’y 
isa sa maraming kuwento ng laläking mortal na nakapangasawa ng dilag bühat 
sa langit. Tulad ng ibâ pang kuwentong nakasandig sa ganitong anda (motif) ng 
ugnayang mortal at imortal, matutuklasan din ni Macaya, ang dilag bühat sa langit, 
ang mga pakpak na itinago sa kaniya ni Magboloto na kaniyang bäâna. Muling 
isusuot ng babaeng tagalangit ang mga pakpak at sa ganitong paraan, lilisanin niya 
ang asawang laläki upang magbalik sa kaniyang dâting tirähan. Upang makasämang 
muli ang asawa, susundan ni Magboloto si Macaya hanggang sa kaharian nit sa 
langit sa tülong ng agila. Pagsapit sa bahay n1 Macaya, hahadlangan ng matandang 
babaeng in nité ang layunin ni Magboloto sa pamamagitan ng paghahain dito ng 
tatlong pagsubok. Dalawa sa tatlong pagsubok ay gumamit ng mga butil. 


Sa unang pagsubok, binigyan ng matandang babae si Magboloto ng sampung 
bangâng puné ng butil ng lingä. Kaïlangan niya itong isaboy sa buhanginan para 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 101 


mabilad sa araw. Subalit kaïlangan din niya itong mulîng tipunin pagsapit ng gabi. 


Kaya isinaboy ni Magboloto ang sampung banga ng linga sa 
buhanginan, at pagsapit ng tanghali, muli niya itong tinipon; subalit 
sumapit na ang takipsilim at lilimang dakot pa lang ang kaniyang 
natitipon, kaya naupo siya at umiyak na parang batang paslit 
(sariling salin).\S 


Sa püntong ito, narinig ng hari ng mga langgam ang kaniyang pag-iyak kung kayâ 
inalok siyä nit ng tüulong. 


Kaya ikinuwento ni Magboloto sa hari ng mga langgam ang kaniyang 
kasaysayan, at ang kondisyong ibinigay sa kaniya ng matandang 
babae bago niya makuha ang kaniyang asawa, at kung paano itong 
imposibleng matupad. 


“Kung gayon, Magboloto, makatatanggap ka ng tulong,” ang sabi 
ng hari ng mga langgam. Hinipan nito ang kaniyang tambuli at 
makalipas ang ilang sandali, nagsirating ang kaniyang mga alagad, 
pinulot nito ang mga butil at inilagay sa mga banga. Sa loob lang ng 
ilang sandali, naisilid na sa mga banga ang lahat ng butil (sariling 
salin). !? 


Sa pangalawäng pagsubok, may halos katulad na pagtatampok din sa 
paghahain ng imposibleng gawain sangkot ang mga butil at ang pagtülong na 
ibibigay ng pulutong. Sa pagkakataông ito, iniutos ng matandang babaeng inä ni 
Macaya ang pagtatahip ni Magboloto sa isang daang salop ng bigas sa loob ng 
isang buong araw, bagay na ikinadismaya ni Magboloto dahil batid niyang hindî 
kukulangin sa sandaang araw ang kakaïlanganin upang magawa ito. Tulad nang 
dati, umiyak na lang si Magboloto na parang batäng paslit hanggang sa dumating 
ang hari ng mga dagâ at mag-alok ng tülong. Tinawag nito ang mga alagad at säma- 
säma niläng nginatngat ang mga ipa hanggang sa matanggalan ng ipa ang bawat 
butil. 


Sa Jbong Adarna, makikita rin ang tropo ng paghahasik ng mga butil sa 
loob ng ganité ring anda. Bago ibigay si Prinsesa Maria Blanca bilang kabiyak, 
may pagsubok na inihain kay Don Juan ang haring si Salermo gâmit ang mga butil 
ng trigo. Ang mga bagay na dapat matupad ni Don Juan sa mga butil na ito ang 
inaasahang susukat sa kakayahan ng prinsipe. 


102 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Itong trigo ay kunin mo 
Pag-ingatan mong totoo 
Sasabihin ko sa iyo 

Ang lahat ng gagawin mo. 


Itong bundok na mataas 
Tibagin mo nang mapatag 
At doon mo nga ikalat 
Itong trigong aking hawak. 


Ngayon dry iyong itanim 
Gâbing ito’y tumubo rin 
Sa gäbing ito’y gayon din 
Iyo namang aanihin. 


At sa gäbing 1ito naman 

Ay gagawin mong tinapay 

Sa lamesa ko’y magisnan 

Kakaïnin ko sa almusal. (Castro 1986, 245) 


Sa tagubiling ito, tanging panimdim lang ang naitugon ni Don Juan. Walâng 
ibäng paraan para matupad ang mga gawaing itinakda ng salamangkero kundî sa 
pamamagitan ng mahika. 


Ay ano”y nang lumalalim na 
Ang gabi ay tahimik na 
Pinalabas ng prinsesa 

Ang dunong na ingat niya. 


Oras ding yao’y napatag 
Itong bundok na mataas 
Isinabog niyang lahat 

Ang trigong kaniyang hawak. 


Isang kataka-taka 

Lakas ng magica blanca 

Bagong isinabog pa 

Oras ding yao”’y namunga. (Castro 1986, 245) 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 103 


At upang matupad ang âtas ng amäng hari, pinagalaw ng mahika ng 
prinsesang engkantador ang pulutong ng mga Intsik upang gawin ang hindî käyang 
gawing mag-isa ni Don Juan o ng kahit sinong karaniwang tao. 


Nang oras ding yao”y agad 
Itong trigo ay ginapas 
Maraming umaalagad 
Oras ding yao”y nalugas. 


Ito”y sa liksihang pawa 

Purong intsik ang gumawa 

Pukpok magkabi-kabila 

Ingay ay walang kamukha. (Castro 1986, 247) 


Kung paghahambingin ang dalawäng naratibo, makikita sa parehong 
kuwento ang kapuwa pagbibigay-diin sa pagiging imposible ng mga gawaing 
hinihingi ng mga butil. Matapos ibigay ang pagsubok, walâng nagawa si Magboloto 
kundî ang umiyak na parang batàng paslit. Samantäla, si Don Juan sa buong serye 
ng mga pagsubok ay inutil na palaasa sa mahika ng pinipintuhong mapapangasawa. 


Ipinahihiwatig din ng dalawäng kuwento na di lang pagsubok ang layunin 
ng mga hâämong may kinalaman sa butil. Higit pa sa pagsubok, dahil hindî naman 
talaga nais ng inâ ni Macaya o ng amä ni Maria Blanca na ibigay ang kaniläng 
mga anak sa mga naghahabol niläng mangingibig, ang mga butil ay panlaban sa 
nanghihimasok na kaaway/kaagaw, sa mga gustong “umaswang” sa kaniläng mga 
anak na babae. 


Subalit lagi ring lumilitaw na ang mga pagsubok ng butil ay hindî para 
sa mangingibig na harapin. Ito’y nakatalaga na sa pag-aasikaso ng pulutong na 
pinagmumulan ng tülong sa gipit na sitwasyon. Kay Magboloto, ito ang pulutong 
ng mga langgam at dagâ. Kay Don Juan, ito ang hukbo ng mga manggagawang 
Intsik. 


Kung ang Intsik ay imahinaryong likhâ ng oryentalismong kanluran, sa 
ganitong paraan, ipinakikiläla ng mga taludtod bühat sa korido ang imahinaryong 
ito bilang pulutong ng maraming katawang hindî mapag-iib4 sa isa’t isa bagkos ay 
kumikilos bilang iisang katawan sa kumpas ng mahika.'* Sa ganitong representasyon 
din nasumpungan ang Intsik bilang pinagbubuhatan ng tülong sa pagiging isang 
kolektibong nakikiläla sa kaniläng liksi at sipag, at sa ganité, isang matinding 
puwersang episyenteng kumikilos tängo sa pagkompleto ng isang imposibleng 
gawain. 


104 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Marahil, higit na kinaïlangan ang ahensiya ng Intsik na mas mataas pa sa 
ahensiyang mayroon sa mga kulisap at maliliit na hayop dahil higit na pinalawig ang 
antas ng hirap sa pagsubok ni Salermo kung ihahambing sa pagtitipon, pagsisilid, 
at pagtatahip na hinihingi ng inâ ni Macaya kay Magboloto sa mga butil ng lingä at 
bigas. Lubhang malayà na rin ito sa isa-isang pagdampot, pagtitipon, at pagbibiläng 
na sinisikap gawin ng aswang sa nagkälat na butil. Sa pagsubok ni Haring Salermo 
kay Don Juan, hinihinging maisagawa ang paghahasik ng butil, pagpapatubd, 
paggapas, pagluluto, at paghahanda nité sa mesa ng hari—mga gawaing bumubuo 
sa isang kompletong siklong mayroon sa isang lipunang nakasandig sa agrikultura. 
Ang hinihingi kung gayon ng hâmon ay ang maisiksik ni Don Juan sa loob lâmang 
ng isang buong maghäpon at magdamag ang isang buong kasaysayan ng dalawäng 
panahon ng paghahasik at pag-âni pati na ang tagal (duration) ng pag-aalaga at 
paghihintay na nakapagitan sa dalawäng panahong ito. 


Hindi tulad ng paggäna ng oras na ginamit sa patibông ng aswang, hindî 
bumabagal ang oras dito dahil sa atraksiyon sa inihasik na mga butil. Hindîatraksiyon 
kundî kompresyon ang kilos na nagbibigay-determinasyon sa oras sa pagkakataông 
ito. Sa halip na pagpapabagal, ang oras sa pagkakataông ito’y kinakaïlangang 
bilisan. Ang isang buong taon, kailangang lumipas sa isang maghäpon. At sa ganit6, 
ang oras na nasasangkot ay oras na imposible. 


Ang pagsubok ng mga inihasik na butil ay nakapaloob sa imposibleng 
oras. Samantäla, ang pagganap naman ng mga pulutong sa imposibleng gawain 
ay ang mahiwagang oras o ang oras ng paggäna ng mahika. Sa pagbalikwas sa 
mahiwagang oras na naroon sa naratibo ni Magboloto, at maging sa /bong Adarna, 
matatagpuan ang kabilâng pilas ng tropo ng paghahasik ng gabuhanging butil sa 
imahen ng pulutong na dumadalé at humaharap sa hämon ng butil. 


Mga Pulutong na Laging Saklolo 


Sa paniniwalang Bikolano hinggil sa aswang, ang pulutong ay elementong 
walâ roon pero naroon. Pulutong na inihaharap ang mga butil laban sa aswang 
gaya nang nasabi na noong una, at sa mga naratibong gumagamit ng naturang 
tropo, pulutong itong tinatapatan ng “kontrapulutong.” Sa paniniwalang aswang, 
isinasakatawan ng aswang ang presensiya ng kontrapulutong na ito sa pagganap 
ng gawaing karaniwang iniaatang ng kuwentong-bayan sa mga kulisap, Intsik, at 
maliliit na hayop. Hindî gaya ng naging kapalaran nina Magboloto at Don Juan, 
walâng pulutong na nakaatang na pumanig at tumülong sa aswang sapagkat siyä 
na mismo ang pulutong na iyon. Ang pagganap ng aswang sa gawain ng laksa, 
bukod sa manipestasyon ng kaniyang pagkagayuma, sa isang bandä ay nagsisilbi 
ring identipikasyon niya sa kolektibo. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 105 


May basehan ang ganitong identipikasyon kung titingnan ang hulagway 
ng pulutong—ang kulumpon, kawan, hukbo, kuyog, ng mga kulisap, langgam, 
dagä, ibon sa konteksto ng pagsasäka na pinanghanguan ng tropo ng paghahasik, 
pagtatanim, pagtitipon, pagtatahip, paggapas, at pag-âni sa mga butil. Sa mga 
kuwentong-bayan, maaaring naging kahanga-hanga ang sumasaklolong pulutong 
sa pagiging larawan ng hukbong kumikilos bilang isang organismo, at sa ganito, 
kumikilos na tila may iisang bühay. Isang kagila-gilalas na katangian, subalit 
sa isang bandä, sa ganitong katangian din nagmumula ang tâkot sa pulutong sa 
kolektibo niténg pagkilos bilang peste.” Sa kaniläng pagkakatulad bilang mga 
kinamumuhian at kinatatakutang salot, ang pulutong at ang aswang ay may handang 
identipikasyon sa kaniläng kapuwa pagiging mga puwersang dapat sawatain dahil 
sa kaniläng di mapigil na pagkonsumo ng bühay. 


Sa isang bandä, sa ganitong identipikasyon din masasabing nagaganap ang 
pagkawalâ ng aswang sa sarili, kung ang ibig sabihin ng sarili ay estereotipong 
pinagbubuhatan ng sariling alyenasyon. Kung babalikan ang sanaysay ni Lynch, ang 
aswang ang klasikong halimbawa ng anti-social. Katunayan, sa ganito makikiläla 
kung sino ang aswang—sa kaniyang paghiwalay ng sarili sa karamihan. “Sa umaga, 
umiiwas ang aswang sa mga normal na pakikihalubilong nagaganap sa loob ng 
pamayanan, gaya ng pagkukumpulan ng kababaïhan sa tabing-ilog para maglaba, 
maligo, at magkaroon ng pakikipagtalamitam sa isa’t isa, o ang pag-uumpukan 
ng kalalakihan sa kanilang paboritong pondohan o barberya. Nais ng aswang na 
laging mapag-isa at madalas naman siyang nilalayuan ng lahat” (sariling salin, 
1963, 152).2° 


Antitesis ng komunidad ang aswang. [sang nilalang lâmang na nakatitiyak 
at nananangan sa sariling kaisahan bilang panuntunan ang maaaring maghangad 
ng pag-iisa—na tumutugma sa nilalang na tinukoy ni Aristoteles na kundî “hayop 
ay bathala” dahil hindî maaaring mabuhay sa lipunan o hindî nangangailangan ng 
lipunan dahil nakasasapat na sa kaniyang sarili.?! 


Paanong maisasakatawan, kung gayon, ng aswang ang sariling tiwalag 
sa lipunan sa pulutong na imahen ng nagkakaisang pagkilos ng kolektibo, 
ang kontradiksiyon ay nagpapamalas sa posibilidad ng identipikasyon bilang 
disoryentasyon. 


Sa pagbitag sa aswang gâmit ang gabuhanging butil, naipapak ito sa 
tatlong panahon: ang panahong mitikal ng mga kuwentong-bayan, ang panahon ng 
kaniyang pagkagayuma patüngo sa mismong paghinto ng oras, at ang diyakronikong 
panahong binabantayan ng orasän. Neunit bukod sa usapin ng oras, masusumpungan 
din ngayon ang aswang na ipinapakd sa isang uri ng pagkakakilanlan, na 1sang tila 
schizophrenic na identipikasyon na naglalaro sa pagitan ng pagiging isa at pagiging 
laksa. 


106 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ipagpalagay sandalî na ang kontradiksiyon ay hindî isang bagay na 
nagkataôn lang, sa halip ay mahalaga kundî man pangunahing katangian, ng 
pagiging aswang ng aswang. Ang pag-unawa ngayon sa aswang bilang hulagway 
ay hindî sa pamamagitan ng pagresolba sa kontradiksiyon kundî sa pagtanggap 
dito, at kung maaari, ay sa pagpapayabong pa nit tüngo sa higit na salimuot. 


May bisà ang akto ng paghahasik ng butil bilang imitative magic dahil sa 
metaporikal na ugnayan nité sa paghahasik ng mga butil sa kuwentong-bayan, 1.e. 
ang mitikal na panahon na inilalapat sa historiko/foklorikong panahon sa diwà ng 
kaniläng pagkakatulad. Bukod pa sa metaporikal na ugnayan, may namamagitan 
ding metonimikal na ugnay sa dalawäng panahong ito ng paghahasik ng butil, sa 
paraang ang isa ay pagpapatüloy ng isa dahil kapuwa silé bahagi ng iisang mundo at 
ng iisang lohika. Kayâ maitatanong kung naïisip kayâ ng naghahasik ng mga butil 
na isinasagawa niya ang isang pag-alaala, kundî man aktuwal na pagbabalik, sa mga 
sandalî ng kuwentong-bayan. Ngunit bakit sa punto de bista ng naghahasik lang 
kailangang maunawaan ang tropo? Bakit hindî ito subuking gawan ng sapantaha 
mula sa punto de bista rin ng aswang? 


Sino ang nagsabi sa aswang na kaïlangan niyang pulutin ang mga butil? 
Saan nagmumula ang ganitong determinasyon ng aswang? Maaaring maipaliwanag 
ang lahat ng ito sa simpleng pagtukoy sa gayuma bilang sanhi ng kakatwang kilos 
ng aswang, ngunit ang mga kilos sa ilalim ng pagkakagayuma ay mga kilos na 
inaasahan ayon sa nakatalagang pagtugon dito ng mga tauhan sa loob ng mga 
kuwentong-bayan at sa ganité, naeenkapsula ng butil ang mitikal na sandalîng ito 
ng kuwentong-bayan. 


Kayâ higit na angkop na tanong ay kung bakit laging may kusang pagtugon 
ang aswang sa mga nasabing naratibo sa pamamagitan ng kusang pagpasok ng 
kaniyang sarili sa mga kuwentong-bayan, at di lang basta kuwentong-bayan, kundî 
iyong mga kuwentong-bayan na hindî siyä kabilang sa mga aktor na tauhan? 


Kung ang paghahasik ng butil ay ritwal na proteksiyon na nagsasalba ng 
bühay ng maysakit, ritwal ng siklo ng bühay, ng pagtatanim, pagtubd, paggapas, 
at pag-äni, ang pagdampot ng aswang sa bawat butil na ito, sa panig ng aswang ay 
isa ring ritwal. Isang ritwal na katugon ng isa pang ritwal. Ang pagdampot-dampot, 
ang pagtuka-tuka sa mga butil, ang mga balisäng kilos na ito ay maaaring tingnan 
bilang isang sayaw na masilakbo, pumaparoo”t parito sa pagkukumahog sa ritmong 
ang aswang lang ang nakauunawa. Parang tinamaan ng lintik dahil may sagitsit ng 
elektrisidad ang bawat kilos. Parang sinilaban ng sili ang puwit. Nahihibang na mga 
kilos. Nagdedeliryong mga hakbang. Marahil, ito ang 1big sabihin ng mga Bikolano 
sa aswang na “sinusugmat” (Ramon Brillante, Camaligan, Cam Sur, 47).7? 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 107 


Muling Pagtingin sa Nabitag na Aswang 


Ang pagkagat niya sa bitag, ang pagganap sa sandalî ng pagkapakd sa 
mga nagtataläbang panahon, espasyo, at katalagahan ay nangyayari sa antas ng 
pagganap, sa isang pagsasadula (performativity). May nagaganap mang pagpapakd, 
nagaganap naman ito sa antas ng palabas na gaya marahil ng pagpapakÔ sa Kristo 
hindî sa kalbaryo kundî sa senakulo. Pagdiriwang at hindî pagluluksa ang moda 
ng pagtanggap sa kamatayan. Kung ang ibig sabihin ng pagiging aswang ay 
pagiging di-tiyak, ang pananatili sa liminal, ng esensiya ng kawalan ng esensiya, 
ang kaniyang pagganap sa ilalim ng silong, kung gayon, ay hindî, sa kahit anong 
paraan, nakagagambala o nakaaantala sa kaniyang pangangaswang, sa halip ay 
maituturing na rurok pa nga ng pagpapamalas ng kaaswangan, isang paghahantad 
ng sarili at hindf sarili. 


Subalit laging may hanggahan ang ganitong pagsasadula ng aswang. 
Gaano mang magsanga-sanga ang kaniyang antolohiya ng maraming sarili, 1to’y 
nasasaklaw pa rin ng diyakronikong panahon. Sa dulo ng kaniyang kuwento, 
laging may antisipasyon sa pagdating ng sikat ng araw. Itong sikat ng araw na 
magbibigay-liwanag sa lahat ng mga kubling dako ang inaasahang magtutuwid din 
sa lahat ng kontradiksiyon at tensiyon ng mga katalagahang nagsimula sa dilim. Sa 
pagsakop ng liwanag, dinidisiplina kung di man ganap na winawakasan ang lahat 
ng laro at pagkadi-tiyak sa panahon, espasyo, at pagiging. Lahat, simula ngayon, 
ay matitiyak, at mauunawang kayâ nakaluklok sa langit ang araw ay upang maging 
nararapat na pamantayan ng lahat ng pag-iral. Ang sikat ng araw ang magiging 
tagahatol ng lahat. Ang pagsikat ng araw ang paghuhukom sa aswang. Dahil ang 
sikat nito ang magpapanumbalik sa aswang sa tunay nitong anyo. At ang tunay 
na anyong inaasahan ay hindî hayop o halaman kundî tao: ang kapitbahay, ang 
kababaryo, ang dayo, ang bagong salta. Subalit kahit magbalik pa sa pantao niyang 
anyo, ang aswang na nakapagtawid na ng sarili sa maraming lupalop na hindî 
masusundan, sa halip na tanggaping maluwat sa hanay ng mga tao, ay pag-uukulan 
ng interogasyon: kung tao pa nga ba ito at aling uri ng tao? 


108 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Mga Talâ 


Lumabas ang artikulo ni Lynch sa The Philippine Social Science and Humanities Review, Vol. XIV, No4, 
401-427 at sa Philippine Sociological Review noong 1979. Kabilang ang sanaysay sa aklat na kalipunan ng 
kaniyang mga piling sulatin, ang Philippine Society and the Individual: Selected Essays of Francis Lynch. Ang 
artikulong ito ang pinagbatayan ng librong The Aswang Inquiry ni Gilda Cordero-Fernando. 


2Tingnan ang Appendix IT ni Lynch. Isang source book na di pa nalilimbag ang kalipunan ng mga ulat ng 
57 estudyante. Makinilyado sa onion skin paper ang mga pâhinä na tinahi sa hardbound na pabalat. Tatlong 
kopya ng manuskrito ang matatagpuan sa Rizal Library ng Pamantasang Ateneo de Manila. 


5 Sa mga kuwentong aswang, sa loob ng sagingan madalas itago ng manananggal ang pang-ibabâng 
bahagi ng kaniyang katawan häâbang nakahiwalay sa pang-itaas na lumilipad na bahagi. Binanggit sa artikulo 
ni Lynch na katawan ng punông saging ang inihahalili ng aswang sa bangkay na kaniyang nasikwat bühat sa 
lamay (Lynch 1963, 146). Katawan din ng pundng saging ang kaniyang gamit na panghalili sa sarili sa tuwing 
tatakas mula sa pagkakagapos (ulat ni Senador Oliva, Iriga, Cam Sur, 66). Ito ang isa pa sa madalas niyang 
metamorposis bukod sa pag-aanyong hayop (Rolando Alberto, Magarao, Cam Sur, 80). 


Bukod sa pundng saging, sa History of the Visayan People, binanggit ni Alcina ang tungkol sa halamang 
“tagunlipun” na nagbibigay ng kakayahan sa aswang na magpalit ng anyo at mawalâ sa paningin ng tao. 
Binanggit din ni Alcina (History of the Bisayan People, 572) ang tungkol sa “lumay” bilang dahong gâmit sa 
panggagayuma. Samantäla, sa ulat ni Olaguera, na isa sa 57 estudyante ni Lynch, hindi lang isang halaman ang 
lumay kundîisang buong proseso ng pagtitimpla ng gayumang ginagamit ng mga aswang para impluwensiyahan 
ang mga tâong nais nilâng gawing aswang (Lynch 1963, 5). 


# “Some informants say that if a leaf of the talampunay plant … is rubbed on the palm of an asuwang, or 
seeds of the same plant put on his head, he will automatically cry ‘kakak.”” 


Hindi rin mapipigilan ng isang aswang ang pagkakak kapag nakitang pinaglalaruan ng dalawäng kamay 
ang dahon ng talampunay (Ramon Brillante, Camaligan, Cam Sur, 47). 


5 “The seeds of this plant provides a means to discourage the approach of asuwang. Scattered about on 
the ground, under and around the house, these seeds will keep the asuwang at bay. Moreover, the burning of 
talampunay leaves or the growing of the plant near the house has the same salutary effect.” 


S “When it is known that an aswang is under the house, seeds of the talampunay… should be dropped 
through the slits of the floor. The aswang likes to eat these seeds and would try to pick all those seeds dropped 
even until daybreak. If it has not finished picking up the seeds until then, it can be easily caught.” 


7 May medisinal na halaga ang talampunay bilang halamang gamot. “Nakagagaling ang dahon ng 
talampunay ng kanser, tumor sa suso, at almoranas. Maliit na bahagi lang ng dahon na ibinababad sa tubig ang 
kailangang inumin pero hindi ito inihahatol para sa mga nagdadalantao” (sariling salin). (Ma. Mercedes G. 
Planta, Traditional Medicine in the Colonial Philippines, 16" to the 19" Century, Appendix I, 141.) 


Samantäla, sa History ofthe Visayan People, binanggit ni Alcina ang talampunay bilang halamang maaaring 
magdulot ng dementia. Isinasäma ito ng mga maybahay sa büyo at mam-in na nginangangà ng kanilâng mga 
bâna. Pagkangangà, nagiging mapahinuhod ang mga asawang laläki sa kanilâng mga asawang babae, at kapag 
nâsa bahay ay gagawin ang kahit anong iutos ng kaniläng mga asawang babae. Ayon kay Alcina, nawawalâ 
sa sariling bait ang mga asawang laläki anupa’t “hindi na sila makapagbigay ng tamang husga sa masama o 
makapagbigay tuon sa kanilang nakikita” (sariling salin). (Binanggit din kay Planta 2017, 13). 


$Sa taksonomiya ni Lynch, may dalawäng klase ng aswang: ang aswang na lakaw at aswang na layog. 
Gaya ng tinutukoy ng kaniläng mga katawagan, ang lakaw ay naglalakad samantälang ang layog naman ay 
aswang na lumilipad (Lynch 1963, 144-145). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 109 


° “He cannot help but gather them and count each seed...” 


10 “He completely becomes oblivious of himself or of any one. All the aswang can wish is to have 
every single seed picked up.” 


Sa ulat ni Jose Rigoroso (Oas, Albay, 31), binanggit na kailangan ng isang huhüli sa aswang na 
maghanda ng isang bôla ng sinulid na naïlagay sa ibabaw ng ulo ng sanggol na Jesus noong bisperas ng Pasko. 
Sa sandaling dalawin ng aswang ang maysakit, kailangang agapan ng huhüli ang pagtatagd sa silong kung 
saan siyä mapagkakamalang kapuwa aswang ng aswang. Makikiusap sa kaniya ang aswang na paunahin siyä 
sa paghimod sa dähak ng may tuberkulosis. Häbang abalä sa ganitong gawain ang aswang, kaïlangang libutin 
ng huhüli ang buong silong at talian ang bawat haligi ng dalä niyang sinulid. Hindîng-hindî makalalabas ang 
aswang sa bahaging iyon ng silong dahil sa sinulid na nakapalibot dito. 


Samantäla, sa ulat ni Benjamin Contreras (Buhi, Cam Sur, 38), taling ginamit ng pari sa misa ang 
kaïlangang ipanghuli sa aswang. Kaïlangang maigapos ang aswang sa haligi ng bahay gâmit ang taling ito dahil 
ito ang magpapahinà sa kaniyang kapangyarihan. Sa ulat ni Maximo Elopre (Bacagay, Finamboa, Bolongay, 
Calabanga, Cam Sur, 42), taling may basbas o taling ginamit ng pari o santo bilang pambigkis ang dapat na 
gamitin. Sa ulat ni Salvador Cajot (Calabanga, Cam Sur, 40), sa gawîng balakang dapat igapos ang aswang 
gâmit ang naturang tali. 


2 Sa artikulo ni Lynch (1963, 156-157), binanggit niya ang ulat ni Ramon Brillante tungkol sa paghüli sa 
aswang na layog bilang paghahalimbawa kung paano gumagäna ang sympathetic o imitative magic na konsepto 
ng antropologong si James Frazer. Gâmit ang tatlong pakd at kalan na binubuo ng tatlong tungkong baté, 
“Sa sandaling marinig ang pagkakak ng aswang, kailangang usalin ang Minatubod (‘Sumasampalataya”), at 
pagdating sa bahaging ‘Ipinako sa krus,’ kailangang itarak sa lupa ang tatlong inihandang pako. Kaïlangan 
itong gawin nang dalawa pang ulit. Sa pamamagitan nito, kahit gaano kalayo ang naging lipad ng aswang, 
babalik at babalik ito at hinding-hindi ito makakaalis sa pagkakadapo sa tungkong kalan dahil doon ito ipinako 
ng dasal” (sariling salin). 


[“The moment you hear the familiar “Kakak”! Kakak!” begin to recite the Minatubod (Apostles Creed). 
When you reach that part which says “ipinako sa krus”.…, pick up one of the stones and drive one of the 
nails into the ground. Go through the entire process twice more. You will then notice that the flying asuwang, 
regardless of how far he has flown from you, will turn back and perch himself on the three stove-like stones. For 
it was there that you naïled him in the prayer.”] 


Sa prinsipyo ng imitative magic, makikita ang laro sa kahulugan ng pakd at pagpakd bilang batayan 
ng mahika. Ang pakô, bukod sa literal na pakd, ay pakông ginamit kay Kristo, at kung gayon, maaaring 
representasyon ng mismong akto ng pagpakd nit6 sa krus, at sa aswang na ipinapako rin, hindi sa krus kundî 
sa mga tungkong bat6, at sa huli, ang pak bilang ang mismong aswang na ipinapakd sa iisang puwesto. Sa 
ganiténg pag-unawa, mauunawan ang gâmit ng karayom na itinanim sa lupà bilang pagpakè rin sa aswang sa 
lugar kung saan ito nais na mabitag. Sa ganit6, ang karayom bilang aswang na naitanim/naipak sa lupà. 


BKatulad ng gâmit ng karayom na nakatusok sa lupà sa ulat ni Ramon Brillante, narito pa rin ang idea ng 
pagpakd sa aswang sa iisang puwesto hanggang sumikat ang araw. Ang pagpakd nga lang sa pagkakataéng ito 
ay tumutukoy sa ipinapataw nitong imposibleng gawain bilang kaabalahan. 


4 May anim na kuwentong aswang na naitalâ sa buong pananaliksik ni Lynch at ng kaniyang mga 
fieldworker: mula kay Augusto Corpus (Camaligan, Cam Sur, 49-50), tungkol sa mag-asawang pinaghihinalaang 
mga aswang na lakaw; mula kay Constancio Pacis (Iriga, Cam Sur, 68), tungkol sa maybahay ng isang aswang 
at kung paano rin siyä naging aswang nang sunduin niya ang asawang laläki sa bukid; mula kay Vivencio Belga 
(Magarao, Cam Sur, 82-83), tungkol sa kung paano nagawang gamutin ng asawang laläki ang pagiging aswang 
ng kaniyang asawang babae. (Sinipi ni Lynch ang buong salaysay na ito bilang Appendix I sa kaniyang artikulo); 
Mula kay Engracio Padua (Nabua, Camarines Sur, 93-94), tungkol sa isang Mariano Relano na nagtangkang 
humüli sa asbo; mula kay Ermino Sarza (Nabua, Camarines Sur, 96) na tila baryasyon ng kuwento ni Engracio 
Padua tungkol muli sa tangkang paghüli sa asbo ng isang kinikilalang magiting na laläki; at panghuli, mula kay 


110 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Rosario Maghirang (Sangay, Cam Sur, 132-133) tungkol sa isang Aling Binay at kung paano ito nagbabago ng 
anyo para maging isang aswang. 


5 Sa kuwentong “Cinderella” ng magkapatid na Grimm, pinahirapan ng kaniyang madrasta si Cinderella 
sa pamamagitan ng pagpapapulot dito ng mga butil ng kadyos at lentil sa abuhan. Kawan ng sari-saring ibon 
bühat sa langit ang dudulog at tutülong sa kaniyang pulutin lahat ang mga ito para ilagay sa bandeha (Jacob 
at Wilhelm Grimm. The Complete Grimm Fairy Tales. Intro. Padraic Colum. New York: Pantheon Books, 
1994, 121-123). 


15#So Magboloto spread the jars of lunga on the sand, and at noon began to gather them up; but sunset 
had come before he had gathered more than five handfuls, so he sat down and began to cry like a little boy.” 


I7#So Magboloto told the king of the ants all his history, and the condition imposed by the grandmother 
before he could have his wife, and how impossible it was to fulfil it. 


‘Well, Magboloto, you shall be helped, ’ said the king of the ants. Then he blew his horn, and in a little 
while all his subjects came, and began picking up the grain and putting it into the jars. In a few moments all 
the grain was in the jars.” 


18 Problematiko ang ganitong paggamit sa Intsik sa bahaging ito ng korido kung isasaalang-alang ngang 
mpga langgam at dagâ ang gumanap sa ganitong silbi sa kuwento ni Magboloto. Narito ang representasyong 
nagdadalawäng-diwà sa pag-aglahi at pagsasahiwaga sa lahing sumailalim sa mahabäng kasaysayan ng 
alyenasyon. 


Magiging tanong ngayon kung bakit at paanong naging kapanalig ng isang cultural hero na gaya ng 
pusong ang peste. Marahil, ang peste bilang tülong na madalas na depiksiyon sa mga kuwentong-bayan ay 
bakas ng kolektibong pag-asam, di lang sa proteksiyon bühat sa salot, kundî sa mas aktibong pagkiling ng 
mga puwersa ng kalikâsan sa panig ng mga magsasakä. Isang pagbaligtad ng mga mapanirang puwersa tüngo 
sa masaganang âni. Subalit ang ganitong sapantaha ay mananatili munang sapantaha dahil sa kawalan ng 
anumang kaalaman sa paniniwala, ritwal, salaysay o kahit anumang kultural na tekstong makapagpapatibay sa 
ganitông haka. Sa ngayon, ang pag-aaral sa kultural na representasyon sa pulutong ay isang bukäs na larang na 
di pa gaanong nabibigyang-pansin. 


Para sa ganitong uri ng pag-aaral, tingnan ang diskusyon ni Eugene Thacker sa “After Life: Swarms, 
demons and the antinomies of immanence” tungkol sa demonisasyon ng pulutong bilang kultural na hulagway 
mula sa kanluraning konteksto (185-189). 


2“By day the asuwang shun the normal informal social gatherings held in the neighborhood, such as the 
women $ group at the river, come together for washing, bathing and exchanging small-talk, or the men $ usual 
gathering at some favorite store or barbershop. They seek solitude and are given a wide berth by all.” 


21 Aristoteles 1984: 1253a 7, 28-31. 


2 Sa aking panayam kay Prop. Tito Valiente (3 Setyembre 2018), ipinaliwanag niya ang Bikolanong 
konsepto ng “sugmat” bilang kondisyon ng isang uri ng sumpong (“A bad mood or ill feelings that recurs or 
happens during certain situations. Parang sinasapian, parang tinotopak.”). Kung gagamitin sa pag-unawa sa 
aswang, ang pagiging aswang, aniya, ay isang sumpong, isang kalasingan, isang uri ng pagkalason. Iniugnay 
niya ang konseptong ito sa fokloré ng Ticao tungkol sa mga aswang na sumasailalim sa tinatawag niléng 
“pasangop.” Kapag nakakaranas ng pasangop, ibinabaën ng aswang ang sariling ulo sa lupà o tumutuwad ito 
häâbang nakakalât ang buhok sa lupà. Sa karaniwang usapan, ginagamit nilä ang salitâng “masangop” na ibig 
sabihin ay sumpong, topak, o lukiskis. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 111 


Mga Sanggunian 


Alcina, FI. 2002. Historia de las Islas e Indios de Bisayas [History of the Bisayan 
People in the Philippine Islands: Evangelization and Culture at the Contact 
Period]. Isinalin, Inedit, at inanotasyon nina Cantius J. Kobak at Lucio 
Gutiérrez. Maynila: University of Santo Tomas Press. 


Aristoteles. 1984. The Complete Works of Aristotle. Inedit ni J. Barnes, Princeton. 
NJ: Princeton University Press. 


Bayliss, C. (ef al.). “The Project Gutenberg EBook of Philippine Folk-Tales.” http:/ 
livros01. Livrosgratis.com.br/gu011028.pdf 


Castro, J.V. (ef al. ed.). 1986. “Ibong Adarna.” Antolohiya ng mga Panitikang 
Asean: Mga Awit na Pilipino. Maynila: Nalandangan Inc. 


Eugeno, Damiana. 2002. Philippine Folk Literature: The Legends. Lungsod 
Quezon: University of the Philippines Press. 


Lynch, F., ed. 1963. An mga Aswang: À Bicol Belief (Bikol Area Source Collection: 
Religious Belief and Behavior Series, Vol. I). Naga City: Bicol Area Survey, 
Ateneo de Naga. 


. 2004. “An mga Aswang: À Bicol Belief”” Philippine Society and the 
Individual: Selected Essays of Francis Lynch. Lungsod Quezon: Ateneo de 
Manila University Press. 


. 1998. The Aswang Inquiry. Gilda Cordero-Fernando (muling nagsalaysay 
at ilustrador), GCF Books. 


Planta, M. 2017. Traditional Medicine in the Colonial Philippines, 16" to the 19" 
Century. Lungsod Quezon: University of the Philippines Press. 


Ramos, Maximo. 1990. The Aswang Complex in Philippine Folklore. Maynila: 
Phoenix Publication. 


Thacker, E. 2011. “After life: swarms, demons and the antimonies of immanence.” 


Theory Afier ‘Theory’. Inedit nina Jane Elliott at Derek Attridge. London at 
New York: Routledge. 


112 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


MULA EPIKO TUNGONG SUGILANON: KALIBÜGAN, 
SI NAGMALITONG YAWA, AT ANG PAG-AKDA NG 
BABAE SA POST-KOLONYAL NA PANAHON 


John E. Barrios 


ABSTRAK 


Si Nagmalitong Yawa, isang karakter mula sa epiko ng 
Panay na Hinilawod at Sugidanon, babae at maituturing 
na nâsa likuran, tabi, at harapän ng itinuturing na bayaning 
si Humadapnon, ay binäsa bilang isang kalibügan—may 
identidad na hindî ganap, pinaghald, at papalit-palit—at 
ginamit bilang talinghaga para ilapat sa pagbäsa ng teksto 
ng sugilanon (maikling kuwento). Ang kalibügan ay 
isang pagdulog na nagsusumikap na muling likhain ang 
prekolonyal na kapangyarihang kultural ng mga katutubo 
ng Filipinas. Sa ganitong konseptuwalisasyon maaaring 
basahin ang akda gâmit ang naisantabing pananaw na 
Babaylanismo, namasnag-aangatng posisyon atrelasyonng 
kababaïhan sa kalalakihan at higit siläng nagiging malayà at 
produktibong nilalang. Sinuri sa papel na ito ang dalawäng 
sugilanon—ang Sa Lawod ng Pangabuhi (Sa Dagat ng 
Buhay) ni Ismaelita-Floro-Luza, at Babae ni Ali Bedaño 
bilang mga akda ng post-kolonyal na panahon o pagkatapos 
ng panahon ng kolonisasyon. Lumabas na ang talinghaga 
ni Nagmalitong Yawa ay makikita pa rin sa post-kolonyal 
na babae sa kabilâ ng pagiging isteryotayp at konstrak ng 
patriyarkal na lipunang nag-ugat sa kanluraning kultura 
at nailantad ang natabunang Kkaalaman at kapangyarihan 
na nagbigay-halaga sa Kkakayahan ng Kkababaïhan 
bilang asawa, in4, at babae. Hindi tulüyang nawalâ ang 
representasyon ng babaylan at babaeng prekolonyal, bagkos 
ito ay natransporma at patüloy na nakikipagnegosasyon sa 
kontemporaneong identidad at espasyo ng post-kolonyal 
na panahon. Nagawa ito sa pamamagitan ng pag-akda ng 
mga gawain ng mga binukot ng epikong Panayanon at 
pagpapahalaga sa katawan at sa kaakibat nitong pisikal na 
pangangailangan, at sa pagpapalayà ng mismong katawan 
na ikinulong ng kolonyalismong Español. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 113 


Mga susing salitäâ: epiko, kalibugan, identidad, post- 
kolonyal na panahon, sugilanon (maikling kuwento), 
espasyo, pre-kolonyal 


Ayon sa pinakaunang Panayanong diksiyonaryo na ginawa ni Padre Alonso de 
Mentrida (1841) na Diccionario de la Lengua Bisaya, Hiligueina y Haraya, ang 
salitâng “kalibügan” ay tumutukoy sa isang “mestiso ng dalawang lahi” (mestizo 
de dos naciones); halimbawa, anak ng Español at ng Bisaya, ng Bisaya at ng 
Tagalog, o ng Bisaya at ng Tsino. Maaari din nitong tukuyin ang anak ng dâtu at 
ng timawà, ng timawà at ng alipin; ng magkaïibäng uri ng hayop tulad ng kalabaw 
at ng bâka, o kahit na ang supling ng domestikadong hayop at ng hayop-gubat. 
Nangangahulugan ito ng “pagkakahalô.” Nagbigay si Mentrida ng halimbawang 
pangungusap: “[L]inmilibôg ang dugo sang castilla sa bisaya.”” (Humalo ang dugo 
ng Español sa Bisaya.); at “[NJaga calibôg ang dugo nila nga duha.” (Nagkahald 
ang dugô niläng dalawa.) (235). Ginamit din ang salitâng “kalibügan” sa Maragtas 
para tukuyin ang pagkakahald ng lahi ng Ati at ng taga-Bornay, na tinawag na 
“doble ang ginikanan” (doble ang magulang) (Monteclaro, 1907, pp. 15, 55). 


Sa pagkakahalông ito, nakatha ang dalawa pang kahulugan ng “libég”—ang 
“pagtatakä” at “pagkalito.” Ginawang halimbawang pangungusap dito ni Mentrida 
ang hindî pagiging lubos na dâtu ng isang katutubo: “[L]ibôg ang pagca dato mo 
cay dili ca lubus nga dato.” (Nakapagdududa ang iyong pagkadätu dahil hindi ka 
lubos na dâtu.) (235). 


Naging tagapaglarawan ng estado ng pagkadätu ng isang tao ang salitâäng 
“libôg” sa halimbawang pangungusap ni Mentrida. Kayâ sa halimbawang binanggit, 
napagtatakhan at napagdududahan ang “pagkadätu” ng isang tao, na maaari siyäng 
“magmukhang dâtu” lämang at hindî talaga “totoong datu.” Sa mga halimbawang 
ito, ginamit ang mga salitâäng “pagkakahald,” “pagtatakä,” at “pagkalito” upang 
maiakda ang tekstong kalibügan. 


Ang kalibügan bilang konseptuwal na basehan sa pagbäsa sa tekstong 
“Nagmalitong Yawa” at sa akdang pampanitikan na sugilanon (maikling kuwento) 
ay naglalayong ilantad ang mga natabunang katauhan at katangian dahil sa epekto 
ng kolonisasyon. Ang kalibügan ay isang pagdulog na magsusumikap na muling 
likhain ang prekolonyal na kapangyarihang kultural ng mga taga-Kanlurang 
Bisayas sa partikular, at ng mamamayan ng Filipinas sa kabuoan. Sa ganiténg 
konseptuwalisasyon maaaring basahin ang akda gâmit ang naisantabing pananaw 
na Babaylanismo, na mas nag-aangat ng posisyon at relasyon ng kababaïhan sa 
kalalakfhan at higit silâng nagiging malayà at produktibong nilalang. 


114 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ang Kalibügan kay Nagmalitong Yawa 


Sa epikong Hinilawod, Kinalap at isinalin sa Ingles ni F. Landa Jocano 
(2011), ang pangunahing “bida” na si Humadapnon ay naglakbay sa karagatan 
para hanapin ang kaniyang mapapangasawang si Nagmalitong Yawa. Bago pa man 
tumulak ang kaniyang ginintuang barangay/biday (malaking bangkâ) ay binalaan 
na siyä ng mga magulang na iwasang mapadaan sa mahiwagang isla ng Tarangban. 
Binalewala niya ang payong ito ng mga magulang at intensiyonal pang hinarap ang 
mga naninirahang makapangyarihang mga binukot o itinagong babae na bukod sa 
angking ganda ay itinuturing pang tagapagdalä ng kultura at tradisyon ng grupo 
ng katutubo. Inimbitahan siyäng dumaan para magmamâ/magngangà at makipag- 
adudo (makipagtalik) sa mga binukot. Noong una’y tinanggihan niya ito ngunit 
nang makita niya ang pinakabata at pinakamagandang si Lubay Hanginon ay 
natukso siyäng bumabäâ sa barangay/biday. Makalipas ang ilang taéng pamamalagi 
sa Tarangban ay mulîng naaläla ni Humadapnon ang tunay na pakay ng kaniyang 
paglalakbay—ang paghahanap kay Nagmalitong Yawa. Nagpaälam siyä kay Lubay 
Hanginon at ib4 pang binukot ngunit nasaktan lâmang niya ang damdämin ng mga 
ito. Hindi niya nagawang makalabas ng kuweba at nakulong siya doon sa loob ng 
piténg taon. Humingi ng tülong ang kaniyang kapatid na si Dumalapdap sa lahat ng 
mga babaylan, malalakas na laläki at babae sa 1b4’t ibäng lugar ngunit lahat sil4”y 
nabigong buksan ang nakasaradong kuweba at mapalayà si Humadapnon. Ayon 
sa mga espiritu, tanging si Nagmalitong Yawa lâmang ang makapagpapalayà sa 
kaniya. Sa una ay tumanggi pa si Nagmalitong Yawa na tulüngan si Humadapnon. 
Naging rason niya na siyä ang hinahanap at hindî siyä ang naghahanap. Pinag-isipan 
pa niya kung ano ang gagawin. Sa huli, nakumbinsi rin siyä ng mga espiritung 
sina Taghuy at Duwindi. Pero naisip niya na kaïlangan niyang itago ang kaniyang 
tunay na katauhan. Kayâ ginawa niyang (mukhang) laläki ang kaniyang sarili at 
pinangalanan ang katauhang yaon na “Buyong Sunmasakay/ Buyong Makatunaw/ 
Makadura-dura.” 


Sa epiko, si Nagmalitong Yawa ay umaakd ng espasyong “wala-diri-wala- 
didto” (wala-rito-wala-roon). Ito ay dahil sa hirap na maïlugar ang kaniyang pagiging 
“pagitan” ng Ibabaw (Itaas) at Idalum (Ilalim) sa kosmolohikong konstruksiyon 
ng mga Panay-Bukidnon. Ayon nga kay Taghuy, si Nagmalitong Yawa ay nakatirâ 
sa “pagitan” ng Idalum at Ibabaw: 


Hindi siya taga-Idalum 

Hindi siya taga-Ibabaw 

Nakatira siya kung saan 

Nagsalikop ang dagat at langit (akin ang salin) (Jocano, 2011, p. 4) 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 115 


Dagdag pa, 


Pero sa malayong abot-tanaw 
Sa walang hangganang kalawakan (Ibid., 64) 


Binigyan ng palatandaan ang pagkiläla sa lugar na ito bilang lugar na 
pinagtagpuan ng langit at ng lupà. Sa malaydng abot-tanaw (horizon) matatagpuan 
ang tirähan ni Nagmalitong Yawa. Ngunit saan nga ba sa lawak na ito? Sa mga 
sumusunod na taludtod, binigyan ito ng partikular na direksiyon: 


Siya’y nakatira sa sinisikatan ng araw 
Sa lugar na nagsisimula ang bukangliwayway (Ibid., 9) 


O di kaya’y: 


Na nakatira sa sinisikatan ng araw 
Sa unahan ng malawak na kalawakan (Ibid., 64) 


Kinumpirma rin mismo ni Nagmalitong Yawa ang lokasyong ito nang 
binigyan niya ng instruksiyon si Taghoy kung ano ang isasagot sa mga magtatanong 
kung saan siyä nakatirä: 


Na ako”y hindi taga-Idalum 

Hindi rin taga-[babaw 

Pero nasa espasyo ng abot-tanaw 

Sa kinaroroonan ng mga ulap 

Silangan ng papaakyat na araw 

Saan ang lahat ay kumikintab. (Jocano 2011, 76) 


Ngunit sa kabilâ ng pagmamarka ng lugar bilang horizon, at pagtatakda 
bilang inaakyatan ng araw, hindî pa rin segurado si Humadapnon kung nasaan 
ang lugar, kayâ naguguluhan kahit siyä. Sa ganité, maaaring sabihing naïiakda ang 
pagiging kalibügan ng lunang inaakô ni Nagmalitong Yawa. Tanging ang pagbanggit 
ni Humadapnon lâmang na matatagpuan ang tirähan ni Nagmalitong Yawa “sa isa 
sa mga lugar sa gitna” (some place in the middle) ang seguradong teksto. 


116 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


“Na siya’y hindi Idadalmun 
Hindi rin Ibabawnon 

Pero sa isa sa mga lugar sa Gitna 
Doon siya nakatira; nagtataka ako 
Ako’y naguguluhan,” 

Sabi ni Humadapnon. (Ibid., 9) 


Mahirap na kilalanin ang eksaktong lokasyon ng tinitirhan ni Nagmalitong 
Yawa, kahit na makikiläla ito dahil “dito sumisikat ang araw,” at naroroon ito sa 
“pinagtakipan ng langit at lupa;” o walâ ito sa Ibabaw na mundo, at walâ rin sa 
Idalum na mundo, ngunit nâsa “Pagitan” lang. 


Higit na maïintindihan ang inaakdng espasyo ni Nagmalitong Yawa kung 
mapag-aalaman ang konsepto ng kosmos ng mga Sulodnon o Panay-Bukidnon. 
Ayon kay Magos (1992), naniniwala ang mga katutubong ito na mayroong patong- 
patong na mundo (/ayered universe) at ang mundo para sa kanilä ay may pito ka 
anib (pitong patong). Sa pinakaibabâ ang ranig-ranig o base ng mundo, walâng 
naninirahan dito. Susunod na pâtong ang tubig, na pinaninirahan ng mga espiritung 
pantubig. Ang pangatlong pâtong, ang idalum (ibabâ), na pinaninirahan ng mga 
espiritung panlupà, tulad ng mga tulayhang (kaluluwäng alimango), tibsukan 
(kaluluwäng baboy), at lolid (kaluluwäng âso o baboy). Ang pang-apat, ang 
lupa, na tinitirhan ng mga tao at mga espiritung kiläla sa mga pangalang tamawo 
(engkanto), kama-kama (duwende), muwa (bruha), burulakaw (bulalakaw), 
murokpok (lamanlupa), mangingilaw (kumakain ng tao), mantiw (mataas na 
espiritu), kapri (kapre), sigbin (sigbin), bawa (bakunawa), mulang, at aswang. 
Ang panlima, ang kahanginan (hangin), na teritoryo ng mga lumilipad na espiritu at 
mas kilalä sa mga tawag na bentohangin (kabäyong lumilipad) at hubot (malaking 
ibong may pakpak). Ang pang-anim, ang ibabaw (itaas). Dito, makikita ang mga 
kalag (espiritu) ng mga ninuno kasäma ang mga anghel at mga santo. Ang pampit 
at pinakahuling pâtong, ang langit (langit), na tirähan ng manlilikhâ ng mundo, ang 
Maka-ako (Nagmamay-ari) (51-53). 


Kung ibabase sa pito ka anib (pitong patong) na mundo ang lokasyon 
ng espasyo ni Nagmalitong Yawa—ang wala-sa-ibaba-wala-sa-itaas na espasyo 
niya—ang lupa at langit ang dalawäng mundong kakikitahan sa kaniya. Dahil isa 
siyäng tao, ang kalupaan lâmang ang mundo na kaniyang dapat akuin. Subalit ayon 
na rin sa teksto, kabahagi pa ng kaniyang ginagalawang espasyo ang langit. Ito 
marahil ang paliwanag kung bakit naging maïlap si Nagmalitong Yawa sa paningin 
ng kaniyang kapuwa-tao, partikular na sa naghahanap sa kaniyang si Humadapnon. 
Hindî maimamarka ang kaniyang inaakdng espasyo sa “pagitan” ng 1babâ at itaas 
dahil ang pagitan pa ng mundo ng lupà at langit ay ang pagitan ng ibabâ at itaas. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 117 


Kung gayon, maaaring sabihin na gumagalaw si Nagmalitong Yawa sa pagitan ng 
lupà at langit, at gayundin sa gitna ng 1babâ at itaas. Ang galaw niyang ito ang mag- 
aakda ng kaniyang espasyo bilang wala-diri-wala-didto, na siyä ngayong lilikhâ ng 
kaniyang pangkalibügang identidad. 


Mailalagay sa “gitna” ang identidad ni Nagmalitong Yawa dahil maaari 
itong pagdudahan at pagtakhan. Makikita ang pagkakalibügan ni Nagmalitong 
Yawa sa kaniyang pag-angkin ng isa pang katauhan—ang kay Buyung Sunmasakay/ 
Buyung Makatunaw/Makadura-dura—nang kaniyang iniligtas si Humadapnon sa 
Tarangban. Pansinin ang pagkakalarawan ng kaniyang transpormasyon: 


At inilagay niya ang mga kamay sa likuran 
Biglang nawala na parang karayom 
Naglaho ang babaeng katawan 

Nawala ang babaeng binukot 

Ngayon ang nakatayo sa harapan 

Tulad ng tumulong ulan 

Tulad ng mabilis na pag-ambon 

Isang magandang lalaki 

Isang kaaya-ayang mandirigma 

Na halos sa lahat ng katangian 

Kapareho lamang ni Humadapnon. (Jocano 2011, 76) 


Ang katauhang ito ang umakda ng libég: una, sa mga babaeng nakaamoy 
sa kaniya; at pangalawa, sa isang dâtu na kaniyang nakaharap. Nagawa ito ni 
Nagmalitong Yawa dahil isa siyäng babaylan. Gumaganap din ang babaylan, ayon 
kay Jocano (1968), bilang isang manughiwit (mangkukulam) na nakapag-uutos sa 
mga espiritu (sa epiko, kiniläla ang mga ito bilang si Taghuy/Duwindi), na gumawa 
ng mga bagay-bagay para sa kinikilälang kalaban (44). Sa käso ni Nagmalitong 
Yawa, dahil hindî niya gustong angkinin siya ni Humadapnon, sa gabi, nagpapalit 
siyä ng anyo bilang isang unan o di kayâ”y tubig, at sa umaga, bumabalik siyä sa 
dâting katauhan. 


Sa pagdating ng dilim 

At ng hatinggabi 

Umiyak siya (Humadapnon) nang umiyak 
Tumaghoy siya nang tumaghoy 

Ang kagalang-galang na puno 

Ang punong tagapayo 


118 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Dahil kahit sila’y magkalapit 

Kahit sila’y magkatabi 

Sa duyang pinapahingahan 

Paano niya magagawa ang gusto 
Kay Nagmalitong Yawa 

Na naging likido, naging tubig! (128) 


Masasabing isang “pangungutya” lâmang ang ginagawang pagpapalit ng 
anyo ni Nagmalitong Yawa. Ang “kutya” ay isang sauladong galaw. Determinado 
ito ng isang panapos na galaw o pagsasakatuparan ng layunin. Sa unang tingin 
lumalabas na kaiïlangang pagdudahan ang galaw o gawaing ito dahil nga hindi 
maituturing na natural. Hindi natural dahil umaapaw at walâng lohika. Tinitingnan 
ni Bakhtin (1981) ang ganitong gawain bilang isang pagbaliktad sa natural na orden 
ng mundo—mundo ng kasarian sa Käso ni Nagmalitong Yawa. Mahalagang tingnan 
ang ginawa o ginagawa ng mga tauhan dito sa kani-kaniläng mga katawan. Ayon 
sa kaniya: 


Ang eksaherasyong ito ay may positibo at mapagmalaking 
katangian…. Ang paglitaw ng mga ganitong imahen ay tumutumbok 
hindi sa nag-iisang katawan ng tao, ng pribado, ng egotistikong 
“taong kaïlangang mabuhay,” ngunit ng kolektibong sinaunang 
katawan ng lahat ng tao. (akin ang salin at empasis, 19) 


Sa gayon, mas nailalantad ang diskurso ng kasarian na nakapaloob sa epiko 
sa pamamagitan ng paglipat mula sa indibidwalisadong katauhan ni Nagmalitong 
Yawa tüngo sa isang mapanakop na konstrak ng kababaïhan. 


Nasa epikong Hinilawod ang paggamit ng pagbabaligtad at katatawanan. 
Bahagi ito ng isang organisadong komposisyon, na may layuning tumbahin 
ang herarkiya at itanghal ang kabaligtaran—si Nagmalitong Yawa, sa halip na 
dominahan ni Humadapnon, ay siyä pang naging makapangyarihan. 


Si Nagmalitong Yawa sa Sugilanon 


Ang babaeng konstrak ng kalibügan ang makikita sa katauhan ni Lorna 
sa kuwentong “Sa Lawod sang Pangabuhr” (Sa Karagatan ng Buhay) ni Ismaelita 
Floro-Luza (1970), na unang inilathala noong 27 Abril 1966 sa magasing Hiligaynon 
at ang kuwentong “Babae” (Babae) ni Ali Bedaño (1970) na lumabas sa parehong 
magasin noong 1970. Napili ang dalawäng maikling kuwentong ito dahil sa 
kapangahasang tumalakay ng usaping pangkababaïhan at maglantad ng pang-aapi 
sa kasariang isinantabi sa panahong maituturing na namamayani ang makalaläking 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 119 


pananaw sa panitikang Hiligaynon at sa gawaing pamproduksiyon, partikular ang 
publikasyon ng panitikan sa rehiyon. 


Sa unang kuwento, si Lorna ay asawa at in ng limang anak ni Dardo. Halos 
sampung taon na siläng nagsasäma ni Dardo. Si Dardo ang nagtatrabaho at naïiwan 
lâmang si Lorna sa bahay para mag-alaga ng kaniläng mga anak sa kabilâ ng kaniyang 
pagtatapos ng kursong pagtuturd at pagiging matalino. Nagsimula lâmang ang 
problema sa kaniläng pamilya nang hindî na nakasasapat ang ineentregang suweldo 
ni Dardo. Sa tuwing mag-aabôt ng sobreng naglalamän ng a-kinseng suweldo si 
Dardo ay binibilang ito ni Lorna at sinasabi sa kaniyang bäâna na kulang para sa 
kaniläng badyet. Ang pag-uulit-ulit ng gawaing ito ni Lorna ay humantong na sa 
pagbäsa dito ni Dardo bilang pagbubunganga. Hanggang sa umäbot sa kasukdulan 
ang “bunganga” ni Lorna at nasampal siyä ni Dardo. Dahil dito ay nagkaroon ng 
“katahimikan” sa kaniläng dalawa. Hindî na mulîng binungangaan ni Lorna ang 
asawa. Sa halip na pagtuonan ang suweldo ni Dardo ay napagpasiyahan ni Lorna na 
magturd at kumita rin para sa kaniläng pamilya. Ang dâting kinukulang na kita ng 
pamilya ay sumobra na ngayon. Natugunan nilâ ang pangangailangan ng kanilang 
mga anak at nakabili pa sil ng mga gâmit sa bahay. Subalit ang pagkakaroon 
ng trabaho at kita ni Lorna ay lubhang nakaapekto sa pananaw at damdämin ni 
Dardo bilang padre-de-pamilya na siyäng itinuturing na dapat may hawak ng 
responsabilidad sa pagbuhay ng pamilya. Sa huli, kinompronta niya si Lorna at 
naläman niya na kahit si Lorna man ay mayroon ding pinagsisihan—ang kaniyang 
pagbubunganga. Magtatapos ang kuwento sa pagkaunawa ni Dardo na may rason 
din palä ang asawa at kailangan niyang baguhin ang kaniyang pananaw sa pagiging 
bâna kay Lorna at padre-de-pamilya. 


Mula sa pagkakasampal kay Lorna ng bânang si Dardo dahil sa walâng 
tigil nitong pagrereklamo sa ibinibigay na kulang na sustento sa pamilya tuwing 
suweldo, natutuhan niyang “manahimik” at magtrabaho para sa sarili at sa pamilya. 
Ang pananahimik at pagtatrabaho ng isang babae ay maituturing na pagtuklas ng 
kaniyang sariling potensiyal. Isa itong pagkiläla, isang pagbabalik sa katauhan. 
Binalikan lâmang ni Lorna ang nailibing na katauhan ng kababaïhan sa katauhan ni 
Nagmalitong Yawa. Ito ang katauhang posibleng umangkin ng parehong babae at 
lalâki—ang Buyung Sunsumakay/Buyung Makatunaw/Buyung Makadura-dura— 
na kinonstrak ni Nagmalitong Yawa para tulüngan ang nakulong sa kuweba ng 
mga binukot na si Humadapnon. Ito ang katauhan ng babaylan, ang katauhang may 
kapangyarihang makipag-usap sa mga espiritu. Artikulado ito sa binitawang salitâ 
ni Lorna (“Nalipat ako sa akon tinun-an.”) para bigyan ng katapusan (closure) ang 
namamagitang hindî pagkakaintindihan nilà ni Dardo: 


Nakabugtaw lamang ako sa kamatuoran nga indi ko dapat buhaton 
ang pamatasan nga ato (pagiging bungangera) sa imo sang dapatan 


120 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


mo ako sing kamot. Nakamaradmad ako sa kamatuoran nga indi ko 
makuha ang mga problema naton sa pangabuhi paagi sa baba. Nalipat 
ako sa akon tinun-an, Dardo. Kag sugod sadto ginpangako Ko na sa 
akon kaugalingon ang pagbag-o. 


(Nagising lamang ako sa katotohanang indi dapat ganoon ang naging asal 
ko sa imo sang mapagbuhatan mo ako sang kamay. Indi pala malulutas 
ang problema sa paggamit ng bibig lamang. Nalimutan ko ang aking 
pinag-aralan, Dardo. At mula noon ipinangako ko na sa aking sarili na 
magbago.) (Villareal, 1994, pp. 243, 255; akin ang italisado) 


Nagbunga ang pagiging “malayà” ni Lorna ng magandang resulta sa 
kaniläng pamumuhay subalit hindî naman ito naging maganda sa laläki dahil 
nakaramdam ang kaniyang bâna ng pagkawala ng kahulugan ng pagiging laläk1/ 
amä. Kasabay nitô, ang pagkawalâ rin ng kaniyang kapangyarihan. Ang “boses 
ng laläki” sa pamamahay ay hindî na naging dominante. Ito ay unti-unti nang 
natatabunan ng ngayo’y makapangyarihang babae, sa politikal at ekonomikong 
larang, ang tinutukoy na “kapinasah1” (kakaïbä): mas malaki ang kita ni Lorna kaysa 
kay Dardo, mas maraming nabibiling pangangailangan, at siya ang nagdedesisyon 
para sa kanilang mga anak. 


[Ang tanan nga ato (ginhawa sa buhay sa material na bagay), ang 
tanan nga kapinasahi, may kon ano nga kasakit nga nadulot sa 
pagkatao ni Dardo. Nabatyagan niya nga may daku nga kakulangan. 
Kag ang kakulangan nga ina amo ang ginapilit niya nga laghapon 
sa tanan nga adlaw. Masaw-a batunon ang kamatuoran... Nga 
siya ang sandigan sa ila paglangoy sa kabuhi. Ginakapyutan sang 
iya mga mahal sa kabuhi. Kag sa pamatyag ni Dardo, padayon nga 
nagakadula ang iya kapuslanan bilang amay.... Subong bala nga 
daw ginapabatyag sa iya ni Lorna nga bisan indi na sia magpangita, 
masarangan sini nga padalaganon sing tayuyon ang ila pangabuhi. 
Ano na lamang abi ang iya pulos bilang amay? Ano? 


(Subalit ang lahat na mga pangyayaring iyon [ginhawa sa buhay 
sa material na bagay], ang lahat na kakaiba, ay nagdulot ng kung 
anong kirot sa pagkatao ni Dardo. Nakaramdam siya ng malaking 
kakulangan. Parang may hinahanap siya sa bawat araw. Mahirap 
tanggapin ang katotohanan.... Na siya ang tagaalalay sa kanilang 
paglalangoy sa buhay. Kinakapitan ng kaniyang mga minamahal. 
Sa pakiramdam ni Dardo, habang lumilipas ang mga araw patuloy 
ring nawawala ang kaniyang kabuluhan bilang ama... Parang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 121 


ipinahihiwatig ni Lorna na kahit hindi na siya maghanapbuhay, 
kaya nitong mapatakbo ang kanilang pamumuhay. Ano na lang 
ang kaniyang kabuluhan bilang ama? Ano?) (241, 254; akin ang 
italisado) 


Ang “pananahimik” at pagiging “kakaib4” ni Lorna ay representasyon din 
ng kaniyang rebelyon sa ipinataw na katauhan at kagawian sa kaniyang pagiging 
babae. Ang pagtitimpi niya para i-delay ang panahon na mabigyang-kahulugan ang 
sarili ay parehong pagmamarka sa sarili upang maging kalibügan. Kumawala na 
si Lorna sa pagiging tradisyonal na babae na “hindî marunong magsalità” bagkos 
naging artikulasyon ng kaniyang pagiging kalibügan ang pagtatrabaho bilang guro 
at pag-aalaga ng kaniyang mga anak. (Matalino at may pinag-aralan rin naman 
siyä kahit na medyo, sa pananaw ng laläki, kulang sa pisikal na kagandahan.) Sa 
ganitong konstruksiyon ng pagkatao, si Lorna ay naging parehong tatay at nanay 
sa kaniyang pamamahay, katulad ni Nagmalitong Yawa na mayroong katauhang 
babae at laläki. Walâ na ang distinksiyon ng kaniyang kasarian na markado ng 
pagiging babae lang. Ang pagiging kalibügan ang kahulugang namuo sa kaniyang 
katauhan. 


Taéng 1970 naman nang malathala sa parehong magasin ang kuwentong 
“Babae” ni Ali F. Bedano (1970). Ito ay isang kuwento na sumubok na isadiskurso 
ang kasarian ng babae sa katauhan ni Agnes. Si Agnes, ang bida rito, ay tâong 
itinakwil, patunay ang kaniyang pagtirä sa layläyan ng bayan. Ito ay dahil sa 
pagkakaroon niya ng anak sa magkakaïbäng amä. Ang unang laläki ay nawalâ na 
lâmang na parang bulâ pagkatapos mamaalam para mangisda. Naïwan sa kaniyang 
responsabilidad ang kaniläng tatlong taông gulang na anak. Pangalawa, ang pulis 
na nakiläla niya sa isang bayle na inanakan lâmang siyä at iniwan. Magiging 
pangatlo na säna ang estrangherong napadpad sa kaniyang dampa kung hindî siyä 
tinanggihan nité. 


Ipinapakita, sa unang bâsa, na mahinà ang babae rito. Ang kahinaang ito ay 
nakaugat sa kaniyang pisikal at emosyonal na konstruksiyon. Bukod sa kaniyang 
pagiging mahirap ay larawan pa siyä ng kakulangan sa pangangalaga sa katawan. 
Ito ang naging basehan ng pangatlong laläki para tumbahin ang “nakagawiang” 
gawain ni Agnes. [pinamukha niya kay Agnes ang aspektong moral na hinugot sa 
pananaw ng patriyarkal na lipunan na dapat maging lunsaran ng isang magandang 
bühay. May manipestasyon ito sa pagtatapos ng kuwento. 


Sang ulihi, inanay nga hinukas sang lalaki ang mga butkon ni Agnes 
sa iya liog. Pinalayo ang babae sa iya, inanay. “Ang lapsag mo,” 
patalupangod sang lalaki sa manubu nga tingog. Ginkrosemano ni 
Agnes ang iya mga butkon agod matabunan ang hublas nga lawas. 


122 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Karon nagabatyag na sia sing kahuya. “Ang lapsag mo,” sulit sang 
lalaki. 


… Tumindog ang lalaki kag tinultol ang madulom nga dalanon sa 
kagab-ihon. 


(Sa bandang huli, dahan-dahang inalis ng lalaki ang mga kamay ni 
Agnes sa kaniyang leeg. Dahan-dahang inilayo ang babae sa kaniya. 
“Ang sanggol mo,” paalala ng lalaki sa mababang boses. Napakuros 
ang dalawang kamay ni Agnes para takpan ang kaniyang hubad na 
katawan. Ngayo’y naramdaman niya ang hiya. “Ang sanggol mo,” 
ulit ng lalaki. ...Tumayo ang lalaki at tinunton ang madilim na daan 
ng gabi. (Bedaño 25-26, akin ang salin) 


Sa peministang bâsa ni Rosario Lucero (1991), ang kuwento ay naaayon 
sa pananaw 0 lente ng laläki. Naging subject at object ng patriyarkal na titig ang 
babae rito. Naging (moral) kaligtasan pa nga ng babae ang pagtanggei ng laläki sa 
kaniyang inaalok na katawan at (libreng) pakikipagtalik. Tinira ang konsensiya ng 
babae rito sa pagturo ng laläki sa natutulog at may lagnat na sanggol sa sahig. 


[Mlahinang babae si Agnes; higit na mababa ang uri kaysa 
lalaki sa lahat ng bagay, ngunit dapat kaawaan dahil biktima siya ng 
Buhay.… 


Bukod pa rito, iginigiit pa ang pagkamababang uri ng babae 
sa pamamagitan ng paghahambing ng mga suliraning nakaaabala 
sa babae’t lalaki. Umiikot sa mga bagay na makadamdamin ang 
mga suliranin ni Agnes, samantalang paroo’t parito ang mga lalaki 
sa pagtupad ng kani-kanilang Importanteng Misyon. Halimbawa, 
mangingisda ang asawa ni Agnes. [sang araw, naglayag ito at di na 
nakabalik. Ang pulis nama”y napasasiyudad, marahil dahil sa isang 
takdang gawain samantalang apat na buwang buntis si Agnes. Ang 
ikatlong lalaki, ang estranghero, ay may binabalak na transaksiyon 
sa isang maylupa. Nasa gitna nitong tatlong lalaki si Agnes, na 
wala na yatang ginawa kundi dumungaw sa bintana at maghintay 
sa susunod na lalaking maliligaw sa kaniyang buhay. (Lucero 1991, 
XXXII—XXXI11) 


Laläki ang may kasalanan sa sinapit ni Agnes. Ang mga laläki ni Agnes ay 
may “makabuluhan” ding pinagkakaabalahan, na sa sülat ni Lucero, sa malaking 
unang letra, ay may mga “Importanteng Misyon.” Inakd na ng kalalakihan ang 
responsabilidad sa pagpapatakbo ng “Buhay.” Ang mga babae ay naïwan lâmang sa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 123 


layläyan ng kabahayan. Domestikado at walâng muwang sa mundo. Kayâ nga’t hindi 
rin makapagsalitâ at makapagtanong kung bakit silä gnaganoon o ginaganité. 


Kung babalikan natin ang epikong Hinilawod, may bahagi roon na 
nagsasalaysay ng naratibo ng mga binukot, mga babaeng makapangyarihan na 
nakatirä sa mahiwagang isla ng Tarangban. Nang dumaan maläpit sa isla ang 
ginintuang barangay/biday ni Humadapnon, inimbitahan siyä ng mga binukot 
na dumaan muna para magmamâ o magngangà, at pagkatapos ay magpakasawa 
sa kanilä sa pag-adudo (pakikipagtalik). Sa pananaw ni Humadapnon, ang mga 
binukot ay kaniyang mga surupalon (puwedeng makipagbiruan o makipaglaro). 
Sa epiko, gayundin sa sinaunang praktis ng mga Panayanon, mahalagang elemento 
ang ngangà o mamâ sa sosyal at seksuwal na transaksiyon. Sa epiko ay itinuring 
pa nga itong banal na pagkain. Nagiging patas lâmang ang posisyon ng babae at 
laläki sa ritwal ng pagngangà/pagmamäâ. Sa katunayan ang salitâng “surupalon” na 
siyäng turing ni Humadapnon sa mga babae ay hindî nangangahulugan ng pagiging 
“laruan lang.” Paano magiging laruan ang isang babae na siyä pa ngang may gustong 
makipag-adudo o makipagtalik sa laläki? Di ba’t ang mga talâ ng mga Español din 
mismo ang nagsasabing bukäâs ang mga babaeng Panayano sa pakikipagtalik sa 
ibàâ”’t ibäng laläki, at gayundin ang mga laläki sa 1b4”’t ibäng babae? Ang pananaw 
ng mga katutubo sa katawan bago dumating ang mga Español ay hindî pa banal. 
Hindi ito chalice ng Diyos na nabinyagan at nadaluyan ng binendisyonang tubig 
para maging malinis. Walâng konsepto ng malinis/di-malinis na katawan ang mga 
katutubo. Marahil ang katawan para sa kanilä ay katawan lämang, binubuo ng 
buto’t lamän. Hindfî sagrado. Sa katunayan, maaaring paglaruan. 


Basahin halimbawa ang sulat ni Antonio Morga: 


Ang mga katutubo ng mga Isla ng mga may tâong may tatu o 
kilala sa tawag na Bisayas ay malibog at mabisyo, at dinadala sila 
ng kanilang bugso ng damdamin sa pag-iimbento ng mga hindi 
kaaya-ayang gawain para sa mga lalaki at babaeng gustong maging 
malapit sa isa’t isa. May nakuha silang masamang gawi mula sa 
kanilang kabataan, iyon ay ang paglalagay ng mga lalaki ng pasukan 
o butas sa kanilang ari, malapit sa ulo ng titi, na kinakabitan ng 
isang mukhang ulo ng ahas na metal o batong garing na ipinasok 
sa butas ng ari gamit ang isang uri ng metal at isinara para hindi ito 
matanggal. (akin ang salin) 


([T]he natives of the Islands of the tattoed people or Visayas are 


driven to vicious practices and sensuality, and their instincts have 
led them to invent sordid ways for men and women to get together 


124 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


intimately. They have acquired a bad habit from youth, the boys 
making an incision or hole in their private organ, close to its head, 
and attaching to it a sort of snake-head metal or ivory, which is 
secured to the hole made in the organ, by means of a device of the 
same substance to keep it in place.) (sipi sa Tolentino 2007, 178) 


Pero hindî läâmang inimbento ang bolitas para sa kaligayahan ng laläki. Ayon 
kay William Henry Scott, parehong babae at laläki ang nakikinabang dito: “Ang mga 
ito ay nangangailangan ng maingat na pagpasok sa ari ng babae at hindi maaaring 
bunutin hangga’t hindi pa lubos na nakapagpahinga ang ari ng babae” ([I]n use, 
these ornaments required manipulation by the woman herself to insert, and could 
not be withdrawn until the female organ was completely relaxed) (sipi sa Tolentino 
2001, 178). Naging parehong espasyo ito para tunguhin ang isang kasiyahan (at 
kasakitan din) na walâng pagbabawal, malayd sa titig ng awtoridad na Español at 
mas pinalapit sa talinghaga ng kalibügan at ni Nagmalitong Yawa. Mababäsa sa 
ugnayan ng dalawäng katawan (babae at laläki), mediated o pinamamagitanan ng 
teknolohiya ng bolitas, ang ambigwidad ng kasarian, ng kapangyarihan ng babae 
at laläki. Dagdag ni Tolentino, ito ang “tulay sa pagitan ng kalikasan at kultura, 
pasakit at alindog, tao at hayop, pakiramdam at instinkto, produksiyon ng kasiyahan 
at reproduksiyon ng pamilya, at iba pa. Ang objek ay integral na pagsanib nitong 
mga oposisyon, paglikha ng liminal na erya ng karanasan” (Ibid., 178). 


Ganito ang kahulugan ng paghuhubad ni Agnes ng damit para imbitahang 
makipagtalik ang estranghero. “Surupalon” o laro lâmang ng mga katawan ang 
maaaring maging kahulugan ng pagtatalik. Labas na rito ang mga konsepto 
tulad ng “pag-ibig,” “tiwala” (na siyäng hinihingi ng kasal), at “responsabilidad” 
(pagkakaroon ng pamilya) dahil ang mga ito ay konstruksiyon lämang ng 
Kristiyanismo na isinatitik ng “banal na kasulatan” at ipinatupad ng teknolohiya ng 
simbahan. Sa kolektibong kamalayan, ang ginagawa ni Agnes ay alingawngaw pa 
rin ng mga nakagawian ng binukot, ng mga katulad ni Nagmalitong Yawa. 


Maaaläla rin na sa sugidanong Hinilawod, nang dumating si Buyong 
Sunsumakay/Nagmalitong Yawa, kahit na may pagdududa ang kababaïhan sa 
kaniyang katauhan, inimbita pa rin nilâ siyäng magmamâ/magngangà. Lamang, 
tinanggihan ni Buyong Sunmasakay/Nagmalitong Yawa ang imbitasyon dahil 
mayroong ibäng dahilan ang pagpunta niya sa lugar nina Humadapnon. 


Sa mapanghusgang titig ng laläki at patriyarkal na lipunan, ng puweblo 
at simbahan, sa kasaysayang kolonyal, hinusgahan ang ginawa ni Agnes na mali 
at imoral. Maliit na pagtatakä kung bakit pa kaïlangang ilagay ng may-akda ang 
bahay na dampa sa labas ng bayan. Sa labas ng bayan lang naman maaaring 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 125 


mamuhay ang babaeng kalibügan ayon sa kolonyal na kalakaran. Sa labas ng bayan 
lang nagkakaroon ng potensiyal na pagbaligtad ang namamayaning kalakaran at 
naluluto ang pakikipaglaban. 


Kongklusyon 


Ang kalibügan bilang balangkas sa pagbäsa ng kasarian ng isang 
pangunahing tauhan sa epiko, si Nagmalitong Yawa, at pagbuo ng pampanitikang 
talinghaga (literary trope) na gagamitin sa pagbäsa ng sugilanon (maikling 
kuwento) ay halimbawa ng isang pagtatangkang maiïlantad ang natabunang 
kaalaman at kapangyarihang maaaring magbigay-halaga sa kakayahan ng 
kababaïhan bilang asawa, inà, at babae. Bilang kasariang hindî nakakahon sa isang 
katangian at kakayahan, napalitaw ng pagbäsa ang nakatagong lakas ni Lorna sa 
“Sa Lawod sang Pangabuhi” sa pamamagitan ng pagbaklas ng mga istereyotayp 
at konstruksiyong identidad ng isang patriyarkal na lipunan na nirerepresenta ng 
kaniyang bânang si Dardo. Sa ganitong pagbabalikwas ay muling lumantad ang 
katauhan ni Nagmalitong Yawa—ang kaniyang pagiging si Buyung Sunsumakay/ 
Buyung Makatunaw/Buyung Makadura-dura—na may kapangyarihang angkinin 
ang parehong pagkababae at pagkalaläki, ang maging parehong nanay at tatay ng 
babae sa isang pamilya. Gayundin si Agnes sa “Babae.” Sa kabilâ ng pagiging nâsa 
layläyan, api, at walâng-kapangyarihan ay naïakda pa rin ang gawain ng mga binukot 
ng epikong Panayanon at nabigyang-pagpapahalaga ang katawan at ang kaakibat 
nitong pisikal na pangangaïlangan. Hindi sapat na basahin lâmang ang kuwento 
ni Agnes bilang isang moral na predikamento ayon sa naitakdang pamantayan 
ng patriyarkal na lipunan. May puwang din para sisihin ang mga laläki dahil sa 
pagkakatuon nilâ sa kani-kaniläng “misyon” at pansariling kapakanan. Ngunit higit 
sa lahat, maaaring basahin si Agnes bilang artikulasyon ng nawawalâng lunan ng 
kapangyarihan—ang mismong katawan—na ikinulong ng kolonyalismong Español 
sa pamamagitan ng kautusan ng simbahan. Kayâ kahit sa kabilâ ng kahirapan at 
kaapihan maiaakda pa rin ni Agnes ang kapangyarihan ni Nagmalitong Yawa at ng 
mga binukot ng Tarangban. 


Mga Sanggunian 


Bakhtin, Mikhaïl. 1981. The Dialogic Imagination: Four Essays. Holquist, Michael 
(ed). Austin: University of Texas Press. 


Bedano, Ali. 1970. “Babae,” Bahandi-i, Juanito Marcella (ed.). Manila: Lyceum 
Press, Inc. 


Floro-Luza, Ismaelita. 1970. “Sa Lawod sang Pangabuhi”, Bahandi-i, Juanito 
Marcella (ed.). Manila: Lyceum Press, Inc. 


126 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Jocano, F. Landa. 2011. Hinilawod. Quezon City: Punlad Research House, Inc. 


—. 1968. Sulod Society: À Study in the Kinship System and Social Organization of 
a Mountain People of Central Panay. Quezon City: UP Press. 


Lucero, Rosario. 1991. Sugilanon. Manila: De La Salle University Press. 
Magos, Alicia P. 1992. The Enduring Ma-aram Tradition: An Ethnography of a 
Kinaray-a Village in Antique. Quezon City: New Day Publishers. 


Mentrida, Fr. Alonso De. 1841. Diccionario de la lengua Bisaya, Hiligueina Y 
Haraya. Manila: Felix Dayot Press. 


Monteclaro, Pedro A. 1907. Maragtas kon (Historia) sg Pulo nga Panay kutub sg 
iya una nga Pumuluyo Tubtub sg Pag-abut sang mgha taga Borneo nga 
amo ang Ginhalinan sg mga Bisaya, kag sg Pagabut sg mga Katsila. Yoilo: 
EI Tiempo. 


Tolentino, Rolando. 2007. Sipat Kultura: Tungo sa Mapagpalayang Pagbabasa, 
Pag-aaral at Pagtuturo ng Panitikan. Quezon City: Ateneo de Manila 


University Press. 


Villareal, Corazon D. 1994. Translating the Sugilanon: Re-framing the Sign. 
Quezon City: University of the Phililppines Press. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 127 


LA INDIA ELEGANTE Y EL NEGRITO AMANTE: 
PAGDALUMAT NG PAGKATAO GAMIT ANG 
TAMBALANG LAPIT 


Nenita Pambid Domingo 


ABTSRAK 


Makabuluhan sa pagbubuo ng bayan ang pagkilala sa sariling 
kakanyahan at kasaysayan. Sa La India Elegante, sinuri ang 
pagkatao ng tagabayan at ng tagabundok. Dinalumat ang pagkataong 
Filipino sa pamamagitan ng konsepto ni Zeus Salazar ng ginhawa 
at kaluluwa na nagbibigay kabuoan sa isang tao, at ng Tambalang 
Lapit ni Prospero Covar. Sa Tambalang Lapit, may apat na aspekto 
ang katauhang Pilipino: kaluluwa, budhi, katawang panlabas, at 
katawang panloob. Ang mga bahagi ng katawan tulad ng ulo/utak, 
dibdib/puso, tiyan/sikmura ay pinagtutuonan ng mga talinghaga 
na nagbabadya ng iba’t ibang kapahayagan ng pagkatao. Sinuyod 
ang akda upang makuha ang mga salitâng tumutukoy sa iba’t ibang 
bahagi ng katawan na pinagtutuonan ng mga talinghagang kaugnay 
ng kaluluwa, budhi, loob, at labas na mapaghahanguan ng dalumat 
ng pagkatao. Pagkatapos ay sinuri ang mga tipo ng tauhan na nilikha 
ni Balagtas. Kinatas din ang kanilang pagkatao mula sa sinasabi 
ng tauhan tungkol sa kaniyang sarili; sa sinasabi ng ibang tauhan 
tungkol sa kaniya; at mula sa kilos at pakikisalimuha ng bawat 
tauhan sa isa’t isa. Mula sa iba”t ibang kapahayagan ng pagkatao ni 
Toming, napag-alamang pag-ibig ang buod ng kaniyang pagkatao 
na nagpapalakas ng kaniyang kaluluwa at nagdudulot ng ginhawa. 
Magkaiba ang pagkatao ng tagabundok (Toming) sa pagkatao 
ng tagabayan (Menangue at Uban). Si Menangue ay oportunista, 
praktikal, tuso, at nagpapahalaga sa mga materyal na bagay at 
panlabas na kaanyuan; si Toming ay may delikadesa, may hiya, at 
may paninindigan. Sa sayneteng ito, mababanaag ang subersibong 
mensahe sa kaayusang kolonyal sa ilalim ng mga Español sa isang 
anyong katatawanan. 


Mga susing salitä: Balagtas, pagkataong Filipino, Tambalang-Lapit 


128 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


4, 


By 
CU Andrews Ah? 8 Girmndier Hi Eh Maures y icaudier Moi, 


arms à 


te | 


INDIA ÉLÉGANTE. . 


Biblioteca Nacional de España 


Larawan 1. Litografia ni Baltasar Giraudier (1859) sa kagandahang-loob ng Biblioteca Nacional de España 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 129 


Panimula 


Ang pag-aaral na ito ay paghango ng pagkataong Tagalog/Filipino mula 
sa akda ni Francisco “Balagtas” Baltazar (1788-1862) na La India Elegante y el 
Negrito Amante (circa 1860). Ang pamamaraan ay ang pagkalap ng mga katawagang 
ginagamit sa pagturing ng mga bahagi ng katawan ng tao at ng uri ng pagkataong 
iniluluwal ng mga ito batay sa mga bahagi ng katawan na itinakda ng Tambalang 
Lapit (1988) ni Prospero R. Covar at ng “pantayong pananaw” ni Zeus A. Salazar. 


Ang pag-aaral ay nakatuon sa pagkataong Tagalog/Filipino bagaman 
Tagalog ang tiyak na batis ng pananaliksik. Ito ay dahil sa ang Tagalog ay isang 
uni ng Filipino at ang Tambalang Lapit ay isang dulog sa pagkataong Filipino na 
maaaring gamitin sa ib4’t ibäng etnikong grupo na bumubuo sa bayang Filipino. 
Sakop ng pagkataong Filipino ang ib4’t ibäng grupong etniko na bumubuo ng 
mamamayan ng bansang Filipinas at ang Tagalog ay isa lâmang dito. Ang wika ng 
mga Tagalog ay tinatawag ding “Tagalog.” 


Ang pananaliksik ay nahahati sa sumusunod na mga bahagi: Ang Akda at 
May-akda at ang Kaniyang Panahon; Ang Saklaw, Lapit at Pamamaraan ng Pag- 
aaral; Pagsusuri ng Teksto ng La India Elegante y el Negrito Amante; at Pagbubuod. 


Ang Akda at May-Akda at ang Kaniyang Panahon 


Sa tatlong buong akda na sumakamay natin sa kasalukuyan (2018) na 
nakaimprenta, ang La India Elegante ang pinakamaikli sa lahat subalit natatangi sa 
anyo nitong saynete at sa nilalamän. Natatang:i ito sa lahat ng kaniyang akda kasäma 
na ang pinakabantog na Florante at Laura at ng mga sinasabing komedya o dulang 
kaniyang naisulat sapagkat ang mga tauhan ay pawang mga katutubo sa sarili nitong 
lugar na pinaninirahan—ang Bataan. Hindi mga hari, reyna, duke, prinsesa, sultan 
at ibä pang maharlika ang mga tauhan; hindî rin malaydng banyagang lugar o likhâ 
lâmang ng imahinasyon ang tagpuan. Ang pangunahing tauhan ng sayneteng ito ay 
isang Ita na magpahanggang ngayon ay nâsa laylayan pa rin ng lipunang Filipino. 
Sa pag-aaral na ito, hindî maihihiwalay ang tâong umakda at ang konteksto ng 
kaniyang lipunan. 


Sa pagtatapos ng ikalabingwalong siglo, nagkaroon ng direktang ugnayan 
ang Filipinas at España mulang 1765 hanggang 1783. Sa pamamahala ni Gobernador 
Jose de Basco y Vargas, naitatag ang Sociedad Economica de Amigos del Pais 
noong 1781 at ang Real Compañia de Filipinas noong 1785 na ipinagpapalagay na 
pinakamakabuluhang hakbang ng España sa paglinang ng likâs-yaman ng Filipinas 
(Benitez 1969, 189). Sa ikalabinsiyam na siglo nabukäs ang Filipinas sa ibäng mga 
banyaga at sa daigdig. Bago nit6 ay pawang mga Español lâmang ang may tuwirang 
pakikisangkot sa bühay sa Filipinas sa larangan ng kalakalan. 


130 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Sa pagtatapos ng Kalakalang Galyon noong 1815, natuon ang pansin ng 
mga mestizo at Español sa komersiyal na paglinang ng lupà. Sa gayon, nalinäng 
ang likâs-yaman ng Filipinas sa pagpipinansiya ng mga negosyanteng banyaga na 
nagpaluwal ng makinarya, kapital, at naghanap ng mamimili ng mga produkto mula 
sa minahän, gubat, at ibâ pang produktong agrikultural ng Filipinas. Noong 1842, 
mayroong 39 na mga kompanyang Español na nagnenegosyo at nagluluwas ng mga 
produkto sa ibäyong-dagat at mga isang dosenang banyagang mga kompanya (Le 
Roy 1850-1851, 1914, 33; Benitez 1969, 193). 


Sumunod sa Maynila ay nabuksan ang mga puwerto ng Sual (Pangasinan), 
Iloilo, at Zamboanga noong 1855, at noong 1860 ay ang sa Cebu. Ang pagbubukas 
ng Filipinas sa pandaigdigang kalakalan, at ang pagpapatupad ng reporma sa 
edukasyon noong 1863 na nagbukäs ng paaralang normal para sa mga laläki na 
tutustusan ng pamahalaän ay nagdulot ng pagbabago sa estruktura ng lipunan, 
kamalayan, at ugnayang pangkapangyarihan. Sa panggitnang uri na iniluwal ng 
panahong ito na naimpluwensiyahan ng mga kaisipang liberal ay nagmula ang mga 
repormista na hahâämon sa pang-aabuso ng pamahalaäng Español. Sa ikalabinsiyam 
na siglo, namayani pa rin ang pansimbahang mga akda dahil ang mga palimbagan 
ay pag-aari pa rin ng mga relihiyoso. Sa panahong ito umiiral pa rin ang sensura 
at itinatag noong 1856 ang Comision Permanente de Censura (Lumbera 1986, 93). 


Si Balagtas at ang kaniyang akda ay produkto ng kaniyang panahon 
at mga Kkaranasan sa lipunang kaniyang ginagalawan. Ayon kay Lumbera, “The 
life of Francisco Baltazar may, in our time, be read in the fashionable, erudite 
manner of his time as itself the story of the rise of Tagalog poetry to respectability” 
(Lumbera 1986, 102). Ayon pa rin sa kaniya, ang paghahanap ng urbanidad ng 
bagong panggitnang uri at ang pagtanggap sa tulâng Tagalog ng mga nakapag-aral 
ay makikita sa awit na Florante at Laura (1986, 114). 


Sa kasalukuyang panahon, si Francisco Baltazar(1788-1862)na masnakiläla 
bilang Francisco Balagtas ay ipinagdiriwang at kinikiläla ng mga mananalaysay 
bilang ‘“‘pinakataluktok” ng panulaang Tagalog (Quirino 1964, v), una sa larangan 
ng panitikang Filipino sa panahon ng pananakop ng mga Español (Lumbera 2005, 
39, 41; Lumbera 1986, 86) at “luwalhati ng panitikang pambansa.” (Ordoñez 
1989, 4). Dalawa silé n1 Rizal na sumulat ng itinatanghal na pinakamakabuluhang 
panitikan batay sa kahusayan ng akda sa anyo, sa nilalamän, at sa bisà ng mga 
akda sa kamalayan, pamumuhay at pagsusulong ng nilulunggati ng bayang Filipino 
na lumayà mula sa mapaniïil na pamamahala ng mga kolonyalistang Español. 
Bukod dito, pinag-aaralan ang Florante at Laura sa mataas na paaralan kung 
kayâ patüloy ang paglalathala nité mula noong sk. 1838 hanggang sa kasalukuyan 
(Jurilla 2005, 131). Ang pagdeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng kaarawan ni 
Balagtas na Abril 2 bilang pampublikong pista opisyal sa Bataan (1zon 2018) ay 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 131 


lalong nagpatatag sa lugar ni Balagtas bilang natatanging henyo at bayani ng lahing 
Filipino. 


Sa tatlong buong akda ni Balagtas na Pinagdaanang Buhay ni Florante at 
ni Laura sa Kahariang Albania (sk. 1838), Orosman at Zafira (sk. 1857-1860) 
(Lumbera 2005, 39), at La India Elegante y el Negrito Amante (sk. 1855-1860) 
(Reyes 2008, 34), pinakakilala ang awit na Florante at Laura. Dagdag dito, dalawa 
sa mga bayaning may malaking papel sa pakikibäka para sa Kalayaan—si Jose 
Rizal at si Apolinario Mabini—ay kapuwa nagbigay-pagpapahalaga sa pamana ni 
Balagtas na Florante at Laura. Si Rizal sa kaniyang nobelang Noli Me Tangere ay 
sumipi ng mga linya mula sa nasabing awit (Cruz 1906, 104-105; Rizal 1998, 418, 
429, 442). Si Mabini naman ay sinulat-kamay ito mula sa kaniyang alaala noong 
1901 häbang nakadestiyero sa Guam sa panahon ng pananakop ng mga Americano 
(Quirino 1964, viii). 


Kompara sa Florante at Laura, ang mga pag-aaral tungkol sa Orosman at 
Zafira at sa La India Elegante ay kakaunti. Para sa pag-aaral na ito, pinili ang 
maikling dulang La India Elegante na tinawag mismo ng awtor na “Sayneteng may 
Isang YugtÔô” (Baltazar 1855, 1-16; Cruz 1906, 161). Sa kasalukuyang mga aklat- 
pangkasaysayan ng panitikan ng Filipinas nina Lumbera (2005, 30), Belvez, et.al. 
(1997, 197), Tumangan, (1990, 34), Angeles, Narciso, Matienzo (1971, 195), del 
Rosario-Pineda, Ongoco, (1972, 11, 85), pawang saynete ang pagturing sa akdang 
ito ni Balagtas. Pag-uukulan ng pansin ang kahulugan ng saynete sa bahaging 
“Pagbibigay Kahulugan.” 


Ang Saklaw, Lapit at Pamamaraan ng Pag-aaral 
Ang Saklaw ng Pag-aaral 


Ang pag-aaral na ito ay “pagkatas” ng pagkataong Tagalog sa akda ni 
Balagtas na La India Elegante y el Negrito Amante. Sa palagay ng mananaliksik, 
limitadong kultura ng pagkatao ang nakapaloob sa akdang pampanitikan ni Balagtas 
sapagkat una, tulad ng nabanggit na sa unahan, ang mga salitang ginamit sa akda 
ay natatakdaan ng panahon ni Balagtas, at pangalawa, ng wikang pampanitikan na 
hinugis n1 Balagtas. 


Ang siping ginamit ng saynete sa pag-aaral ay ang nakalimbag sa aklat 
ni Hermenegildo Cruz na Kun Sino ang Kumatha ng “Florante”’ (1906). Ayon 
sa pananaliksik n1 Reyes (2008, 34) may sipi ng manuskrito ng sayneteng hindî 
nalimbag sa Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Ang petsang nakalagay ay 1855. 
Ang kompletong pamagat ng manuskrito ay ‘La india elegante y el negrito amante.” 
Sayneteng wikang Tagalog na sinulat sa tula ni Francisco Baltazar at nilapatan ng 
tugtugin ni Gregoria (sic) San Jose [Udyong, Bataan, 1855], pp. 1-16.” 


132 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Sa pag-aaral na ito, ang salin ng awit ni Toming sa Español ay nagabayan 
ng salin sa Ingles ng saynete nina Jose T. Enriquez, Ignacio Manlapaz, at A.VH. 
Hartendorp.' Ang manuskrito ay walâng petsa. Natagpuanito sa seksiyong Filipiniana 
ng University of the Philippines Main Library. Ayon naman sa pananaliksik ni Reyes 
(2008, 276), ang salin na ito ay nalimbag sa Philippine Magazine 29:6 (November 
1932): 23740. 


Sa isang pagtingin, ang kultura ay mahihinuha {deduced) mula sa pagkatao, 
at ang pagkatao ay mahihinuha sa kultura. Samakatwid, ang pagkatao ay maaaring 
ituring na pagsasaloob ng kultura, at ang paraan ng pagsasaloob ay sa pamamagitan 
ng sosyalisasyon o mga kinagawiang paraan ng pagpapalaki sa batà. Nagiging 
mahalaga ang sistema ng pagkakamag-anakan sa pagkatao sapagkat ang pamilya 
ang unang lipunan ng batà kung saan siyä natututo dumama, mag-isip, at kumilos. 
Sa pag-aaral na ito, ang prosesong kultural ng pagpapakatao ang tinutunton at hindî 
ang biyolohikong proseso ng pagiging tao. Sa prosesong kultural, ang tinutukoy 
rito ay kung paanong nahubog at nagkahugis ang pag-uugali, kilos, pandama, 
at pandamdam ng isang tao batay sa pagpapalaki sa batà at sa impluwensiya 
ng tradisyon, kaugalian, mga paniniwala at pinaniniwalaan, mga halagahin o 
pinahahalagahan ng kulturang kinalakhan ng batà, pati na rin ng lakas ng likäs at 
likhang kapaligiran. 


Sa wika makikita ang ib4’t ibäng katawagan na nagtatakda ng pagkatao 
na nabibigyan ng gayong ngalan batay sa mga nakikita sa kapaligiran, sa mga 
nararanasan, at sa mga bagay na nilikhâ ng tao. Sa pamamagitan ng wika na 
nakaugat sa kultura nakagagawa ng mga kategorya. Ang kultura sa pag-aaral na ito 
ay ang kabuoan ng lahat ng natutuhan ng tao sa isang takdang panahon. Makikita 
ang kultura sa wika at gayundin naman, nakapaloob ang wika sa kultura. Isang 
magandang halimbawa nito—ang paghahalintulad ng bao ng niyog sa bungo 
ng tao na tinatawag ding bao. Dito makikita ang mahigpit na ugnayan ng wika, 
kultura at pagkataong Tagalog/Filipino. Maituturing, kung gayon, na ang kultura 
ng pagkataong Tagalog/Filipino ay ang kabuoan ng lahat ng may kinalaman sa tao 
at pagkatao na nabigyang ngalan ng wika. Sa pag-aaral na ito, limitado lâmang 
ang kultura ng pagkatao sa mga katawagang kaugnay ng bahagi ng katawan at ng 
kulturang umusbong dito o mga katawagang nalikhâ kaugnay nité. Halimbawa, 
mula sa bahagi ng loob ng katawan, may talinghagang “nalulubid ang bituka” upang 
tukuyin ang isang kondisyong hindî kaaya-aya tulad ng pagkagutom o pagkakaroon 
ng agam-agam na nadarama ng isang tao. Inilalarawan ng mga salitâng ito ang 
nangyayari sa kaloéban ng tao kapag nagigiyagis sa pamamagitan ng bituka na 
animo”y tali na pinipilipit tulad ng lubid. Nagpapakita ito ng pagkataong madalîng 
mabagabag. Masasabi nating ang wika ay bahagi ng kultura at isa ring natatanging 
sisidlan ng kultura na angkin lâmang ng mga tao o homo sapiens; datapwat may 
mga bagay at mga kaisipang hindi nabibigyang-ngalan ng wika. Ito ang limitasyon 
ng pag-aaral na ito ng pagkataong Tagalog/Pilipino/Filipino. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 133 


Samakatwid, ang pag-aaral ay isa lâmang paraan ng pagsipat sa pagkatao 
batay sa kaalamang-bayan na mga metapora o talinghagang nilikhâ ng mga 
nagsasalità ng wikang F/Pilipino/Tagalog at n1 Balagtas na kinikilalang nagsatitik 
at kumatha ng sayneteng La India Elegante. Sa gayon, ang kultura at wikang 
pinagbatayan at mga talinghagang nakalap ay mula sa Karanasan ng taumbayan sa 
panahon ni Balagtas. 


Pagbibigay Kahulugan 


Saynete. Ano nga ba ang saynete? Ang saynete, mula sa salitâng Español na 
sainete, ay ‘“isang yugtong parsa; burlesque;” at ang sainetear ay nangangahulugang 
“gumanap ng mga parsa,” at ang sainetero ay “manunulat ng mga parsa” (Cuyäs 
1972, 488; sariling salin mula sa Ingles). 


Ang isang tagpo sa El Filibusterismo n1 Rizal (1891, salin ni Almario 
1998, 165) ay makapagdaragdag sa ating pang-unawa kung ano ang saynete. Sa 
Kabanata 21, Tipos Manilenses, mahihinuha sa usapan ng peryodistang si Ben 
Zayb, Don Custodio, Padre Irene, at Padre Camorra na ipinapalagay na malaswa 
at imoral ang saynete lalo na ang sayneteng Pranses na bahagi ng palabas na 
Le Cloches de Corneville (The Chimes of Normandy o The Bells of Corneville) 
na unang itinanghal sa France noong 1887 at nagkaroon ng mahigit sa 408 
pagtatanghal noon.? Ayon sa pag-uusap na ito, hindî bale nang “...ang ating 
mga sainete ay may mga paglalaro ng salita at mga praseng nagdadalawang 
kahulugan....” sapagkat ito naman aniya’y nâsa wikang Español. Ngunit ang 
kalaswaan ng Pranses ay hindî mapapayagan. Ipinagpapalagay na malaswa ang 
sainete sapagkat ito nga’y isang burlesque. 


Bago tâyo tumüngo sa akda at sa pamamaraan ng pag-alam ng pagkatao 
mula rito, bibigyan muna ng pagpapakahulugan ang mga salitâng “pagkatao,” 
“Tagalog,” “kaluluwa,” “ginhawa,” at “Ita.” 

Pagkatao. Ang salitâäng ‘“pagkatao” ay mula sa unlaping “pagka-” at sa 
salitâng-ugat na “tao.” Ayon sa Diccionario Tagalog-Hispano ni Pedro Serrano 
Laktaw (1914, 1280) at sa Diccionario Hispano-Tagalog (1889, 450), ang “tawo” 
ay sinumang laläki o babae lalo na kung hindî alam ang ngalan. Samantäla, 
ginagamit din ang “kaluluwa” upang tukuyin ang bilang ng tao sa isang pamayanan 
0 parokyang nasasakupan. Ang “pagka-” naman ay isang unlapi na ginagamit upang 
makabuo ng basal na pangngalan na nagpapahayag ng esensiya o kalikäsan ng mga 
bagay (1914, 905). Ang ‘“‘pagkatawo” ay la humanidad o naturaleza del hombre— 
ang “katawohan.” Ang katauhan o kalikäsan ng tao. 


Ang mga kahulugang ito sirka 1889-1914 ay nananatili parin sakasalukuyan. 
Ganité rin ang pagpapakahulugan nina Santiago at Tiangco sa “pagka-”. Ito “ay 


134 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


tumutukoy sa kalikâsan ng isang tao, hayop o bagay” (1991, 160). Sa kasalukuyan, 
ang ibinigay na kahulugan ng salitâng pagkatao sa UP Diksiyonaryong Filipino 
(Almario 2010, 872) ay: “png: kabuuan ng mga katangian na humuhubog sa katauhan 
ng isang ta0: ELEMENTO, IDENTIDAD, PERSONALIDAD, PERSONALITY.” Ang ‘“pagka-” 
naman ay “pambuo ng pangngalan upang tumukoy sa esensiya o kalikasan, hal 
pagkatao...” (2010, 872). 


Umaayon sa mga pakahulugang ito ang gâmit ng “pagka-” sa pariralang 
“pagkataong Pilipino” (Covar 1993, 2). Kung kayâ akma ang salitâng pagkatao 
sa pag-aaral upang tumukoy sa konsepto ng “personhood” o kalikäsan ng tâong 
Pilipino. 


Tagalog. Samantäla, gagamitin din ang pakahulugan ni Serrano Laktaw sa 
salitâng “Tagalog” (1914, 1232). Ayon sa ibinigay niyang kahulugan ng Tagalog 
sa wikang Español, ang Tagalog o Filipino ay wika at tumutukoy rin sa mga tâong 
nagsasalità ng wikang ito at naninirahan sa lugar kung saan silä matatagpuan na 
tinatawag na “Katagalugan” na sa panahong iyon ay binubuo ng walong probinsiya 
na Maynila (na noon ay Rizal), Bulakan, Bataan, Mindoro, Laguna, Tayabas, 
Batangas, at Cavite. Ayon pa rin sa pakahulugan ni Serrano Laktaw, ang Tagalog 
ay Filipino rin (1914, 1232).$ Sa gayon, ang kalalabasan ng pag-aaral na ito ay may 
kinalaman din sa pagkataong Filipino. 


Datapwat dahil Tagalog ang wika ng batis ng pag-aaral, lohikal na sabihing 
pagkataong Tagalog ang mapipiga sa pagsusuri ng La India Elegante at hindi 
Ilokano, Bisaya, Ibanag, o ibâ pang etnikong grupo sa Filipinas, bagama”’t malaki 
ang posibilidad na ang konsepto ng pagkatao sa Tagalog ay kahawig o pareho sa 
ibäng etnolingguwistikong grupo sa Filipinas na pawang mga Filipino rin. 


Kaluluwa.* Matatagpuan ang konseptong ito sa ib4’t ibäng panig ng 
Filipinas. Sa Diksyunaryo-Tesauro Pilipino-Ingles n1 Panganiban (1972, 233), 
nagbigay ng ilang halimbawa ng katumbas ng salitâng kaluluwa sa 1ib4’t ibäng 
wikang Filipino: kalag sa Hiligaynon, Sebuano, Samar, Leyte Bisayan, at Bikol; 
kaladua sa Kapampangan; ikararwä, kararrua sa Tbanag; kararudä sa Ilokano; at 
kamarerwä sa Pangasinan. Sa lahat ng mga halimbawa, ang kaluluwa ay bahagi ng 
tao na lumilisan mula sa pisikal na katawan. Sa pag-aaral ni Mercado (1991, 292), 
“ang kaluluwa ay ang buod ng intelektuwal at moral na kapangyarihan ng isang 
tao.” 


Sa Español, ang kaluluwa ay alma na binigyan ng kahulugan sa Ingles 
na “soul; ghost; phantom; human being; vigor, strength” (Cuyäs 1972, 27). Ang 
“kaloloua” ay “Alma racional. may caloloua ca, nang gaua mong ito? (Noceda 
y Sanlucar 1860, 78) Nasaan ang katinuan mo nang ginawa mo ito? (Almario, 
Ebreo, Yglopaz 2013, 127). May elementong moral ang kaluluwa na mahihinuha 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 135 


sa mga pariralang “tâong may kaluluwa” at “tâong walâng kaluluwa.” Ang “halang 
ang kaluluwa” tulad ng kay Cain o kay Hudas ay tumutukoy sa isang tâong mala- 
demonyo o tâong walâng-pusô. “Ang taong walang pagkilala ng tama o mali ay 
‘halang ang kaluluwa’—ibig sabihin hindi tuwid o wala sa katwiran. Ang taong 
may kaluluwa ay may malay-tao, baït, isip, pag-unawa, at may malinis na budhr” 
(Lorenzo-Abrera 1992, 133) ayon sa moralidad at pagpapahalaga ng kaligiran at 
kalinangang kinalakhan. “Ang taong walang kaluluwa ay wala ng mga katangiang 
ito;” hindi siya tao (Lorenzo-Abrera 1992, 133). 


Hindi lang isa ang kaluluwa. Ayon sa pananaliksik n1 Lorenzo-Abrera 
(1992, 135-138) may paniniwala na hanggang walo ang kaluluwa ng bawat 
isa. Ang mga Negrito ay naniniwala sa dalawäng kaluluwa (Garvan 1963, 215; 
sa Lorenzo-Abrera 1977, 132) at may ibäng mga Negrito na naniniwala sa tatlo. 
Ayon sa paniniwalang ito, ang tatlong kaluluwa ay nâsa loob ng katawan ng tao 
at nagbibigay ng isip, mälay, at damdämin sa tao. Lumalabas sa mga natukoy na 
etnograpikong batis na ang kaluluwa ay nagbibigay ng pagkilos, isip, mälay, at 
kamatayan. Ang kakayahang gumalaw at kumilos ay tandâ ng bühay. Gawain 
ng kaluluwa ang magbigay ng bolisyon (pagkukusa), paggalaw, isip (kasäma 
ang gunita at budhi) at mälay-tao. Ayon kay Salazar (1977, 135) ang kaluluwa’y 
pinakabuod ng isang tao, ang bahaging di maaaring mamatay at maaaring lumabas 
at magbalik sa katawan kung buhäy pa. Kung gumagalà ito ay maaaring magdulot 
ng pagkakasakit o tulüyang pagkamatay ng pisikal na katawan ng tao kung hindî 
ito makabalik. 


Ginhawa. Ang kaugnay na konsepto ng kaluluwa na nagbibigay ng lakas sa 
katawan at nagpapapanatili ng kaluluwa sa katawan ng tao ay ang ginhawa. Para sa 
mga Bisaya ito ay nakaluklok sa bituka o sa atay (Mentrida 1841, 149; Salazar 1977, 
133-144.). Ang ginhawa ay hinga, hininga, bühay, pagkain na nagpapanumbalik ng 
lakas ng katawan at bahagi ng paggamot para sa mga Filipino, gänang kumain, 
kalusugan, tibok ng pusô, “gaan sa buhay, aliwan sa buhay, paggaling sa sakit, 
kaïbsan sa hirap, aliw o mabuting pamumuhay,” luwag sa paghinga (Salazar 1977, 
136). Kung kayâ sinasabi na “malayd sa bituka” kung nasusugatan na ang ibig 
sabihin ay hindî peligroso ang kalagayan; hindî ikamamatay. Ayon kay Salazar, ang 
kabuoan ng pagkatao ay ang mahigpit na ugnayan ng kaluluwa at ginhawa sa loob 
ng tao na nagpapapanatili ng init ng bühay. Sa gayon, ang pag-alis ng kaluluwa sa 
käso ng pagkamatay, o ang pagkabawas sa ginhawa ay nagdudulot ng pagkawalâ 
ng sapat na pagkatao o kabuoan ng tao (Salazar, 1977, 131-132). 


Budhi. Ang UP Diksiyonaryong Filipino (Almario, ed. 2010, 195) ay 
nagbigay ng sumusunod na kahulugan: “1: a kamalayan hinggil sa kabutihang 
moral o ang pagiging karapat-dapat masisi sa asal, layunin, o ugali kalakip ang 
pakiramdam na tungkuling gumawâ o maging karapat-dapat sa kinikilalang mabuti, 


136 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


at malimit na nararamdaman na sanhi ng pagtanggap sa pagkakasäla o pagsisisi sa 
anumang nagawang kamalian b ang fakultad, kapangyarihan, o simulain ng isang 
tao, pangkat, o bansa na pumapatnubay tüngo sa tama at palayô sa malf ce matalas 
na pakiramdam hinggil sa katarungan o pantay na pagtingin sa lahat 2: kalo6ban.” 
Ang sinonimo nito ay konsensiya na isang salitâng hiram. Ang mga ekspresyong 
“di maatim ng budhi o inuukilkil ng budhi” ay naaayon sa pakahulugang ito ng 
budhi. Sa pagsusuri ni Salazar (1977, 138) ang budhi ay may mga katangian ng 
“bait” at “buod” o “kaluluwa na kakaniyahan ng tao. Sa isang dako, ito ay nakatuon 
sa ‘moral,’ ‘tiyak,’ at ‘loob;’ sa kabilang dako naman, ito ay ... pagtatantiyang 
intelektuwal, na di tiyak at tungo sa labas o realidad” (137-138). Subalit, bakit 
may “maitim na budhi” na ang tinutukoy ay isang kalagayan o esensiya o 
kalikäsan ng isang tao na ang ibig sabihin ay masamâ; at may mabuting budhi? 
Maaaring mang-ukilkil ang konsensiya tulad ng budhi subalit walâng “maitim 
na konsensiya” kung kayâ marahil ay hindî ganap na katumbas ng budhi ang 
konsensiya. Ganit6 rin ang palagay n1 Covar na ang budhi ay hindî kapares ng 
konsensiya. Para sa kaniya, ang lokasyon ng konsensiya ay maläpit sa kaisipan. 
Ito ang nagsasabi kung mabuti o masamäâ ang isang aksiyon at nang-uusig kung 
masamâ ang nagawa. Tulad ng kaluluwa at loob, ang lokasyon ng budhi ay 
hindî mapiho kung saang parte ng katawan naluluklok kung kayâ inilagay ito n1 
Covar sa ilalim o kaibuturan (1998, 15). 


Sa dalawäng diksiyonaryo ni Pedro Serrano Laktaw na Diccionario 
Tagalog-Hispano (1914, 141-142) at Diccionario Hispano-Tagalog (1889, 613) 
ang budhi ay “kalooban; 100b; pasiya; akala; ang kalayaan nang loob na makapamili 
at makagawa nang balang ibigin; akälâ; tikâ; käluluwa; tâpang; hinäpang; akälâ; 
pagiisip; alinmang pagkähilig; 6 malabis na pagkagulo ng loob sa anomän; ang 
malabis na pagtingin, 6 paglingap sa kàpowâ; maghinälâ.” Ang mga sinonimo na 
ibinigay ay “akalà; adhikâ; bantâ; bukd; kalooban; nasà” at hindî nabanggit ang 
konsensiya. Datapwat, tulad sa kaluluwa, ang budhi ay maaaring tumukoy sa 
pagkatao tulad ng “maiging budhi” na ang kahulugan ay tâong mabuti (Serrano 
Laktaw 1914, 141). Walâ sa Noceda y Sanlucar (1860, 187) ang salitâng “budhi” 
subalit sa pagbibigay-kahulugan sa salitâng “lirip” matutunghayan ang salitang 
“budhi” sa isang kasabihan upang tukuyin ang pusong mabait o “tawong walâng 
masamä sa kaniya” (bueno, na) na mahirap o matagal makatagpo. Matatagpuan din 
sa Serrano Laktaw (1914, 142; 578) ang kasabihang ito na nagbigay ng batis na 
Noceda y Sanlucar. 


Ang tubig ma, 1, malalim 
malilirip cun lipdin 
itong budhing magaling 
maliuag paghanapin. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 137 


Ang kaluluwa, ginhawa, at budhi ay pawang sangkap ng pagkataong 
panloob na hindî naaapuhap at hindî nakikita sa katauhang panlabas. Datapwat 
ang ginhawa ay may aspektong maiïlalarawan. Ang taläban ng kaluluwa at budhi 
at ng loob at labas ang pinamumugaran ng 1bâ’t ibäng pagkatao na may ibâ’t ibäng 
damdämin, isipan, kilos at gawa (Covar 1998, 15). 


Ita. Ang huling pagtutuonan ng pansin ay ang salitâng “Ita.” Payak ang 
pakahulugan ni Serrano Laktaw sa terminong ito: negro, gra (1914, 397). Ang mga 
kasingkahulugan ay: agtä, aita, pugot. Ang pinakakapansin-pansing itim na kulay 
ng balât ang tangi lâmang kahulugan na ibinigay, at ang sinonimong ‘“pugot” na 
sa ordinaryong pakahulugan ay nangangahulugang “pugutan nang ulo; gilitan ng 
liig” (Serrano Laktaw 1889, 181). Walâ nang ibäng ibinigay na paliwanag ukol 
sa huling termino. Ganité rin ang kahulugang matatagpuan sa Noceda y Sanlucar 
(1860, 423 sa Almario et. al 1860, 258). Sa pagsasalin nina Almario, ang negro 
ay “itim; maitim; may bahid na itim. Wikang pogot, wika ng mga Negrito.” Kay 
Serrano Laktaw (1889, 400) ang “NEGRO, GRA ay nangangahulugan ng “Maitim; 
itim. I Marumi I met. Lubhang mapanglaw II Külang pälad; wàlang pälad. II m. 
y f. Tawong maitim; à ita.” Sa kahulugang ito, ang Negro, bagaman metapora, ay 
nangangahulugan ng tâong hindî masuwerte. 


Sa kolonyal na lipunan kung kaïlan nabuhay si Balagtas (1788-1862) at ang 
kaniyang mga tauhan sa saynete, ganit ang pagtingin ng mga misyonerong Español 
sa mga Ita (Aeta, Negrillo, Negrito). Ayon sa ulat ng mga opisyal na Dominikano 
at ni Juan de Plasencia, O.S.F.: 


…ang kabangisan ay isang katangian nila (mga Negriles at 
Zambales) na sa kasalukuyan ay isang likas na ugali, at isinasalalay 
nila ang lahat ng kanilang dangal sa pagpatay nang walang- 
pakundangan at wala nang ibang nilalayon pa. Ang kasamaang 
ito ay hindi maalis at maiwasan maliban na lang sa pagpuksa sa 
kanila, kung posible.. tinatanghal nilang isang karangalan ang 
kalupitan, at pinahahalagahan at itinatangi yaong nakapaslang nang 
pinakamarami. Sa mga taong may ganitong kalikasan.. naaayon 
sa kanilang batas ang makipagdigma at pumuti ng buhay tulad ng 
mababangis na mga hayop na walang permanenteng tirahan, mga 
nomad na gumagala tulad ng mababangis na hayop, mga nilalang 
na nakapipinsala sa iba … sa dahilang walang pag-asang sila’y 
magiging payapa at mamumuhay nang pirmihan; sapagkat ang 
kanilang kaligayahan ay nasa pamumuhay bilang mga nomad, na 
walang pagtitimpi, at isang lahi na Kaïlanman ay hindi tumutupad 
sa anumang ipinangako.. (Fray Juan de Castro, et al., Ulat ng mga 
opisyal na Dominikano 1591-1593 nasa Blair and Robertson v.8, 
221-222). 


138 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ang mga Negrito ay nananahan sa mga bulubundukin... 
sa (kanilang) kalagayan ng barbarismo. (Juan de Plasencia, O.S.F. 
1588-1591 nasa Blair and Robertson v.7, 195). 


Narito ang isa pang ulat tungkol sa pananalakay ng mga Aeta: 


…ang gobyerno na gumamit nang banayad na mga hakbang 
sa pagharap sa mga Ita ay nagpadala ng mga relihiyoso kasama 
ng mga militar, kung kanino ang naturang mga Zambales ay 
nangakong magiging mapayapa subalit walang tinupad sa alinman 
dito; at taliwas nito, lalo pa silang naging mas mapangahas at lalo 
pang lumalabag sa batas, nanloloob at pumapaslang ng maraming 
tao sa dagat at sa kati..… Kinakailangan ang mga pamamaraan 
upang maprotektahan ang mga haywey para sa kapakanan ng 
mga Tagalog, Kapampangan at mga Ilokano at ng mga iba pang 
nagbabayad ng tributo— sapagkat para sa layuning ito, kasama ng 
aral na kanilang tinatanggap, na nagbabayad sila ng kanilang mga 
tributo at napasailalim sa proteksiyon at pagtatangi ng Kaniyang 
Kamahalan.. (Fray Pedro Baptista, O.S.F.* 1592, v.8, 230). 


Para sa mga Español, magaling at tama sa kaniläng palagay ang 
panghihimasok nil4 sa pamumuhay ng mga katutubo samantälang nananalakay 
malamäng ang mga Ita bilang pagtatanggol sa kaniläng sarili at Kkatutubong 
kalinangang kinagisnan. 


Ganit naman ang pagtingin sa mga Aeta ng mga Agustinong nagmisyon 
sa Filipinas: 


.… ang mga itim ang pinakamalupit.. ang lahing iyan ang 
lalong pinaka-imbi at kulang-palad at duwag at taksil.. naninirahan 
sila sa mga kabundukan tulad ng mga mababangis na hayop, walang 
saplot, at walang mga pamayanan o mga tahanan … ang kanilang 
pagiging pagano ay halos wangis ng ateismo sapagkat wala silang 
mga anito at mga pandot, kundi ilang—mga walang kabuluhang 
pamahiin -- kung saan sila’y mahigpit na nananangan at nabubulagan 
na kung sino man sa kanila ang maging isang tunay na Kristiyano 
ay maituturing na isang milagro. Hiyang na hiyang sila sa ganoong 
uri ng pamumuhay (kung saan hindïi sila naïiba sa mga mababangis 
na hayop) na di lamang ayaw nilang manirahan sa mga pamayanan 
tulad ng mga tao, kundi ang ilan sa kanila na pinalaki at inaruga mula 
pagkabata sa Maynila at ibang mga lugar, ay nagtatanan kapag sila 
ay lumaki na, at bumabalik sa kanilang hamak na pamumuhay, balik 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 139 


sa kanilang kahubdan at karalitaan (Casimiro Diaz, O.S.A., Manila, 
1718 mula sa kanyang Conguistas, 1669-1676. v. 37, 170-171). 


Ang tinutukoy na isang halimbawa ng isang Negrito na nagbalik sa 
kabundukan ay yaong isinalaysay ni Edmund Plauchut (1869, 937-939) na 
matatagpuan sa V. 37, talâ 67. Ayon dito, may Itang sanggol na ang edad ay tatlo pa 
lâmang na nahüli ng mga Español na ililibing sâäna nang buhäy ng kaniyang in4 dahil 
nakasasagabal sa kaniyang pagtakbo. Ang Negritong sanggol na ito ay dinalä sa 
Maynila at inampon ng isang Americano. Bininyagan itong Pedrito. Nang lumaon, 
ang batäng “savage” ay dinalä sa Europa at America ng kaniyang kinikilälang 
amäng Amerikano at natütong magsalitâ ng mga wikang Español, Pranses, at 
Ingles. Matapos ang dalawäng taon ng paglalakbay ay umuwi siyä sa Filipinas, 
at makalipas ang dalawäng taon, naglahù at inakalàng bumalik sa kabundukan sa 
piling ng kaniyang mga katribu. Isang Prussian naturalist na kamag-anak ng sikât 
na si Humboldt ng Alemanya, diumano ang nakakita sa “reclaimed Negrito” na ito 
sa bundok ng Mariveles noong 1860. 


Pambihira ang kapalaran ni Pedrito sapagkat ayon kay Miguel Lopez de 
Legazpi, “Ang kabundukan ay pinamumugaran ng mga negrito na sa kalakhan ay 
kaaway ng mga Indio, na ginagapi ng huli at ipinagbebenta, at ginagawa ring mga 
alipin” (Blair & Robertson 1903, Vol. 3, 61). 


Makikita sa mga talâ na lubhang kinatatakutan ang mga Negrito at talagang 
napakasamâ ng paglalarawan sa kanilà. 


Sa pananaw ng mga Español, ang lahat ng ginagawa ng mga katutubo ay sa 
demonyo kaagad. 


ang ilang mga kaluluwa ay nakamtan para sa Diyos. 
Ang mga nayon ng Uguit at Babayan, na kamakaiïlan lamang 
naitatag sa siglong ito na may mga nabinyagang mga itim at mga 
mabangis na mga Indio (Zimarrones) ay malinaw na nagpapatunay 
sa katotohanang ito. (Luis de Jesus and Diego de Santa Theresa, 
O.S.A. 1649-1666, nasa BR v. 36, 174) 


.….walang konsepto ng relihiyon, kung kaya napaparis sila 
sa mga mababangis na hayop kaysa sa tao. May mga pagsisikap 
na paamuin at gawing binyagan sila, at hindi naman sila salungat 
dito, sa kondisyon na may pagkain sila. Subalit kung utusan silang 
magtrabaho upang suportahan ang kanilang pamilya, bumabalik sila 
sa kabundukan bagama’t kabibinyag lamang sa kanila. Sa gayong 
dahilan, hindi pa sila nabibinyagan ngayon kahit na sumang-ayon 


140 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


sila rito, liban sa ilang mga bata na sa kalahatan ay namamahay 
sa mga Indio o sa mga Español. Kahit na sa kasong ito, hindi pa 
rin nakakasiguro sa kanila sapagkat kung lumaki sila karaniwang 
bumabalik sila sa mga kabundukan... dati-rati ang mga negrito 
ay patuloy na nakikihamok sa kanila (sa mga Indio), at hindi sila 
pinahihintulutang mamutol ng kahoy sa mga bundok kung hindi sila 
nagbabayad ng tributo sa kanila (mga Ita). Ngayon halos wala na 
silang kapangyarihan, datapwat kinatatakutan pa rin sila pagkat kung 
may isang Negritong mapatay, o kung sinumang biglaang mamatay, 
karaniwang isang Negrito ang nag-aalay ng sarili sa kaniyang mga 
kasama at nanunumpa sa kanila na hindi siya magbabalik hangga’t 
hindi siya nakapapatay ng tatlo o apat na mga Indio. (Juan Martinez 
de Zuñiga, O.S.A, 1670-1700, näâsa BR v. 43, 114-115) 


Mula sa mga salaysay na ito ng mga Español na nagpapahiwatig na kaaway 
ng mga Negrito ang mga Indio (Tagalog, Ilokano, Pampango, at ibä pang tagapatag); 
mula sa pagiging cimarrones indios na hubad sa matatayog na kamalayan at pag- 
1isip maging sa pananamit ay matutunghayan ang isang Ita sa saynete ni Balagtas. 
Kung paano napababâ sa bundok at nagawang makiugnay sa mga Tagalog ng 
may katungkulang Ita na si Kapitang Toming (marahil tulad siyä ng tauhan ni 
Jose Rizal sa Noli Me Tangere na si Kapitan Tiyago, dahil pinakamabilis siyäng 
naging akulturado, o magaling siyäng makisäma sa mga Español) ay produkto ng 
maraming taon ng pakikiugali, pamumuhay, at paglubog sa kultura ng mga Ita at 
pagbubuwis ng bühay kapwa ng mga misyonero at Ita. Kung paano napaämo at 
nahikayat manirahan sa bayan ng mga Español ang mga cimarrones indios ay isa 
ring mahabang diskurso ng paghimok sa Kristiyanismo at pagsasalin ng kultura 
at wika ng Ita sa Español at vice versa. Hindi ipinakita ang prosesong ito at ang 
paggapi sa mga Negrito. 


Ano ba ang katangian ng isang tâong nâsa laylayan ng lipunang kolonyal 
mula sa pananaw ng isang tâong nâsa gilid rin ng lipunan na si Balagtas na 
bagaman isang ilustradong nakapag-aral at nakapagsasalitâ ng Español at mahusay 
magsulat sa Tagalog ay nâsa gilid pa rin sa lipunang ang naghahari at nagtatangan 
ng pangunahing diskurso ay ang mga kolonisador, partikular ang mga fraileng 
Español na kumokontrol sa palimbagan sa panahong kinatha ang saynete? Isa 
nga lâmang ba itong farce o parsaf na ginagawang katatawanan at kinukutya ang 
pagiging gaya-gaya ng mga Tagalog? Sinusundan lâmang ba ni Balagtas ang linya 
ng mga kolonisador? Ibinibigay lâmang ba niya ang gustong mabäsa, makita, at 
maganap ng mga Español—ang maging binyägan at maging mabuting kolonyal 
ang Tagalog? Sa kabilâ ng litaw at garapal na paggagad sa “sibilisadong” gawî ng 
mga Español at pag-ayon sa nais ng Español, anong taal na pagkataong Tagalog 
ang nananatili at makakatas sa wikang ginamit ni Balagtas, wikang kinasisidlan ng 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 141 


pagkatao at kultura ng mga tâong gumagamit ng wikang Tagalog? Anong uri ng 
pagkatao ang ipinapakita ng bühay at akda ni Balagtas? 


Ang Lapit at Pamamaraan ng Pag-aaral 


Ang Filipinolohiya ay naglaläyong buoin ang pananaw panloob, 1.e., mula 
sa loob, tüngo sa loob, para sa loob, at ayon sa loob upang palitawin ang pagka- 
Filipino ng kaisipang Filipino, (psyche), kulturang Filipino, at lipunang Filipino. 
Ito ay pangkalahatang lunas sa pag-aaral ng kalinangang Filipino na sa mahabang 
panahon ay napangibabawan ng kanluraning iskolarsip. Ang pag-aaral ay sa loob 
ng kaniyang karanasan at ayon sa pananaw at konseptong Filipino. Ang isang 
pamamaraan sa pagpapalitaw ng pagka-Filipino ay sa pamamagitan ng “pantayong 
pananaw” ni Salazar (1991, 46-72). Binuod n1 Covar ang pantayong pananaw: “Ang 
sibilisasyong Pilipino ay bunga ng karanasang Pilipino—damdamin, pag-1isip, kilos 
at gawa—na walang pakialam sa kung ano ang sasabihin ng dayuhan at banyaga 
… dahil matibay ang posisyon at paninindigan” (1991, 44). Pagpapaliwanag pa ni 
Salazar, “Ang isang lipunan-at-kultura ay may ‘pantayong pananaw’ lâmang kung 
ang lahat ay gumagamit ng mga konsepto at ugali na alam ng lahat ang kahulugan, 
pati ang relasyon ng mga kahulugang ito sa isa’t isa” (1988, 48). Sa gayon, mahalaga 
na iisa ang wika na batayan ng mga pagpapakahulugan at dinadaluyan ng pang- 
unawa at komunikasyon. 


Sa pagdalumat ng pagkataong Tagalog, isinaalang-alang ang pantayong 
pananaw at konsepto ng pagkatao ni Zeus Salazar na ugnayan ng kaluluwa at 
ginhawa at ginamit ang Tambalang Lapit na dinevelop ni Prospero R. Covar (1988a). 
Hindi na tatalakayin ang ugnayan ng kaluluwa at ginhawa sapagkat naipaliwanag 
na ito sa unahän. Ang Tambalang Lapit na lâmang ang ipaliliwanag. 


Sa pangkalahatan, ang Tambalang Lapit ang ginamit sa pananaliksik. 
Isinaalang-alang rin na bagaman may lapit o metodo, hindî naman dapat na piliting 
ihulma ang mga datos na nakalap sa lapit o balangkas na ito. Ang hangärin ay 
maghain ng isang paglalarawan sa tao. Ang parametrong ginamit ay kaalamang- 
bayang dalumat o fo/kloric analysis. Ayon kay Covar, sa paggamit ng metodong ito, 
tinatangkang isalarawan ang pagkataong Filipino ayon sa konteksto ng kulturang 
Filipino. Ayon sa kaniya, ang kulturang Filipino “ay may sariling kakaniyahan. 
Hindi maitatatwa ang mga tradisyong pinag-ugatan nito. Subalit sinala ang mga ito 
ayon sa mahabang karanasan ng pagsasabansa” (Covar 1988b, 42). 


Mula sa Bibliya at sa mga kaugaliang umiiral tungkol sa paglilibing at sa 
paniwalang ang tao ay nagmula sa alabok ay nagkaroon ng idea na ang katawan ng 
tao ay parang isang bangâ.’ Ang bangâ ay may labas, loob, at lalim; kung sa tao, 
may lamäng kaluluwa at budhi. (Tingnan ang Pigura 1) 


142 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ang Tambalang Lapit ang pamamaraan ni Covar sa pagdalumat ng 
pagkataong Filipino. Ang Eskema 1, ayon kay Covar, ay isa lâmang pagtatangka na 
makabuo ng larawan o sistema o teorya ng pagkataong Filipino ayon sa kulturang 
Filipino. 


Eskema 1. Estruktura ng Pagkataong Pilipino (Covar 1998, 10) 


Nakita sa kulturang umiiral na nahahayag sa mahahalagang bahagi ng ating 
katawan ang labas at loob tulad ng sumusunod na tambalan sa Eskema 2. Ang mga 
metaporang kaugnay ng mga itinakdang bahagi ng katawan ay nagpapahayag ng 
ibâ’t ibâng uri ng pagkatao na nahuhubog ng kaligiran at pakikipag-ugnay sa kapwa 
sa loob ng kulturang Filipino. Tulad ng kasabihan: “Madalîng maging tao, mahirap 
ang magpakatao.” Ang unang bahagi ng kasabihan ay ang biyolohikong pagsilang 
sa tao at ang pagsasalin ng lahat ng minana niyang Kkatangian mula sa kaniyang 
angkan. Ang pangalawäng bahagi na tumutukoy sa proseso ng pagpapakatäo 
ay resulta ng sosyalisasyon at pagtugon ng tao sa mga inihahaïin sa kaniya ng 
pamumubay bilang tao. Itong huli ang binibigyang-pansin sa pag-aaral na ito gâmit 
ang mga salitâ ni Balagtas at ng kaniyang panahon sa sayneteng La India Elegante 
y el Negrito Amante. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 143 


Tao 


Pagkatao 
Labas Loob 
Katawan Kaluluwa/Budhi 
Mukha Isip 
Dibdib Puso 
Toyan Bituka 
Sikmura Atay 


 _ 


Pagkatao 7 Pagkatao 


ee 


| Pakikipagkapuwa 


Eskema 2. Tambalang Labas at Loob 
Halaw mula sa Figura 2.0 Balangkas ng Pambansang Kaïisipan, 
Kultura at Lipunang Filipino (Covar 1989) (Covar 1998, 31) 


Ayon sa eskemang ito (Eskema 2), ang Pagkataong Filipino ay may 
dimensiyong katauhang panlabas at katauhang panloob. Ang katauhang panlabas 
ay mababanaag sa pisikal na bahagi ng tao sa sumusunod na mga salik ng katawan: 
mukha, dibdib, tiyan, at sikmura. Ang mga aspekto ng katauhang panloob ng 
Filipino na kaugma o kalapat o katapat ng katauhang panlabas ay: isip, pusè, 
bituka, at atay. Halimbawa, ang noo na bahagi ng mukha ng isang tao ay kakikitaan 
ng uri ng pagkatao batay sa angkin niténg kakaniyahan na binigyang-talinghaga ng 
mga tâong gumagamit ng wikang Tagalog/Filipino. Ang mga talinghagang ito ay 
“nagmumula sa iisang katauhan — ang katauhang Pilipino” (1988b, 43). 


Noo 
Malapad ang no0—matalino 
Makitid ang noo—makitid ang isip 


Taas n00—matibay ang paninindigan (Covar 1988b, 20) 


Ipinapakita ng Pigura 1. Estruktura ng Pagkataong Pilipino (Covar 1998, 
26) gamit ang mga naturang salik na labas/loob, kaluluwa at budhi ang isa pang 
paraan ng pagtingin sa pagkataong Filipino na inihahalintulad sa isang bangâ. Ang 
panlabas na bilog ay sumasagisag sa labas ng bangâ. Ang pangalawäng bilog ay 
ang lamän ng bangâ; at sa kaïlaliman ng loob ng bangâ ay ang kaluluwa at budhi. 


144 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Samakatwid, ang pagkataong Pilipino ay binubuo ng apat na bahagi: katauhang 
panlabas, katauhang panloob, kaluluwa, at budhi. 


Pigura 1. Estruktura ng Pagkataong Pilipino (Covar 1998, 26) 


Nakatutülong ang Pigura 1 upang makita sa ibäng anggulo ang Tambalang 
Lapit ni Dr. Covar. Naroon ang Labas/Loob na Tambalan (mukha, dibdib, tiyan, 
sikmura/ isipan, pus, bituka, atay) at may lalim na kaluluwa at budhi na bahagi ng 
loob ng tao na inihalintulad sa isang bangä. 


Sinasabi na ang “labas” ay anyo ng “loob” na nagpapakita (Alejo 1990, 22). 
Ang labas ay salamin ng loob. Samakatwid, ang tunay na pagkatao ay nâsa loob. 
Inihihimatong ito ng kasabihang, “Kung ano ang bukambibig, siyäng lamän ng 
dibdib.” 


Sa pagbubuod, ang mga bahagi ng katawan tulad ng mukha/isip, dibdib/ 
pusô, tiyan/bituka, sikmura/atay (1998, 26) ay “pinagtutuunan ng mga talinghaga 
na nagbabadya ng iba’t ibang kapahayagan ng pagkataong Filipino. Sa kabuuan, 
ang ganap na pagkataong Filipino ay kung magkakaugma ang loob, kaluluwa, 
budhi, pati na ang katauhang panlabas. Ang isang tao ay panatag o balisa kung 
ang mga bahagi ng pagkataong Filipino ay tugma o hindi tugma sa isa”t isa. Ang 
pagkataong Pilipino ay nababanaag sa kilos, baïit, at damdamin” (1988a). 


Paano kakatasin ang pagkataong Tagalog/Filipino sa La India Elegante? 
Una, maaaring katasin ang pagkataong Tagalog/Pilipino mula sa wikang Tagalog 
na ginamit ni Balagtas. Batay sa dulog ng pag-aaral, ang wikang ito ay maituturing 
na sisidlan ng pagkatao at kultura ng mga tâong gumagamit ng wikang Tagalog 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 145 


sa konteksto ng mga halagahan, kaugalian, at paniniwala ng lipunang kaniläng 
ginagalawan at pinamumuhayan. 


Sa pagbäsa ng saynete, kinalap ang lahat ng mga salitâng may kinalaman sa 
mga naturang sangkap ng katawan at tiningnan ang mga kapahayagan ng pagkatao 
na iniluluwal ng mga ito at kung paano ginamit ang mga elemento ng katauhang 
panlabas, katauhang panloob, at lalim (kaluluwa/budhi). Pagkatapos ay inuri at 
pinagsäma-sâma ang mga salitâ ayon sa bahagi ng katawan na panlabas, panloob, 
at lalim. Isinäma rin ang mga metaporang may kaugnayan sa tao, pagkatao, 
damdämin, damdam, kilos at galaw, gawî, katangian, atbp. Inalam ang dalas 
ng paggamit sa saynete ng naturang mga salitâ at ang eksaktong bilang ng mga 
bahagi ng katawan na napasäma sa akda na nagpapakita ng kaisipan n1 Balagtas at 
hinihinuhang sumasalamin sa diwà at kamalayan ukol sa pagkatao. Sa quantitative 
na pagsusuring ito ayon sa pamamaraan ni Covar, ang dami ng bilang ng paggamit 
ng salitâ ay nagpapakita ng kung anong aspekto ng pagkatao ang binigyang-diin 
o di kaya’y lagänap na kaisipan. Näsa apendise ang tabulasyon ng bilang ng mga 
bahagi ng katawan na nakalap mula sa La India Elegante. 


Pangalawa tiningnan ang mga tipo ng tauhang nilikhâ ni Balagtas: Kapitan 
Toming — Ita, kaminero; Menangue — Tagala; Uban — Tagalog, kaminero, atbp. 
Kinatas ang kaniläng pagkatao ayon sa sinasabi ng tauhan mismo tungkol sa 
kaniyang sarili; sinasabi ng ibäng tauhan tungkol sa kaniya; kilos, gawi, at saloobin 
ng bawat tauhan na ipinahihiwatig ng pagkakalikhâ sa bawat tauhan, at sa kaniläng 
paraan ng pakikipagkapwa sa isa’t isa. 


Ang Teksto: La India Elegante y el Negrito Amante (ca 1855-1860) 


Ang sayneteng La India Elegante y el Negrito Amante ayon sa aklat ni 
Hermenegildo Cruz (1906, 159) ay unang ipinalabas sa Udyong, Bataan noong 
Mayo 1860, at ang ikalawang palabas ay noong 15 Setyembre 1902. Ginagamit 
ang saynete upang mang-aliw at magpatawa bago itanghal ang mahabang palabas. 


Sa kasalukuyang panahon, ipinalabas ito noong 1973 sa Philam Life 
Auditorium sa United Nations Avenue, Maynila ng grupong Babaylan sa direksiyon 
ni Dez Bautista (Tiongson 1994, 199). Ipinalabas din ito ng Dulaang Laboratoryo 
sa Faculty Center Lobby sa Unibersidad ng Pilipinas sa Diliman, Lungsod Quezon 
sa direksiyon ni Anton Juan, Jr. Ang mga nagsiganap ay sina Lou Veloso sa papel 
na Kapitang Toming, Angie Ferro sa papel na Menangue, at Soxie Topacio sa papel 
na Uban. Napanood din ang pagtatanghal na ito ng mananaliksik subalit hindî 
na matandaan kung anong eksaktong petsa ito itinanghal. Mulf itong itinanghal 
noong 1990 sa Unibersidad ng Pilipinas sa Abelardo Hall sa UP Diliman noong 
13 at 14 Agosto at sa Philamlife Theatre ng grupong (UP) Anak-Tibawan noong 
16-18 Agosto sa direksiyon ni Maria Socorro (Toytoy) Velayo (Tiongson 1994).5 


146 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Noong 31 Marso 2017, itinanghal ng mga batäng aktor ang saynete sa Performatura 
Festival 2017 na ginanap sa CCP Promenade (CCP 2017). 


13 at 14 ng Agosto 1990 
#30nh. at 6:30 n.g. 
Philamlife Theatre: 

16,17, at 18 ng Agosto 1990 

3400 n.h. a 600ng:.. 


Larawan 2. Pabalat ng programa ng pagtatanghal ng grupong Anak-Tibawan ng La India Elegante y el 
Negrito Amante sa kagandahang-loob ni Toytoy Velayo.° 


Ayon sa anak ni Balagtas, hango sa tunay na bühay ang mga tauhan sa 
sayneteng ito (Cruz 1906, 159). Samantälang ang mga inâaping indio at mga 
klerigong isinilang sa kapuluan ay humihingi ng katarungan at dignidad, ang mga 
makatà ay naghahangad din ng pagkiläla (Lumbera 1986, 86). Mahihinuha rito 
ang pang-edukasyon, ekonomiko at politikal na pag-unlad sa lipunan ng mga 
makatang Tagalog at ng mga mambabasä at tagapakinig dalä ng mga pagbabagong 
teknolohiko at kaalwanan sa bühay ng mga näâsa panggitnang uri. Nagkaroon ng 
pangangailangan ng mga babasahin at akda para sa naturang uri. 


Ang teksto ng saynete ay nâsa anyong bersong kadalasan ay wawaluhin at 
lalabindalawahing pantig. Karaniwang ang mga linya ay nakagrupo nang tig-aapat 
sa isang saknong. Minsan, hindî eksakto ang sûkat (Balagtas sa Cruz 1906, 166). 
Ang maaaring dahilan nité ay ang pabigkas na transmisyon ng mga dula. Hindî rin 
estrikto ang tugma. Ayon kay Lumbera, ang ganitong sûkat at tugma ay kinakanta 
katulad ng pasyon na may wawaluhing pantig at hindî basta binibigkas lâmang 
(Lumbera at Lumbera 2005, 39). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 147 


Ang mga Tauhan at Lunan 


Tatlo lâmang ang tauhan ng sayneteng pawang komiko: Kapitang Toming 
(Ita), Menangue (Tagala), at Uban (Pusong). Kaïbä sa ibâ pang mga akda ni Balagtas 
na awit na Florante at Laura at komedyang Orosman at Zafira, ang mga tauhan 
ay tunay na mga tâong tahasang makikita at makikilala sa lipunang kinikilusan ni 
Baltazar —isang Ita at dalawäng Tagalog na kabilang sa mababäng saray ng lipunan. 
Si Uban ay isang kaminerong tagalinis at tagahakot ng mga dumi ng mga hayop 
sa kalsada; si Kapitang Toming ay higit pang “api” sapagkat isa siyäng katutubong 
itim ang balât, pandak, at kulot ang buhok. Bagaman “India elegante” si Menangue, 
siyä ay bungi at “mukhang ulam” ayon kay Uban. 


Ang tagpuan ay “isang calzada ng bayan, na pagpipistahan,” o maaaring 
kahit saang plasa sa Filipinas. Ngunit sa pagbäsa ng saynete, ang mga detalye ukol 
sa lugar ay mahihinuhang sa Udyong, Bataan tulad ng pagbanggit sa nayon ng 
Kalungusan at sa mga talababa (163) ni Cruz na nagpapaliwanag ng mga salitâng 
Ita na nagsisilbing ebidensiya ng lugar na pinangyarihan ng dula. 


Buod 


Si Kapitang Toming ay isang Itang kaminero na umiibig kay Menangue, 
isang Tagalang taganayon ng Kalungusang sa bayan ng Udyong, Bataan. Sa araw 
ng pista na dapat ay nagkukumon o naghahakot ng tae ng mga hayop at nililinis ang 
plasa, tinanghali nang dating si Kapitang Toming na ikinainis ni Uban na kapuwa 
niya kaminero. Dumating si Toming na naka-levita, isang pormal na damit Español 
at salawal na may 39 na botones upang mapaibig si Menangue. Pawang panlilibak 
ang tinam6 ni Toming mula kay Uban subalit sa dakong huli ay nakinig naman sa 
awit at sumang-ayon na mainam ang awit na ipanghaharana kay Menangue. 


Sa una”y ayaw ni Menangue kay Toming dahil ayon sa kaniya, ito’y isang 
Itang-bundok, walâng sinasabi, primitibo, at walâng alam sa mga ugali at kagawian 
ng mga tâong urbanisado na sunod ang kilos at pananamit, pati na ang wika sa 
mga Español. Upang mapaibig n1 Kapitang Toming si Menangue, hinangad niyang 
palitän ang kaniyang pagkatao sa pamamagitan ng pagsusuot ng ibâ”’t ibäng kasuotan 
ng mga tao sa lipunang Filipino na sa palagay niya ay may mabuting katayuan sa 
lipunang kolonyal. Ang pagiging matapat sa kaniyang likäâs na pagkatao, kaugalian, 
at kalinangan na kaniyang pagkakakilanlan ay kinamumuhian ni Menangue. Nang 
nanligaw siyä kay Menangue nang nakabahag, ang kasuotan ng mga Ita, hindi siyä 
nité pinansin. Kayâ sinubukan niyang magsuot ng damit mestisong Tagalog, pati ng 
peluka para itago ang kulot niyang buhok. Sumunod, nagsuot siyä ng baro’t salawal 
Intsik, damit morong Balangingi, at ng /evita na segurado niyang makapagpapaibig 
kay Menangue sa kaniya. Sa una’y panlilibak ang inâni ni Toming ngunit sa 


148 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


dakong huli, mapapaibig si Menangue kay Kapitang Toming. Magtatapos ang dula 
sa pag-awit nina Menangue at Kapitang Toming na nagpapahayag na hindi ang 
balât o panlabas na katauhan ang mahalaga kundî ang panloob na katauhan at ang 
pagtatagumpay ng pag-ibig na “tali ng buhay” at “ … mayamang bukal ng sigla’t 
katuwaan.” 


Pagsusuri ng Teksto ng La India Elegante y el Negrito Amante 


Unang susuriin ang pagkatao ni Kapitang Toming batay sa mga bahagi ng 
katawang madalas niyang mabanggit tungkol sa sarili; pagkatapos ay ang kaniyang 
mga gawi, kilos, damdämin, at pakikipagkapuwa. Ang susunod—si Menangue at 
si Uban. Sa tatlong tauhang ito, maituturing na pangunahing tauhan si Kapitang 
Toming batay sa habà ng kaniyang mga linya at tagal sa entablado kahit na 
pumapangalawa lâmang ang ngalan niya sa pamagat ng dula. Sa tatlo, si Kapitang 
Toming din ang pinakamalakas ang dating.!° Ang dating ayon kay Lumbera (2000, 
213) ay “ang impresyong intiwan sa isang tao ng pagmumukha, bihis, pananalita 
at kilos ng isang indibidwal” bunga ng kaniyang danas karanasan, kasaysayan, 
paniniwala, at lipunang humubog sa kaniyang kamalayan na siyäng batayan ng 
tugon ng isang indibidwal sa pagharap sa tao, sining, musika, panitikan, atbp. Kung 
kayâ kung ilalapat ito sa kâso ni Kapitang Toming, sa mga mäânon6od ng dula na 
nakakikita ng kaniyang anyo at gayak, malakas ang dating niya sapagkat maitim 
siyä, pandak, nakabahag, kinky ang buhok. Malakas ang dating niya sapagkat hindî 
karaniwang nakasuot ng levita ang isang Ita. Naïibä siyä sa mga tâong nagmamasid 
sa kaniya sa entablado. Dahil sa kaniyang kaïbahan, kapansin-pansin ang kaniyang 
katauhan anuman ang kaniyang isuot: levita, damit morong Balangiga, damit Intsik 
o ng bahag, dal ang büsog at panà. Pumapangalawa si Menangue na ipinakiläla 
sa umpisa ng dula sa pamamagitan ni Kapitang Toming at ni Uban. Samantäla, 
si Uban naman ang nagpakiläla kay Toming. Si Uban ang lumalabas na talagang 
suporta kay Toming, kontrabida kay Menangue. Pero kung tutuosin, walâ naman 
talagang kontrabida sa mga tauhan tulad nang makikita sa pagtalakay sa bawat isa 
na pawang mga karaniwang mamamayan. 


Ang Loob at Labas ng Pag-ibig ni Toming 


Sa unang pagpasok ni Toming sa tanghälan, makikita siyäng nakadamit 
Español at nagyayabang kay Uban kung gaano siyä kakisig. Ang pakiläla niya sa 
sarili ay “itang chichiriquillo” o “El Amante Negrito”; Ita bagang kumakasi sa 
India Elegante” (162-163). Narito ang isang munting Ita (chichiriquillo) na umiibig 
sa isang Tagala. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 149 


TOMING: Sumisintä ng masust (163, saknong 4.2)! 


Ang îta kung umi-frog 

kamukhä rin ng tagälog.(163, saknong 6.4-5) 
Sa kiyäs ko ngayo’t tindig, 

suôt kastilà ang damit, 

sükat na, Uban, maibig 

ni Menangueng sadyang dikit. 


Pagka’t ng siya’y ligawan 
ng damit itang natural 

ay dî man ako titigan 
kahit may regalong taglay. 


Ako namän ay nagsuôt 
damit mistisong tagälog, 
nagpustiso pa ng buhôk, 
hindî ko rin napairog. 


Umuli akong nanamit 

ng baro’t salawal insik, 
regalo kong dala”y pagkit, 
hindî ko rin napaibig. 


Nagpatabas ako ngani 

damit morong Balangingi, 

hindî ko rin napagiri 

ang sintä kong si Menanguë. (164, saknong 1, 2, 3, 4,5) 


À ber, kung siya”y sumintä 

ngayong ako’y de levita, 

pagka’t ang aking hitsura 

kastilà’t hindî na ita. (165, saknong 1) 


Nag-aral din si Kapitang Toming ng awit na Español na kaniyang ipanghaharana 
kay Menangue (166). 


150 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


TOMING: Raudales de llanto Luha’y lumalagaslas 


vertian mis Oj0S, mula sa aking mga mata 
espinas y abrojas tinik at bisool 

mi consuelo fué ang tangi kong katuwaan 
Amor inconstante Salawahang pag-ibig 
buscaba mi amor tanging sukli sa pag-irog 
y luego letrado, pagdaka napaghulo 

me quiso mostrar. natanggap napagtanto. 
Adios mi dulce Nangue, Paalam sintang Nangue, 
mi amante perjura, sinungaling na irog, 
contén la bravura pigilan ang bangis 

de tu pecho cruel. ng malupit mong dibdib 
(166, saknong 4-6) (Salin ng mananaliksik) 


Narito ang isang Ita na nagpupumilit maging Español sa wika at sa panlabas 
na anyo. Makikita rin mula sa siniping diyalogo ni Kapitang Toming na sa lipunang 
kolonyal, ang pinaka-“iba” ay ang Ita. Mas mabuti pa ang Intsik sa kahit anong 
katutubo. Dito makikita ang pagpupumilit ni Kapitang Toming na “mapabilang” 
at hindf na “iba.” Sa isang bandä, maaari din namang ipakahulugan na ang kultura 
ng elite ay mababaw—ipinapâtong lâmang n1 Kapitang Toming. Kayâ ang sagot ni 
Uban sa kaniya: 


Uban: Ha, ha, ha, hay; ho, haaaaa ! 
ikaw nga’y de levita 
samâ pala ng hitsura 
ng lokong putrilyong ita. (163, saknong 2) 


Panlilibak ang inâni ni Kapitang Toming at napagsabihan pa siyä tuloy ng 
“lokong putrilyong ita” na ang kahulugan ay hibang na maliit na kabayo (potro) o 
alinmang nakapagpapahirap at nakapangyayamot nang lubhâ (Cuyäs 1972, 436). 


Malaki ang pagbabagong dulot ng pag-ibig sa pagkatao ni Kapitang 
Toming. Gagawin niya ang lahat mapaibig lâmang si Menangue. Kung maaari nga 
lâämang palitän ang kulay ng kaniyang balât at pagkatao na sa kaniyang palagay 
ay matatamo kapag nagsuot ng ibä’t ibäng kasuotan ng mga urbanisadong tao ay 
gagawin niya sampung itakwil ang kaniyang tunay na pagkatao. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 151 


At ang epekto ng pag-ibig kay Toming kung hindî makakamtan ay sûkat 
ikawala ng ginhawa at kaluluwa: 


TOMING: Dahilan sa pag-ibig 
nalugmék aké sa sâkit, 
at kundi ka mahahapis 
hiningä ko”’y mapapatid. (169, saknong 1) 


Ang dahilan nité’y “ang salitang ginhawa ay katumbas din ng atay sa ilang 
pamayanang pangkalinangan sa Filipinas, gayundin sa Pasipiko. Ito’y nagmula sa 
salitâng manava (atay o luklukan ng buhay) at lumawak ang kahulugan hanggang 
maging nawa (nawah, nyawa) o ‘buhay na kaugnay ng hininga, ‘hininga” at 
‘kaluluwa’” (Medina 1991). Sa Filipino, inihuhudyat ng pagkalagot ng hininga ang 
kamatayan ng isang tao. 


Sa awit n1 Kapitang Toming na nâsa Español ay makikita ang malaking 
pagbabago sa kaniyang pagkatao dahil sa pag-ibig. Ganit6 na ang dâting tagabundok 
na ang inaatupag ay büsog at panà: 


El flechero cuando canta Ang mamamana 
en vez de buscar dolor sa halip humanap ng gusot 
consuela con su garganta magbibigay aliw 
va diciendo venga amor. maghahandog ng awit 
ng pag-ibig 
(167, huling saknong) (Salin ng mananaliksik). 


Ang akalà ni Kapitan Toming ay papansinin na siyä ni Menangue kung siyä”y 
magiging “sibilisado” na sa bihis at hindî na magsusuot ng bahag at magdädalä ng 
büsog at panà. 


Sa kiyäs ko ngayo’t tindig, 

suôt kastilà ang damit, 

sükat na, Uban, maibig 

ni Menangueng sadyang dikit. (164, saknong 1) 


Ang sagot sa kaniya ni Uban kahit na pareho lâmang siläng kaminero ay ganit: 
Maski ka na naninintä 
mulang ulo hanggang pa, 


masamäâ rin ang hitsura 
kung magsuôt ng levita. (163, huling saknong ) 


152 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Palibhasa’ y itang burél 

isip ay palinsong-linsong; 

ibamos! magwalis ka ngay6n, 

halinhän akong magkumén. (165, saknong 2) 


Sa sagot na ito ni Uban, makikita ang pagtingin ng mga tagabayan sa 
mga tagabundok na walâng-utak at pangit. Ginamit ni Balagtas ang mga salitâng 
“Palibhasa”y itang burol, isip ay palinsong-linsong” na wari bang lahatng tagabundok 
ay nakayayamot at nakamumubhi sa pakikiusap. Datapwat sa salitâ ni Balagtas mula 
sa bibig ni Uban, si Kapitan Toming ay “nanininta mula ulo hanggang paa” na 
nagsasabing ang pag-ibig ay paghahain ng buong pagkatao sa nililiyag. Ang sagot 
naman ni Toming: 


&Di ka bagä nahihiyâ 
utusa’y damit kastila? (165, saknong 3.12) 


Sa sagütang ito makikita ang pangingimi sa bagay na kaugnay ng kolonisador 
at âmo ng bayan. Ang sagot ni Uban ay maghubad siyä, pero hindî niya pinilit si 
Toming dahil 39 ang butones ng salawal at di na alam ni Toming kung paano isusuot 
muli. Naningil na lâmang ng utang si Uban kay Toming na maaaring pagbatayan ng 
ugnayan ng mga Ita at Tagalog noong panahong yaon. Malaki ang utang ni Toming 
ayon kay Uban: walong cavan ng mais, piténg chupa ng bigas, labinsiyam na rolyo 
ng tabako, tatlong sundang, isang sibat, limang bara ng bahag, anim na habà ng 
kawad na tanso, at pitong tühog ng abaloryo na babayaran ni Toming ng ugat ng 
buloy at pulut (165). 


UBAN: Pagka’t marami kang utang 
ang mais ay walong pukyän, ? 
ang bigäs ay pitong gatang, 
ang tabako”y labingsiyäm. 


Tatlong pusot, isang sibât 

saka limang barang bahäg, 

at anim na dipang kawad 

at pitong tuhog ng kuintas. (165, saknong 6-7) 


Sa umpisa ay tila mapanlamang na tao si Toming dahil ang sabi ni Uban: 
UBAN: Bakit si Kapitang Toming 
ita kong katutulungin 


ay hindî pa dumarating 
ako”y lubhang papagurin. (162, saknong 3) 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 153 


Pero hindî naman pal ganoon si Toming. Umiibig lâmang siyä kayâ siyä nahuli. 
Atay, Puso, Dibdib, Bituka, Paa 


Bago magpatüloy sa pagtalakay, ilang paglilinaw muna tungkol sa mga 
dalumat na atay, pusd, dibdib, bituka, at paa, at sa kaugnayan ng mga bahaging 
ito ng katawan sa pagkataong Filipino. Ayon sa pag-aaral ni Isagani Medina 
(1991, 20): 


Ang dalambhati at luwalhati ay nagmula sa salitang Malayo 
na dalam (sa loob) at ng Hati o ati (atay) kaya nangangahulugan 
itong nagdaramdam o maysakit o naaapektuhan ang loob ng atay o 
loob ng isang tao. 


Sa Indones, ang hati ay gaya rin ng kahulugang Malayo: atay 
at puso. Nangangahulugan din ng interes at atensyon (Echols and 
Shadily, 1963). Sa mga Javano, ang ati ay katumbas ng puso at isip 
(Howe, 1974). Sa proto-Pilipino, ang hatay ay nangangahulugan ng 
atay at tapang. 

Hindi kataka-takang sa paniwala ng mga sinaunang tao noon 
(maging hanggang ngayon), atay ang sentro ng buhay, damdamin, 
pag-ibig at tapang. 


Ayon sa mga sinaunang Tsino, atay ang siyang tumutugon 
sa elementong kahoy at dito naninirahan ang kaluluwa ng tao. Ito 
rin ang itinuturing na pinakamahalagang sentro ng mga damdamin. 
Katunayan, kabilang ang atay sa “Limang Lamang-Loob” (Viscera) 
kasama ang puso, tiyan, baga, at bato (Williams 1976). Sa mga Ingles 
noong siglo 18 naman, atay ang siyang pinaniniwalaang “luklukan 
ng mga damdamin... sa Pilipinas, may paniwala na ang pagkain ng 
atay ng pinatay na matapang na bayani o tao ay pagtatangkang isalin 
ang katapangan sa kumaïin nito. 


Sa akdang La India Elegante, may natagpuang diyalogo ni Kapitang Toming 
na may banggit sa atay. Sa konteksto ng kultura at paniniwala ng sinaunang Filipino 
mas madalîng maunawaan ito at ang implikasyon sa pagkatao ni Kapitang Toming: 


TOMING: Kung ang ibong aking 4lay 
ay di mo pô nagustuhän, 
ang ibong mulà sa atay 
tangapin mong mahinusay. (168, saknong 6) 


154 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ang babâäsa ng siping ito ay maaari na ngayong magbigay pakahulugan sa 
kung anong uri ng pagkatao ang iniluluwal ng “mula sa atay”—tunay at mula sa 
kaibuturan. Mapapansin din na magälang si Kapitang Toming at siyä”y namumupo. 


Tingnan naman natin ang gâmit ng pusd at ang kaugnay na pagkataong 
iniluluwal nité batay sa mga sipi mula sa diyalogo ni Kapitang Toming. 


Ang isang tâong dalisay at matinding umiirog ay buo ang kaloéban tulad 
ni Kapitang Toming na walâng takot na ipahayag ang kaniyang pag-ibig para kay 
Menangue sa pamamagitan ng isang awWit. 


TOMING: 


Hermosa de los balcones Magandang dilag sa balkon 


el ruido se hace Ilegar ang masigabong palakpakan 
no turbes los corazones di nakakabagabag sa mga pusô 
de los que van a cantar. ng nagnanais umawit. 

(167, saknong 6) (Salin ng mananaliksik) 


Walâng laban ang isang tâong umübig tulad ni Toming sukdang ikamatay ito. 


TOMING: 


Luluhog-luhog 
ang pusô sa iyong alindég 


sasabog na pilit 
dahïl sa pag-ibig. (173, saknong 3, 1-2; 5-6) 


Dahilan sa pag-ibig 

nalugmok aké sa sakit, 

at kundî ka mahahapis 

hininga ko”y mapapatid. (169, saknong 1) 


Pagka’t balang isang galaw 

niny6 kung nililigawan, 

lubhäng malakäs umakay 

sa pus ng lumiligaw. (171, saknong 5) 


Tapat ang puso, walâng maliw ang pagsinta ni Kapitang Toming kay 
Menangue. Kung ang pag-ibig ng babae ay isang maruming kalakal, mahal o müra 
man ang paninda ay bibilhin pa rin ng nanliligaw: 


Kung kalakal mang marumi 

ang pag-ibig ng babayi, 

mahäl, mura’y binibili 

ng pagsintà ng lalaki. (171, saknong 4) 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 155 


Hindi kitä binibird 

wikà ko’y tunay sa pusè 

at doën sa aming hüld 

ay ganito ang pagsamÔ. (172, saknong 2) 


Kayâ ngâ ako’y ibigin 

at walâ kang hihilingin 

na dî agad tatangapin 

ng sintang Käpitang Toming. (172, saknong 6) 


Inihambing ni Toming ang kaniyang pag-irog sa kabibe at tiking nakabaôn 
na napakahirap mahugot ng alon at matüling agos: 


tigni’t may ita sa bundôk 
na matibay umirog. 


Kabibi ngâ ang kaparis 
sa aplaya ng pag-ibig, 

kung aluni’y matitirik, 
tataob o tatagilid. 


Tantoi’t yaring pag-irog 

parang tiking natutulos, 

lubhang mahirap mahugot 

ng alo’t matuling agos. (174, saknong 1, taludtod 3-4; saknong 2-3) 


Sa pamamagitan naman ng mga talinghagang kaugnay ng pusd, dibdib, at 
bituka ay makikita ang pagkaseloso ni Kapitan Toming. Pansinin din na ang matä 
ang lagusan o daluyan ng damdäming nagmumula sa 1oob. Sa pamamagitan ng matä 
maaaring makipagpalitan ng senyas sa kausap at maiparating ang niloloob tulad 
ng “titig na paalon-alon” na nangangahulugan ng pagtanggap at maaari pa ngang 
ipakahulugang pag-irog o pakikipagtalamitam o pakikiulayaw na isang katangian 
ng tâong kiri o sa impormal na tawag sa kasalukuyan ay “malandi.” 


jAy! Menanguë, kung makita 
si Titoy ay kausap ka, 

ang pus ko’y nag-aalsä 
nalulubid ang bituka. 


Lalo na’t kung namamalas 
na 1kaw ay kinakausap 


156 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ng mayamang Intsik-Guat 
ang dibdib ko’y nabibiyak. 


Nagreregalo ng hamon, 

kandilà, kakaw at litsôn, 

sa pagtangäp mo’y mayroong 

titig na paalén-alén. (169, saknong 4-6) 


Sa pagsintang tapat na ito ni Kapitan Toming kay Menangue ay pawang gâlit 
at panlilibak ang tugon kayâ ang sabi ni Toming, kumalma ito sa pagpapalamig ng 
dibdib upang makapasok ang kaniyang isinasamong pag-ibig, at sa halip na magalit 
ay maawa ito kay Toming. Dibdib ang dinadaluyan at nilalabasan ng gälit: 


iPalamigin mo ang dibdib 
at dingin mo yaring hibik! (172, huling saknong 3-4) 


:Huwag kang magalit, liyag, 
sa aki’y magdalang habäg! (170), saknong 5.34 


Ang tâong malungkot dahil sa pag-ibig ay ganito ang sinasabi pares ni 
Kapitang Toming: “puso ko nama”y yuyumi sa hirap” (170, saknong 6.4). Maaaring 
ipakahulugan na nagiging mabini, malumanay, at nanghihina sa pagdurusa ng 
kaloéban. Tingnan naman ang imahen o talinghaga para sa isang mangingibig na 
sunod-sunuran sa nililigawan o minamahal——pusông nâsa talampakan o sumusunod 
sa yapak: 


ang pusô ng iyong kinagagalitan 
sumasayapak mo’t pagsintä ang 4lay; (170, saknong 7.34) 


pakakandong namän ang ab kong dibdib 
sa masidhing dusa dahil sa pag-ibig. (170, huling saknong 3-4) 


Ang huling sipi ay nakapagpapaalala ng larawan ng isang tâong hinang- 
hina at kaawa-awa na kaïlangang kalungin. Ang kandüngan na tawag sa bahagi ng 
katawan na magkadikit o nakaawang na dalawäng hità kapag nakaup6 ay iniuugnay 
sa pagkalinga at pag-upô sa isang batäng hinahapit nang maläpit sa sinapupunan. 
Nangangahulugan din ito ng proteksiyon sa kinakalong. Subalit sa dalawäng 
taludtod na ito, embes na ginhawa ang pagkalong, ito’y ibâäyo pang paghihirap ng 
kalo6ban. Dito, ang dibdib ay naglalamän ng pighati. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 157 


Sa kabilâng dako, ang palad ay ginagamit ding talinghaga para ilarawan 
ang isang tâong sawi ang kapalaran. Ipinahayag ito sa pamamagitan ng pang-uring 
“kapos” o kulang at mapipilitan pang malagot o maputol, ay kulang na nga. Pusông 
nâsa loob, ang katambal ng katauhang panlabas na dibdib na pinaglalagusan ng 
gälit, at naglalamän din ng pag-ibig na kapag hindî natugunan ng nililiyag ay 
walâng pagpipigil na sasambulat na magiging sanhi ng pagkawala ng ginhawa at 
ng bühay mismo. Tingnan ang magkasunod na saknong ng awit ni Toming: 


Nang hindi malugmok 
ang palad kong kapos 
pilit malalagôt 

dahil sa pag-ibig. 


Luluhog-luhog 

ang pusô sa iyong alindég, 

kundi mahahapis 

sa palad kong amis, 

sasabog na pilit 

dahil sa pag-ibig. (173, saknong 2-3) 


Nabanggit na kanina ang mata. Narito pa ang ilang talinghagang kaugnay ng 
matä na naglalarawan ng isang tâong malungkot dahil sa pag-ibig tulad n1 Toming. 


Raudales de llanto Masaganang luha 
vertian mis Oj0S ang bumubuhos sa aking mga mata, 
(166, saknong 4) (salin ng mananaliksik) 


Titigan ang luhà 

ng linkod mong abà, 

hulugan ng awà 

akong may dalità. (173, saknong 1) 


Ang matà ay lagusan ng pag-ibig na nagbibigay ginhawa sa pusông nagdurusa. 


Isang mapungay na sulyäp 

6 isang pagtinging kindät, 

sa lalaking sinasagap 

parang hamog ng pag-liag. (171, saknong 6) 


Si Kapitang Toming ay tapat umirog subalit si Menangue ay “säbukot!* ang 


tingin” sa ibong kulasisi na handog ni Toming (168, saknong 2) at hindî nakikita 
ang katotohanan. Medyo nauubos na ang pasensiya ni Kapitang Toming. Datapwat 


158 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


kung gagamitin ang matä nang mahinusay ay makikita ang isang katunayan. Ayon 
kay Kapitang Toming: 


Kayâ ang sabi 


Ako°y iyong pinapagod 

Menanguè sa suyo’t luhog, 

tingni’t may ita sa bundéôk 

na matibay na umirog. (174, saknong 1) 


ni Kapitang Toming, gamitin ang kaniyang tainga at buksan 


ito upang makaraan ang pag-ibig at siguro makapasok sa puso. 


At ng iyong matalastäs 

ang ganäng aking pag-liyag, 

dingin mo’t isisiwalat 

sa kantä kong ikukumpäs. (174, saknong 7) 


Mula sa ibâ’t ibäng kapahayagan ng pagkatao ni Kapitang Toming, 
makikitang pag-ibig ang buod ng kaniyang pagkatao na nagpapalakas ng kaniyang 
kaluluwa at nagdudulot ng ginhawa. Pag-ibig ang panlunas sa lahat ng sâkit at 


pighati. 


TOMING 


TOMING AT 
MENANGUE. 


Sa mundo ang pagsintä 

siyang unang ligaya, 

kayamanan at ginhawa, 

ay! tuwa ng käluluwä. (174, huling saknong) 


Kun ang bühay nati’ y katipunang säkit 

at siyang sadlakan ng dâlita’t hapis, 

ang boong ligaya’y na sa sa pag-ibig, 

ang pag-sinta’y siyang gamôt sa hinagpis. (175, saknong 1) 


Ang sinta’y ipagdiwang 

siyang tali ng bühay 

lubhang mayamang bukäl, 

jay! ng sigla’t katuwaän. (175, huling saknong at wakAs 
NANG “SAYNETE”) 


Kumbaga, pag-ibig at ang intibig ang anting-anting n1 Kapitang Toming, isang 


Itang mula sa bundok. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 159 


Ang Pagkatao ni Menangue 


Sa punto de bista ng umiüibig na si Kapitang Toming, si Menangue “ang 
sanhi ng dala kong dalamhati” (168, saknong 1), “Hermosa de los balcones,” (167, 
saknong 6), at inihambing niya ang pisikal na pagkatao ni Menangue sa isang sulà 
o “carbunco,” carbunco, carbuncle, isang baténg mahalaga. Nangangahulugan din 
ito ng tanglaw o liwanag tulad sa gâmit na “sula ng kaniyang mga mata.” Samantäla, 
tulad ng palad o kapalaran, ang hininga ay napapatid. 


Oh! masinag na sülà 

dingin mong magdälità, 

at magdalä kang 4wà 

sa sintang luluhà-luhà. (168, huling saknong) 


Dahilan sa pag-ibig 

nalugmok ak6 sa säkit, 

at kundî ka mahahapis 

hiningä ko’y mapapatid. (169, saknong 1) 


Si Uban ay napapangitan kay Menangue subalit bulâg ang pag-ibig sapagkat para 
kay Toming— 


Hindi, ;jaho’y! Kung makita 
ikaw ma’y pilit sisintä. (163, saknong 5) 


Kapuwa Tagalog sina Menangue at Uban subalit tingnan ang mga salitâäng 
ginamit ni Uban upang ilarawan si Menangue sa palitan nil ng diyalogo ni Toming 
nang ipinapaliwanag ni Toming kay Uban kung bakit nakasuot siyä ng levita, isang 
damit Español na hindî pang-araw-araw. Ayon sa paliwanag ni Cruz, ito’y kulay 


A 


itim, “kulay abo at iba pä, nguni’t kaïilan ma’y di maputf” (163). 


TOMING nene ka tagabayan man, 
asabes tu ang dahilâän 
nitong levita kong taglay? (163, saknong 3.24) 


UBAN. &At ano baga ang sanhi? 

TOMING Sumisintä ng masusi 

UBAN &At kanino? 

TOMNGK ay Minanguë. (sic) 

UBAN &Tagä-Kalungusang, bung1””? (163) 


Sa kulturang Filipino, ang pagiging bungal o kulang ang ngipin ay 


160 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


tinitingnang pangit o pinagmumulan ng katatawanan tulad ng komedyanteng si 
Chichay sapagkat ito’y hindî buo at hindî kaaya-aya sa malas. Para itong bäkod na 
giba ang ilang bahagi. 


Sa Florante at Laura, ideal ang paglalarawan sa mga bidang prinsesang 
sina Laura at Flerida. Si Prinsesa Laura ng Kaharian ng Albanya, ang kawangis ay 
“talang kaagaw ni Venus” (Cruz 1906, 86). Tama raw ang proporsyon ng katawan 
ni Laura na bumabagay sa kaniyang mabuting asal. 


Ang Muslim na si Princesa Flerida naman ay “si Diana sa gitna ng maraming 
ninfa”” at isang Houris na “mga dalagang sadyang kariktan sa Paraisong kathâ ni 
Mahomang profeta….” (Cruz 1906, 96). 


Sa kabilâng dako, si Menangue ay mula sa nayon ng Kalungusan sa bayan 
ng Udyong. Sa kasalukuyan, ang Udyong ay kilalä sa tawag na “Orion sa Bataan.” 
Mayroon itong 23 barangay na nasasakupan. Sa pananalita ni Uban, si Menangue na 
sinisinta ni Kapitang Toming ay “Tagä Kalungusang, bungf” (163) at “‘sinta mong 
mukhäng ulam.” Sa sipi ng saynete sa Panitikan sa Pilipino (Pandalubhasaan) 
ang salitâ ay “kulam” (Gonzalez, Crescini-Marin, Tiamson-Rubin 1982, 349). 
Maaaring pinalitan ito ng mga patnugot sapagkat mahirap isipin o isalarawan ang 
isang babaeng mukhang “ulam” at anong klaseng ulam? Ang matisip lâmang na 
dahilan sa paglalarawang ito ay upang umäni nang higit pang halakhak mula sa 
mga mäânon6od sang-ayon sa katangian nitong maikling dula na isang parsa. 


Batay sa mga sinasabi at ikinikilos ni Menangue, mahuhulo na siyä”y pikon, 
magagalitin, maingat, tuso, at may pusôong-bat6. Para sa kaniya na nahirati sa gawi 
ng tagabayan na mapanghibo, niloloko lämang siyä n1 Toming at sa pagtatäsa niya 
sa sarili na bihasa sa gawi ng mga tagabayan, hindî niya papatulan ang sa tingin 
niya’y panlilinlang o panlalansi lâmang ni Toming na sa katunayan ay wagas ang 
pag-ibig. 


Huwag mo akong biruin 

ng ulol na pagtuturing; 

ang hindi dapat galitin 

hindî sukat aglahtin. (172, saknong 1) 


Ako’y lubhâ nang galit, 
imalis ka, itang buisit! (172, huling saknong, taludtod 1-2) 


Malis ka sa aking harap 
Îtang masamang mangusap. (170, saknong 5.12) 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 161 


Dingin ko”y malayà, 
dî mo ak6 masisilô 

sa parayà mo at hibù 
at dî ulol yaring pusû. 


Ang lagay mo’y titigan 

di kita magkakahusay, 

jabà niyaring kapalaran 

sa dalitâ y mamamatay! (169, saknong 1-2) 


Sa huling saknong na sinipi sa itaas, ipinahihiwatig na mas mabuti pang 
mamatay siyä kaysa makapangasawa ng isang Ita na maitim, pandak, at mangmang. 


Makikita sa mga sumusunod na saknong ang matamang pag-ïisip ni 
Menangue sa umaga at sa gabi ukol sa kalikâsan ng pag-ibig at ng kaniyang sariling 
pang-unawa rito. 


Pamimintana na ng masayang âraw 

sa tahanang gintô sa Dakong Silangan, 
ini-isip ko na kung an6ng paraän 
mäsok sa pus ko ang pagsintang tunay. 


Kung mâgabi nama’t magkusang sumabog 
sa masayang langit ang bitwing tampôk, 
kung sa nakaraang maghapo”y umirog 
parang aséng biglang papanaw sa loob. 


Ano pa’t ang sinta”’y hindî kumakapit 

kung hindi sa balât lamang niring dib-dib, 

kun dini sa puso’y mâsok ang pag-ibig 

“letra” ang kaparang sinulat sa tubig. (171, saknong 1-3) 


Napag-isip-isip niya na kung ang pag-ibig ay tulad ng isang matinding 
bagyo na wawasak sa mundo, hindî siyä matitigatig kahit bahagya man. Walâ sa 
loob niya ang pag-ibig at kung masok man, hindi nagtatagal; parang hangin lâmang 
na nagdaraan. 


Kung nag-kakatang sa hangi’y ibuhos 

ang bagy6 sa mundo’y madlâ ang lulukob, 

nguni’t kamunti ma’y hindi malulukot 

sa bagyo ng sintä ang pusù ko’t loob. (173, saknong 4) 


162 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Kahabagan kita sa linungoy-lungoy 

kahit kamuntî man sa pusd ko ngayon, 

isipin ang pus kung sa sinta’y tukoy 

dî mananatiling magiging maghapon. (173, saknong 6) 


Sa pagsusuri ni Menangue ng sarili, ang pag-ibig para sa kaniya ay katulad 
ng isip ng batà na hindî nakagagawa ng pasiyäng matibay. Inihalintulad ito sa 
kandilang nababaluktot. 


Ang pagsinta’y kamukhâ 

ay pag-iisip ng batà, 

kung ngayo”’y parang kandilà 

baluktot na mayâ-mayâ. (173, huling saknong) 


Dahil sa mga binanggit sa itaas, tinawag ni Kapitang Toming si Menangue na 
malupit: 


TOMING: Adios, mi dulce Nangge, Paalam, sintang Nangue, 
mi amante perjura, salawahang irog 
conten la bravura pigilan ang bangis 


de tu pecho cruel. (166) ng iyong pusong malupit 
(Salin ng mananaliksik) 


Para kay Menangue, ang pag-ibig ay hindî nagtatagal. Hindi siyä seryoso, 
playgirl, o di kayâ’y salawahan, o hindî lâmang siyä talaga mapaibig, kahit na 
marami siyäng ka-date. 


Ang mga sumusunod na saknong ang maaaring bigyan ng dalawäng 
pakahulugan na tinutukoy ng mga tagapagsalin ng sayneteng sina Enriquez, 
Manlapaz, at Hartendorp na “erotic symbolism” (n.d. 2). Ito ang tinatawag na may 
dobleng pakahulugan na isang katangian ng saynete ayon kay Rizal na binanggit 
sa unahän na itinuturing na kalaswaan—“maging ang ating mga sainete ay may 
paglalaro ng salita at mga praseng nagdadalawang kahulugan.….” (Rizal 1891, salin 
ni Almario 1999, 165). Makikita rin sa sipi na si Menangue ay tâong mahilig sa 
kasiyahan at hindî naïis ang napag-iisa. 


MENANGUE: Hirap nitong pasa pistäà 
na walang kinakasama, 
ano mang makitang sayä 
malungkot dit di masiglä. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 163 


Nagsalawahan si Titoy 
dahil sa sintä kay Panggoy, 
siyang sinamahan ngay6n, 
ako”y nalimutan tuloy. 


Si Andoy naman gayon din, 
ang sinamaha”y si Neneng, 
si Inggo”’y napa sa kaingin 
at mamimitäs ng saging. 


Si [roy ay anhin ko pa 

kayâ hindi nakasama 

kagabi ay nanalabä, 

walo ang sugat sa pa. (167, saknong 1-4) 


Narito pa ang ilang taludtod na maaaring bigyan ng ibäng kahulugan at 
posibleng pagsimulan ng tawanan ng mga mäânon6od. Sa salitaan sa ibabâ ni 
Kapitang Toming at Menangue, kinakamusta ni Toming ang regalo niyang ibong 


kulasisi kay Menangue. 


TOMING: 


MENANGUE: 


TOMING: 


MENANGUE: 


TOMING: 


MENANGUE: 


TOMING: 


iBuenas noches ñora Menanguë! 
&kumustä ang kulasisi? 

&Ang kulasisi bagang bigay m6? 
At alin pa kundi it6. 

Df kulasisi’t kuago 

6 sabukot ang tingin ko. 


Kulasisi pong marilat, 

Ay di kulasising gubat, 
dito sa baya’y ang tawag 
kuagong-parang na mailap. 


Kulasising namumutôk 

ang ibon kong inihandog, 

mapulä ang tukâ, maputi ang tuktok, 
balahibo’y verde, ang pakpak ay kusôt. 
(168, saknong 1-4) 


ToMnwG: Kung ang ibong aking âlay 


ay di mo po nagustuhan, 
ang ibong mulâ sa atay 
tangapin mong mahinusay. 


164 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


MENANGUE: &At anong hitsurang ibon? 
TOMING: Tila po manôk na kapén. 
MENANGUE: &Anong hitsurang kolor? (Saknong 6-8) 


Sa sumusunod na salitaan naman ni Menangue at ni Kapitang Toming ay 
mababanaag ang pagkakäibä ng pagkatao ng tagabundok at ng tagabayan. Sa una 
ay makikita ang oportunismo at pagiging praktikal ni Menangue na kabaligtaran ng 
halagahan ni Kapitang Toming: dalisay ang pusd, tapat, may delikadesa, hiya, at 
paninindigan, mga maituturing na ideal na katangian. 


MENANGUE: &Anông masakit sa 1y6 
tumangäp man ng regalo? 
ito”y ugali sa mund6 
ang masok ay itago mo. 


TOMING: Ngunit hindi sa pag-giliw. 
MENANGUE: Sa paäno ma’y gayon din, 
balang bigay ay tangapin 
kun sa pusô nangagaling. (169, saknong 7-8) 


TOMING: Ang gayôn ay nakokontra, 
tungkol sa utos ng sintä. 
MENANGUE: &At sumisintä ka bagä? 
TOMING: Bantâ ko’y talastas mo na. 
MENANGUE: Kung yao”y natatätap ko 


dî tatangapin sa 1y6 
ang padalä mong regalo 
masamang ibong kuago. 


At sakä ako’y tagälog 

at ita kang tagä bundôk, 
&papänong makukupkép 
ang 1yong hâing pag-irog? 


TOMING: Ha, ha, ha, haaaaa..…… 
laki niring kamalian! 
isip ko’y di ka pihikan 
1y6 palang tinitignän 
ang balât, hindi ang lamän. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 165 


MENANGUE: Malis ka sa aking harap, 
itang masamang mangusap. 
TOMING: jHuwag kang magalit liyag 
Sa aki”y magdalang habäg! (170, saknong 1-5) 


At nagpatüloy si Kapitang Toming sa pagpapahayag ng isang matibay, hindî 
matitinag, wagas, at dalisay na pag-ibig ng isang Itang tubô sa bundok. Batid ito ni 
Menangue, ngunit sa halip na tanggapin ang wagas na pag-ibig ni Kapitang Toming, 
ipinamukha niya ang kawalâng sopistikasyon at urbanidad nité. Sa usapan sa ibabâ, 
makikita ang batayang pagkakaibä ng mga tâong hindî naabôt ng urbanisasyon at 
sibilisasyon kompara sa mga tagabayan. 


MENANGUE: Walang kasinungalingan 
para ng iyong Sinaysay, 
nakikilala kang tunay 
na tubô sa kabundukan. 


Kung sa bayan ka tumubd 
ang pagsinta’y matatantô; 
yaring, pinaghalo-halù 
ng sumpâ, dayà at bird. 


TOMING: Gayon ngâ kung magsusulit 
ang di sumisintang dibdib 
dapwa’t sa umi-ibig 
ang sinta”y tunay na langit. (174, saknong 4-6) 


Ang Pagkatao ni Uban 


Sa pagbubukas ng entablado ay makikita si Uban na nagwawalis sa plasa 
na pagdarausan ng pista. Sa maikling eksenang ito ay makikiläla ang pagkatao niya 
sa kaniyang ikinikilos, reaksiyon, at salitâ. Pagod na pagéd na siyä sa kalilinis at 
inilarawan niya ang sarili na “pigtâ na ako ng pawis/ mulang ulo hangang singit/ 
kamukha’”y uläng tikatik” (161, saknong 2.34). 


Sa aking palagay, mataas ang pagtingin ni Toming kay Uban dahil dito 
siyä humihingi ng opinyon kung maganda o pangit ang kanta na iaalay niya kay 
Menangue. 


TOMING: Uban, kung ibig mo sana 
dingin mo kung mabuti na 
ang itatapat kong kantä 
kay Menangueng aking sintä. 


166 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


UBAN: Kanta yata sa ambahan 
dî ko na ibig pakingän. 

TOMING: Marikit na kantang bayan 
bago kong pinag-aralan. 


UBAN: jBaya! Kantahin mong agad, 
totonohan ko ng lundäg, 
mahiwalay man sa kumpäs 
magagamot na ng tuäd. (166, saknong 1-3) 


Mula sa salitaan sa itaas ay mahihinuhang mababà ang pagtingin ni Uban, 
maging ni Toming sa katutubong kultura at kinaïlangan ni Toming na makiayon sa 
gusto ng mga tagabayan; ayaw nilä ng ambahan na isang tradisyonal na katutubong 
tulâ ng Hanunuo-Mangyan na karaniwang inaawit. Sinaunang tulâ o awiting-bayan 
din ito na may süûkat na pipituhing pantig sa bawat taludtod pero walâng takdang 
bilang ang mga taludtod. Marahil din, dahil tagabayan ang kaniyang napupusuan 
na nasilù na at nahulog sa mga gawi at kaugalian ng mga Español na may kontrol 
sa takbo ng lipunan. Kay tinatalikuran at nililibak ang anumang may kaugnayan 
sa katutubo kapuwa ni Uban at ni Kapitang Toming at lalo na ni Menangue. 
Makikita rin na ang pagtäya kung maganda ang awit o hindi ay sa pamamagitan ng 
o nakabatay sa kilos ng katawan: lundag at tuwad. Mahihinuhang si Uban ay isang 
tâong maliksing kumilos, buhäy, at mahigpit ang ugnayan ng kaluluwa at ginhawa. 


Bagaman mataas ang pagtingin ni Toming kay Uban ay käya niya itong 
sabihan ng “tanga.” Mahihinuha rin sa sinabi ni Kapitang Toming na may 
pangkalahatang palagay na ang tagabayan ay matalino at ang tagabundok ay 
mangmang. Subalit sa pagkakataéng ito, hindî alam ni Uban ang dahilan ng 
pusturang 4yos Español ni Kapitang Toming. 


TOMING: jBaya! Que tonto ni Uban 
nene ka tagabayan man, 
&sabes tu ang dahilan 
nitong levita kong taglay? (163, saknong 3) 


Maayos naman ang pagsasamahan nina Uban at Toming na masasalamin 
sa tatlong pagkakâtaông makikita sa dula. Ang mga ito ay 1) nang papaghubarin 
ni Uban si Toming ng suot-Español, pero hindî naman siyä namilit nang makiusap 
si Toming; 2) nang nakinig siyä sa awit tulad ng pakiusap ni Toming; 3) at nang 
naningil siyä ng utang kay Toming ay sumapat na ang buloy at pulôt panilan (165, 
huling saknong 3-4) na kabayaran samantälang malaki ang utang ni Toming kay 
Uban. Batay rito, masasabing marunong makipagkapuwa-tao si Uban. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 167 


Si Uban at ang Kaniyang Bituka 


Sa pagbubukäs ng dula, makikita si Uban (pusong) na may daläng walis 
sa “plasa ng komedyante.” Ikalimang araw na niyang nagkukumén at may 
sandaang “kareton” na siyäng nahakot na tâeng baboy. Inirereklamo niya na 
walâng katapusan ang kaniyang paglilinis ng plasa dahil naging kumon!* o kubeta 
ito ng âso. Kapansin-pansin na sa maikling panahon na si Uban ay näsa eksena, 
makaïlang beses niyang binanggit ang kaniyang bituka at pag-inom ng alak na rom 
sa paghahanap ng ginhawa. 


UBAN: Dito’y walang makikita 
kung hindî giri, at salt 
kunday at tadyäk ng paä 
pangpalubid ng bituka. 


Kay-hirap nitong magkumén 

lalo”’t bituka’y maghilom, 

sakä ako’y walang patrôn 

na magpalagok ng rom. (162, saknong 2) 


jkuidado, aking bituka, 
masamâ ang mdimpacha! (162, saknong 4.34) 


At pagkatapos ng kaniyang pag-aagam-agam at pagpapagéd sa dakong huli 
ng kaniyang eksena ay pagkain ang kaniyang bukambibig. Ang lamäng-ugat na 
buloy na katulad ng kamoteng kahoy at polot pocyotan o pulüt-pukyutan ng mga 
bubuyog (Noceda y Sanlucar 1860, 241) na bayad-utang ni Toming sa kaniya 
ang nâsa kaniyang isipan. Ito ang kaniyang sinabi matapos pakinggan ang awit ni 
Toming para kay Menangue: 


UBAN: iBaya! kantâ mo’y mainam 
katono nÿg aking sayäw; 
nguni’t Masarap iSsaW-SaW 
ang buloy sa pulét-panilan.!f (166, saknong 7) 


Ang buod ng pagkatao ni Uban ay nâsa bituka na luklukan ng ginhawa. Isa 


siyäng tâong palakain at madaling maapektuhan ang bituka. Si Menangue naman 
ay isip, at si Kapitang Toming ay pusd at kaluluwa. 


168 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Mula sa paghahanay ng mga tauhang ito ayon sa tipo, kilos, gawa, at salitä, 
lumalabas na ang tagabundok na tulad ni Kapitang Toming ay tapat at maaasahan, 
taliwas sa mga negatibong katangiang inihanay ng mga fraileng Español sa unahän 
ng pag-aaral. Si Kapitang Toming, tulad ng kaniyang hubad na anyo, ay walâng 
itinatago, hubad sa hibo, at pagpapanggap. Batay sa tekstong sinuri, lumilitaw na 
kataliwas ng tagabundok ang tagabayan na batay sa tekstong sinuri ay lumilitaw na 
salawahan, tuso, oportunista, at mas pinahahalagahan ang mga bagay na materyal 
at panlabas na kaanyuan. Sa dula, ang tagabayan ang napasukd ng tagabundok: si 
Menangue ang napasukÔ sa wagas na pag-ibig ni Kapitang Toming. 


MENANGUE: Sa pagsinta’y walang hindî sumusukd 
ang lalong mailäp ay napaäamd 
ang tigreng mabangis na uhaw sa dugô 
daig ng pag-1big at napapasuyd. (175, saknong 3) 


Paghihimay ng Pagkatao ayon sa Tambalang Lapit 
at Talaban ng Kaluluwa at Ginhawa 


Sa bahaging ito, ipakikita kung gaano kadalas nagamit o nabanggit ang mga 
sangkap ng katawan sa teksto ng saynete na isang pamamaraan ng pagsusuri ng 
nilalaman ng teksto at sa paghihimay ng pagkatao ayon sa pamamaraan na inilatag 
ni Dr. Prospero Covar. Sa paglalapat ng Tambälang Lapit hinahango ang pagkatao 
batay sa bahagi ng katawan na siyäng naglälamän ng kamalayan ng mga tâong 
gumagamit ng wika. Kung gaano kadalas ang paggamit ay nangangahulugan na 
buhäy sa kamalayan ng mga tao ang gay6ng uri ng pagkatao batay sa dami ng 
bilang. Tulad ng nabanggit na kasabihan sa unahän ng pag-aaral, “Kung anong 
bukambibig, siyäng lamän ng dibdib.” Kung anong laging sinasabi, siyäng 
nasasaloob ng isang tao. 


Sa paglilista ng datos, nauuna ang bahagi ng katawan at sa loob ng panaklong 
ay ang tauhang nagwika nito, sinusundan ng päâhinä sa aklat, bilang ng saknong sa 
naturang pâhinà, tuldok, at ang kasunod na numero o mga numero ay ang bilang ng 
taludtod sa naturang saknong. 


Sa paggamit ng teorya ni Covar ng pagkataong Filipino, maaaring hindî 
lahat ng itinakdang bahagi ng katawan ng Tambalang Lapit ay matatagpuan 
sa isang obra. Bawat tao ay may 1ibâ’t ibäng angking katangian na biyolohikal, 
sikolohikal, danas, at kaligirang kinalakhan na siyäng humuhubog sa kung paano 
nité tinitingnan, ipinapahayag, at ginagamit ang mga salitâng kaniyang kinagisnan 
at nililikhâ ng mga bagong Kkaranasan. Ang Tambälang Lapit ay isang susi na 
maaaring magbukäs ng mga pintuan paloob sa pagkataong Filipino. Bawat tao sa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 169 


gayon ay maaaring may sariling pagbäsa at paggamit ng Tambälang Lapit. Tulad 
ng mga ibang pananaliksik, hindî pagsasabit ng datos ang layunin ng pag-aaral 
upang patunayan kung wasto o mali ang teorya ng pagkataong Filipino na kung 
may matagpuan na mga datos na lapat na lapat sa teorya ay nagpapatunay na balido 
ang paggamit ng Tambälang Lapit sa pagguhit ng larawan ng pagkataong Filipino. 


Mga Sangkap ng Katauhang Panlabas sa La India Elegante 
Mukha 


Ang mukha ang pangunahing bahagi ng katawan ng tao na unang nasisilayan 
at inihaharap sa tao. Sa konteksto ng pagkataong Filipino, ang mukha’y maituturing 
na salamin ng bühay. Ito ang isa sa mga elemento ng katauhang panlabas. Ang 
mukha ay maraming bahagi: noo, matä, kilay, pilikmata, ilong, bibig, labi, dila, 
ngipin, nguso, at pisngi. Tatlo lâmang ang gâmit ng mukha sa akda. May “mukhäng 
ulam” (Uban, 165, huling saknong, ikaapat na taludtod) at “malaki ang mukhä” 
(Toming 168, saknong 5.1) na ang tinutukoy ay ang ibong kulasisi. Ang ikatlong 
gämit ay sa paghahalintulad: “kamukha’y uläng tikatik (Uban 161, saknong 2.4) sa 
tugon ni Toming kay Uban na “Ang ita kung umi-irog/ kamukhâ rin ng tagälog” 
(Toming 163, saknong 6.34), at “pagsinta’y kamukhâ/ ang pag-iisip ng batà” 
(Menangue 173, huling saknong .1). Mahirap isipin kung ano ang “mukhäng ulam” 
na tumutukoy sa mukha ni Menangue subalit ayon kay Uban ang suma-total ng 
hitsura ay pangit. 


Matä 


Ang mga salitâng may kinalaman sa matä ay ang mga sumusunod: makikita 
(Uban, 162, saknong 1.1); makita(ng) (163, saknong 5.1; 5.4; Toming 163, saknong 
1.3; 169 saknong, 3.1; Menangue 167, saknong 2.3); tingnan (Toming 163, saknong 
1.3; 170, saknong 4.3; 6.1; 171, saknong 6.2; Toming 172, saknong 5.4; Menangue 
168, saknong 2.4); titigan (Toming 164, saknong 2.3; 173; saknong 1.1; Menangue 
169, saknong 3.1); a ber (Toming 165, saknong 1.1); ojos (Toming 166, saknong 
4.2); marilat (Toming 168, saknong 3.1); namamalas (Toming 169, saknong 5.1); 
pamimintana (Menangue 171, saknong 1.1); mapungay na sulyap (Toming 171, 
saknong 6.1); may titig na paalon-alon (Toming 169, saknong 6.4); may suliyäp 
na mapungay (Toming 171, saknong 6.1); at may pagtinging kindât (Toming 171 
saknong 6.2). Ang pandama na matä ay pinagmumulan ng pagsinta, pagkawala ng 
pagsinta, at panlilibak tulad ng sagütan nina Toming at Uban na “kung makita, ikaw 
ma”y pilit sisintä. At aayawan ka kung makitang de levita” (Uban at Toming 163 
saknong 5.1-5). 


170 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Bibig 


Ang mga salitâäng patungkol sa bibig ay: masamang mangusap (Menangue 
170, saknong 5.2); turing (Menangue 172, saknong 1.2); nagwiwika (Menangue 
168, saknong 5.4); wika (Toming 172, saknong 2.2); kasinungalingan (Menangue, 
saknong 4.1); at sinaysay (Menangue 174, saknong 4.2). 


Ngipin 


AngpagtukoykayMenanguenataga-Kalungusangbungiaynangangahulugan 
ng pangit na tao (Uban 163, saknong 4.4). Sa pamagat na La India Elegante, sa 
pagbäsa at pananaw ng mananaliksik, ang larawan na naimumungkahi sa isipan ng 
babäsa o makaririnig ay isang makiyas at marikit na dalagang katutubong Filipina 
tulad ng nâsa Larawan 1. Sapagkat ang masusumpungan na India sa dula ay hindî 
naman elegante, bagkus, bungi at magaspang ang ugali, nakakadagdag 1ito sa 
intensiyon ng saynete na magpatawa sa mga manonood ng dula na isa ngang parsa. 
Ang tunay sa parsang ito ay ang wWagas na pag-ibig ng Itang si Kapitang Toming na 
gagawin nito ang lahat, makamtan lâmang ang pag-ibig ni Menangue. 


Dibdib 


Ang pecho cruel (Toming 166, saknong 6.4) ay dibdib o kaloéban “nang 
tawo na mabangis, ganid, walang awa, mabagsik” (Serrano Laktaw 1889, 162). 
Ang dibdib ay maaaring mabiyak sa sama-ng-loob (Toming 169, saknong 5.4). 
Maaari itong magdusa o pakandong sa dusa dahil sa pagkabigo sa pag-1big (Toming 
170, huling saknong) na nangangahulugang si Toming ay sakbibi ng pighati na 
embes na mag-“pakandong” upang guminhawa ay sa dusa siyä “pakakandong.” 
Ang salitâng-ugat na kandong ay nangangahulugan ng nakaupô, kung tao, sa 
kandüngan o sinapupunan. Madalas ginagamit ito sa pagtukoy sa isang paslit na nais 
maglambing sa isang nakatatanda sa kaniya, tulad ng kaniyang in4 o nakatatandang 
kapatid. Ang sinta ay maaaring sa balât lang ng dibdib kumapit at hindî pumasok 
sa loob o sa pus (Menangue 171, saknong 3.2). Ang gälit ay iniuugnay sa init ng 
dibdib. Ang tâong nagagalit ay dapat palamigin ang dibdib (Toming 172, huling 
saknong, .3). Ang di sumisintang dibdib kung magsulit ay halo-halong sumpâ, 
dayà, at biro (Toming 174, saknong 6.2). Tinukoy rito sa linyang ito si Menangue 
na naimpluwensiyahan na ng mga gawî at sentimyento ng urbanisadong tâong 
hindî matapat. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 171 


Mga Sangkap ng Katauhang Panloob sa La India Elegante 
Loob 


Dalawa lâmang ang nakitang gâmit ng loob. Kapuwa tumutukoy ito sa lugar 
ng katauhan ng tao na hindî nakikita. Ang mga ito ay pusô at loob ng tao na hindî 
naaantig o tinatablan ng pag-ibig (Menangue 171, saknong 2.4). Pusô’t loob na ang 
ibig sabihin ay kabuoan ng tao (Menangue 173, saknong 4.4). 


Isipan 


May mga salitâng Español na ginamit si Balagtas na may kaugnayan sa isip: 
tonto, sabes (alam), nene (Toming 163 saknong 3.1-3). Ang “nene” na tumutukoy 
sa batäng maliit na babae ay ginamit na singkahulugan ng tonto o tanga o walâng- 
muwang tulad ng isang batäng paslit. May isip na palinsong-linsong (Uban 165, 
saknong 2.2) tulad umano ng kay Toming na ang ibig sabihin ay tâong madaling 
malito o mapapaniwala sa hindî totoo (Noceda y Sanlucar 1860, 186; Serrano Laktaw 
1889, 236; 593). Sa UP Diksiyonaryong Filipino, ang isang kahulugan ng salitâng- 
ugat na “linsong” ay “pagsagot nang walang kabuluhan o kaugnayan sa itinatanong” 
(Almario 2010, 706). May isip namang parang kandila na mayâ-mayâ’y baluktot na 
(Menangue 173, huling saknong .2-4) na inihambing sa babaeng salawahan sa pag- 
ibig o pabago-bago ng pasiyä. Ang ibä pang mga salitâäng may kinalaman sa isip ay: 
matututuhan (Toming 165 saknong 4.2); pinag-aralan (Toming 166, saknong 2.4); 
nagsalawahan o pabagu-bago ng pasiyä (Menangue 167, saknong 3.1); nalimutan 
(Menangue 167, saknong 3.4); manoynoy (Toming 168, saknong 7.4), na ayon sa 
Noceda at Sanlucar (2013, 338) ay “tukuyin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng 
maliliit na detalye kung ano ang nangyari.” Sa Serrano Laktaw, ang kahulugan ng 
“manoynoy” ay “Atender; comprender; considerar,; reflexionar; entender” at ang 
mga sinonimo ay “dilidili, kuro, nilay” (1914, 862). Ang iba pang salita ay banta 
(Toming 170, saknong 1.4) na sa karaniwang pakahulugan ay “creer; sospechar,” 
(Serrano Laktaw 1914, 100-01) at ang isang sinonimo nito ay “akala”; at ang 
sospechar ay “maghinala” (Serrano Laktaw 1889, 559); talastas (Toming 170, 
saknong 1.4); matalastäs (174, saknong 7.1), nakikilala (Menangue 174, saknong 
4.2), matatantô (Menangue 174, saknong 5.2), magsusulit (Toming 174, saknong 
6.1) na ang kahulugan ay “explicar, examinar” (Serrano Laktaw 1914, 1204) na 
sa Tagalog ay “iturô; saysayin; ipatalastas na maliwanag ang anoman” (Serrano 
Laktaw 1889, 256) “sulitin, siyasatin” (Serrano Laktaw 1889, 255). Mapapansin 
na ang isip at pagsasalita (bibig) ay magkaugnay; natatatap (Menangue 170, 
saknong 2.1; 173 saknong 5.1), kamalian (Toming 170, saknong 4.2), isip (Toming 
170, saknong 4.3), iniisip (Menangue 171, saknong 1.3; 173, saknong 6.3), tanto 
(Toming 174, saknong 3.1; Menangue 5.2), at tunay (Toming 174, saknong 6.4). 


172 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Pusô 


Ang no turbes los corazones ay hindî nalilito o naguguléng puso, tâpang, o 
loob (Toming 167, saknong 6.3). May pusông di ulol (Menangue 169, saknong 2.4). 
Ang pusô ay maaaring mag-alsa o magalit at magdamdam (Toming 169, saknong 
4.3). Ang bagay na gäling sa pusd ay tapat (Menangue 169, huling saknong .4). 
Ang pus0 ay maaaring yumumi sa hirap (Toming 170, saknong 6.4). Ang pusdng 
sumasayapak (Toming 170, saknong 7.34) ay nag-aalay ng pagsinta at pagsasabi 
ito ng pag-aalay ng pag-ibig na wagas. Ang pus ay may loob at maaaring pumasok 
ang pagsintang tunay (Menangue 171, saknong 1.4). May pusd namang ang pag- 
ibig kung pumasok ay parang letrang isinulat sa tubig (Menangue 171, saknong 
3.34). May wikang tunay sa pusd (Toming 172, saknong 2.2). Ang pusông 
lumuluhog sa isang nililigawan ay maaaring sumabog dahil sa pag-ibig (Toming 
173, saknong 3.2). Mayroong pusd at loob na hindî nababagbag ng bagyo ng 
pagsinta (Menangue 173, saknong 4.4). May pusông kahit kaunti ay walâng habag 
(Menangue 173, saknong 6.1—-2). May pusdng ang pagsinta ay hindî nananatili sa 
pus kahit maghäpon (Menangue 173, saknong 6.34). 


Atay 


Isa lâmang ang nakuhang halimbawa ng gâmit ng atay. “Ang ibong 
mula sa atay/ tangapin mong mahinusay” (Toming 168, saknong 6.3-4). Ito ay 
nangangahulugang gâling sa pusd, sa pinakaibuturan ng pagkatao at katapatan ni 
Kapitang Toming. 


Bituka 


Ang bitukang maghilom (Uban 162, saknong 2.2) ay walâng lamän ang 
tiyan o gutom subalit kaïlangang mag-ingat ang bituka at bakâ naman maempatso 
(Uban 162, saknong 4.34). Ang nalulubid ang bituka (Toming 169, saknong 4.4) 
ay naliligalig, nababalisa, naninibugho. 


Kaluluwa 


“Sa mundo ang pagsinta/ siyang unang ligaya/ kayamanan at ginhawa/ jay! tuwa 
ng kaluluwa” (Toming 174, huling saknong .1-.4) Nangangahulugan ito ng buong 
pagkatao. 


Nâsa Hanayan 1 ang distribusyon ng mga sangkap sa loob at labas na 
kababasahan ng panlabas at panloob na katangian at uri ng pagkatao. Sa salik na 
tiyan at sikmura ng katauhang panlabas, hindî nagamit ni Balagtas ang tiyan at 
sikmura na kapuwa may kinalaman sa pagkain na nagbibigay ng lakas at ginhawa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 173 


sa tao, subalit ginamit niya ang bituka na panloob na sa palagay ng mananaliksik ay 
mas nakapagdudulot ng katatawanan sa mga mänonéod kaysa sa tiyan at sikmura. 
Sa katauhang panloob na tumutukoy sa lalim ayon sa Tambälang Lapit na tagisan 
ng kaluluwa at budhi, hindi rin nagamit ang salitâng “budhi.” Ang dahilan marahil, 
ang denotasyon at konotasyon ng budhi (nang-uukilkil, maitim na budhi) ay hindî 
nababagay sa katatawanang tumatalakay sa romansa at panunudyo sa mga gawî 
ng mga Filipinong naghahangad gagarin ang gawi ng kolonisador at magmukhang 
Español. Isa ring dahilan marahil ay ang kalikasan ng anyo ng dulang saynete o 
parsa. Parang masyadong mabigat ang budhi at sikmura para itampok sa ganitong 
uri ng dula. Ang asosasyon natin sa sikmura ay “bumabaligtad ang sikmura,” “hindi 
masikmura,” o “sinikmuraan” o “sinuntok sa sikmura.” Hinggil sa katauhang 
panlabas na tiyan, at mga salitâng may kinalaman sa pisikal at panlabas na anyo ng 
tiyan, hindi ito naisip ni Balagtas gamitin para sa maikling katatawanang saynete 
katulad ng pagkakagamit ni Graciano Lopez Jaena ng salitâng “bundat” sa kaniyang 
paglalarawan kay Fray Botod (1874) na isang fraileng masiba. Ang bundat ay isang 
kondisyon na malaki at bilog ang tiyan tulad ng butete; hindî gaya ng sa babaeng 
buntis. Ang laläki ay bundat at ang implikasyon ay matakaw. Ito ay ginagamit sa 
tulang-kalye ng mga batà o laro ng salitâ na “Wat is dis? Kabayong buntis. Wat is 
dat? Kabayong bundat.” 


Sa ano’t anuman, ang mga ito’y pawang interpretasyon lämang ng 
mananaliksik. Ang masasabi lâmang ay narito ang mga datos, at mula rito, sinisikap 
buoin ang larawan ng pagkataong Filipino. Masasabi rin na nang likhain ni Balagtas 
ang saynete, hindî niya sinabing, “gagamitin ko ang mga salitâng ito…” kundî kung 
ano ang bumukal sa kaniyang isipan sa panahong sinusulat niya ito, mga salitâng 
ginagamit ng mga tao noong panahon na siyä ay nabubuhay at nakikisalamuha sa 
kaniyang mga kababayan, ay siyä niyang ginamit sa pagsulat ng dula. 


Sa katauhang panlabas, ang matä ang may pinakamaraming banggit. 
Dalawampu’t apat (24) na ulit itong nabanggit sa teksto. Sa katauhang panloob, isip 
ang may pinakamaraming bilang. Dalawampu’t tatlong (23) beses itong nabanggit. 
Labing-apat (14) lâmang ang pusd at anim (6) lâmang ang dibdib. Ang pusd at 
dibdib ang kadalasang iniuugnay at kinikilälang sentro ng damdämin, pag-ibig man 
o gâlit;, subalit sa matä lumalagos at nalalantad ang damdäming nâsa kaloéban. 
Näsa Hanayan 1 ang distribusyon at tabulasyon ng mga elemento ng pagkataong 
Filipino sa La India Elegante. 


174 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Hanayan 1 
Distribusyon ng mga Elemento ng Pagkataong Filipino sa La India Elegante 


CE 
ita/Negrito "14" Llaman | 1 
baba 5 
Batae à 
pésong À 
CES A 


5 
EE EE 
EE EE EE 
EE CS EE EE 
EE EE 
EE 
ES CE SE 
Éiyan O4 
ES CE EE TE 
Hanaungan — Î1 


singit 


Es 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 175 


(Ang mga naka-bold na mga salitâ ay ang mga salik ng pagkataong Filipino ayon sa 
Tambälang Lapit ni Dr. Prospero R. Covar. Tinukoy ni Covar ang apat na bahagi ng 
pagkataong Filipino: labas, loob, ang kaluluwa, at budhi na tinawag niyang lalim. 
Ang ganitong pagtingin sa pagkatao ay hango sa bangâ, na ang isang mainam na 
halimbawa ay ang bangâng Manunggul. Ang bangâ ay may labas, loob at lalim. 
Ang tao tulad ng bangâ ay nagmula sa lupà o alabok. Ito ay ayon sa kuwento 
sa aklat ng Genesis na nilikhâ ng Diyos na Maykapal ang tao mula sa luwad o 
lupà at sakâ binugahan niya ito ng hininga pagkatapos upang mabuhay.) (Covar 
1998; 13; 23) 


Dalumat ng Pagkataong Filipino/Tagalog 


Batay sa tema at nilalamän ng La India Elegante y el Negrito Amante, 
makikita ang pamamayani ng damdämin o pusd. Ang pag-ibig, isang uri ng 
damdämin ay iniuugnay sa sangkap ng katawan na pusd at dibdib. Sa saynete, si 
Kapitang Toming na pangunahing tauhan na kumakatawan sa pusd, kaluluwa, at 
wWagas na pagmamahal ay magtatagumpay sa dakong huli sa kaniyang pangingibig 
kay Menangue na siyä namang kumakatawan sa isip—tuso at praktikal. At si 
Uban ay kumakatawan sa pangangailangan ng tâong panatilihin ang kaluluwa, ang 
matinong pag-lisip, pagkilos, malay sa pamamagitan ng pagpapakain dito upang 
guminhawa. Para kay Kapitang Toming, at sa dakong huli, kay Menangue: 


TOMING AT MENANGUE: Ang sinta’y ipagdiwang 
siyang tali ng buhay, 
lubhang mayamang bukal 
jay! ng sigla’t katuwaân. 
(175, saknong 2 at huling saknong) 


Pagbubuod 


Ayon sa pag-aaral ng semiotika, ang simbolo tulad ng mga salitâng nakalap 
sa pag-aaral na ito, ay sagisag lâmang ng tunay na bagay o karanasan. Masasabing 
matalisik ang 1isip ng mga tâong gumagamit ng wikang ito na masasalamin at 
mahihinuha sa mga pagpapalitan ng diyalogo ng mga tauhan. Mula sa pagbäsa, apat 
na mahahalagang sangkap ng katauhang panloob ang lumitaw: isip (Menangue), 
loob, lalim, bolisyon (ginhawa, kaluluwa, bituka, paa at ng kilos na pagtuwad ni 
Uban na tinutukoy ay puwit), at damdämin (pusè, atay at kaluluwa ni Kapitang 
Toming). Sa katauhang panlabas naman ay ang dibdib. Ang tagisan ng mga sangkap 
na ito ang nagpapakilos sa mga tauhan. Hindî matatawaran ang kadalisayan ng 
intensiyon, pus at kaluluwa ni Kapitang Toming. Taliwas sa ibäng tauhan ni 
Balagtas na mga hari at reyna mula sa mga banyagang kaharian, ang mga tauhan 
sa La India Elegante ay mga karaniwang tao. Tulad ng nabanggit sa unahan sa talâ 


176 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ni Cruz (1906, 159), batay sa tunay na mga tao at sa isang tunay na pangyayari ang 
saynete. 


Sa saynete, si Menangue na bungi na taganayon ng Kalungusang sa Udyong, 
Bataan ay mula mismo sa probinsiya ng Bataan kung saan nanirahan si Balagtas 
noong 1860 pagkatapos niyang makulong ng apat na taon (1856-1860) hanggang 
sa kaniyang kamatayan noong 1862 (Filipinos in History 1989, 97). 


Sa kasalukuyan, ang Udyong/Orion ay binubuo ng 23 barangay kasäma 
na ang Calungusan. Bago noon, pagkatapos makulong ni Balagtas noong 1835-— 
1840, nanirahan siyä sa Balanga, Bataan. Kung gayon, matitiyak natin na ang lunan 
ng sayneteng La India Elegante ay probinsiya ng Bataan at ang mga tauhan nit 
ay mga tâong kiläla ng mga ordinaryong mamamayan ng Bataan. Ang tauhang 
mapagpatawa, dalagang Tagalog, at katutubong Ita ay larawan ng ordinaryong mga 
mamamayan ng Filipinas sa panahong iyon batay sa mga linyang ibinigay sa kanilâ 
ni Balagtas at sa paglalarawan ng kaniläng pisikal/panlabas na anyo. Mababanaag 
sa saynete ang pagkakälayô at tagisan ng mga uri sa isang lipunang kolonyal. 
Maaaring nanunudyo at pinagtatawanan nito, pinupuna o ipinapakita nité ang 
pagnanasà ng mga Filipinong maging urbanisado at mapabilang sa mas mataas na 
saray ng lipunan sa pamamagitan ng pagsasalitâ ng wikang Español at pagbibihis 
Español. 


Dalawampu’t siyam na taon makalipas ang pagkamatay n1 Balagtas, si 
Rizal sa kaniyang nobelang El Filibusterismo (1891) ay may tauhan na ang ngalan 
ay Tio Quico. Tingnan ang satirikong paglalarawan sa kaniya at sa Español na si 
Camaroncocido na ang ibig sabihin ay “lutong hipon”: 


…Maliit, pagkalit-liit, nasasakluban angulonitongisang sombrerong 
de kopa na nag-aanyong higanteng uod na mabuhok; halos lumubog 
sa suot na lebitang malaki na ay mahaba pa, abot hanggang laylayan 
ng pantalong hahanggang binti. .… Kung mapula si Camaroncocido, 
kayumanggi ang lalaking ito; kung paanong walang balahibo sa 
mukha ang lahing Español, may balbas-kambing ang Indiong ito 
at bigoteng maputi, mahaba at manipis.. Siya lamang marahil ang 
tanging Filipinong buong layang nakapaglilibot na nakasombrerong 
de-kopa at nakalebita tulad ng pangyayaring ang kaniyang kaibigan 
ang kauna-unahang Español na pinagtatawanan ang dangal ng 
kaniyang lah1. (Rizal 1999, 164) 


Kung matapos ang 29 na taon, at katawa-tawa pa rin ang pagtingin sa mga 


Filipinong nagdadamit Español, masasabing higit pa ang panlilibak sa panahon ni 
Balagtas lalo na at isang Ita na maliit at maitim pa ang balât ng magsusuot ng /evita. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 177 


Tunay ngang katawa-tawa ito lalo na sa mga mânonéod noong panahon ni Balagtas 
sapagkat ano ang posibilidad na ang isang Ita ay magsusuot ng levita? Subalit, 
sa paglikhâ ni Balagtas ng sitwasyong ito para kay Toming, mas napatindi ang 
panunudyo, na kahit anong gawin ng isang Filipino ay hindî siyä mapabibilang sa 
“superyor” na lahi. Tulad ni Toming, nananatiling Filipino pa rin siyä. Sa kabilâng 
bandä, ang gayon, kung pag-iisipan ay kabuoan ng pagnanasà ng ordinaryong 
mamamayan na walâng salapi, inäapi at walâng-kapangyarihan na maging mas 
mabuti at maginhawa ang katayuan sa bühay at sa lipunan. Maging ang mga may 
käyang Indio ay gayundin ang hangad. 


Sa pagsusuot ng ib4”’t ibäng kasuotan ni Toming—damit Itang bahag, panà at 
büsog; damit mestisong Tagalog; at peluka, baro’t salawal na Intsik; damit Morong 
Balangingi; damit Español na levita, ay makikita ang 1b4”’t ibäng uri sa lipunang 
kolonyal. Ang katutubo, tulad ni Toming na isang Ita, ang nâsa pinakababâ ng 
lipunan at walâng-kapangyarihan. Mas may kapangyarihan ang mas mapusyaw ang 
balât na Tagalog kaysa sa mga katutubo. May kapangyarihang panghanapbuhay 
ang mga Intsik, at ang mga Moro, bagaman katutubo ay hindî kakaïbä ang itsura 
tulad ng Ita na pandak, maitim ang balât, at kulot ang buhok. 


Si Uban ay may katauhang iniugnay sa tiyan at bituka. Isa lâmang ang 
natagpuang halimbawa ngkaluluwanamay kinalaman sa buongpagkataoniKapitang 
Toming. Ang mga konseptong kaluluwa at budhi sa Tambälang Lapit ni Covar na 
may kaugnayan sa pagkakaroon ng kasalanang pinairal ng pananampalatayang 
Katoliko!f ay hindî natagpuan sa saynete. Ang nakikita kong dahilan ay walâ sa 
tema ng saynete ang tungkol sa pagkakaroon ng kasalanang mortal o ng usapin ng 
langit at impiyerno na mga banyagang konsepto. Alalahäning, ib4 ang katutubong 
pakahulugan sa kaluluwa tulad ng ipinaliwanag ng pananaliksik n1 Salazar at 
Abrera. 


Ang tambälang tiyan at bituka sa modelo ng pagkataong Filipino ni Covar 
ay ginamit kaugnay ng pagkagutom sa tauhang mapagpatawa na si Uban. Hindi 
nagamit sa saynete ang salik na tiyan. Ang tambälang sikmura at atay ay iniugnay 
sa katapatan ng pus ni Kapitan Toming ngunit atay lâmang ang lumitaw at walâng 
sikmura. 


Sa pagbubuod, ang pamamaraang lapit sa pagkatas ng pagkatao ay sa 
pamamagitan ng mga dalumat ng pagkatao, i.e. ang 1b4’t ibâäng mga bahagi ng 
katawan ng tao—binigyang-ngalan ng tao at nagluluwal ng talinghaga. 


Sa paggamit ng Tambälang Lapit, nakitang hindfî lapat na lapat ang eskema 


sa penomeno ng pagkataong Tagalog/Filipino sa La India Elegante. Maaaring ang 
isang dahilan ay napakaikli nité kung kayâ limitado ang saklaw. Isa pa, ang lapit ay 


178 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


isa lâmang euristikong paraan upang makapaghain ng isang larawan ng pagkatao, 
kaisipan, at kalinangang Filipino; sinikap na isapraktika na hindî teorya ang 
magdikta ng pananaliksik kundî ang mga datos. Ang Tambälang Lapit ay nagtakda 
lâmang ng mga bahagi ng katawan sa loob at sa labas na naobserbahang nagluluwal 
ng mga metaporang naglalarawan ng pagkatao. 


Ang Tambälang Lapit ay isang dulog upang makapagtampok ng larawan 
ng pagkatao batay sa umiiral na wika at kultura. Nakita sa pagsusuri kung paanong 
ginamit n1 Balagtas—sa pamamagitan ng La India Elegante—ang mga bahagi ng 
katawan na kababasahan ng pagkataong Filipino katulad ng inilahad sa pagsusuri 
at kinahinatnan ng pag-aaral. 


Sa pag-aaral, nanalig ang mananaliksik na makapagbubukas ng mga 
bintana at pinto ang Tambälang Lapit. Walâ pang maituturing na buong pananaw 
sa pagkataong Filipino. Tiningnan ang Filipino sa pira-pirasong salaming iniharap 
sa kaniya ng mga banyagang mananaliksik at napatampok ang mga konsepto tulad 
ng hiya, utang-na-loob, SIR o smooth interpersonal relationship, o pakikisäma. 
Nang lumaon nakita ang kolonyal na Filipino at ang kaniyang mga mapagpalayang 
katangian at halagahin. Ang Tambälang Lapit ay ipinapalagay na nag-aambag sa 
pagpapalinaw sa pagkataong Filipino, mula sa Filipinong pananaw, na mahalaga sa 
pagbubuo ng pagkakakilanlan ng sambayanan. 


Ang pag-aaral ay isa lâmang maaaring paraan ng pagtingin at pagsusuri 
ng pagkataong Filipino. Ang pananaliksik ay isang hakbang tüngo sa pagbibigay- 
liwanag sa larawan ng pagkataong Filipino na sa mahabang panahon ay nabaon at 
nalambungan ng mapaminsalang palagay ng mga mananakop na ang pangunahing 
interes ay panatilihin at patatagin ang kolonyal na kaayusan. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 179 


Mga Talâ 


Ang saling ito ayon kina Jose T. Enriquez, Ignacio Manlapaz at A.V.H. Hartendorp ay kauna-unahang salin sa 
Ingles ng La India Elegante (1). Ang manuskrito ay makinilyado. Ito ay ipinagkaloob ng Ford Foundation 
sa University of the Philippines Library. 


?Sa katunayan, hanggang Marso 1994 ay may nasaliksik na pagtatanghal ng Les cloches de Corneville. 
Tingnan ang YouTube. Mayroon itong 7,677 views noong pinuntahan ito ng mananaliksik noong 21 
Oktubre 2018. Itinanghal ito sa Tourcoing Theater noong 5 at 6 Marso 1994. Ang bidyo ng pagtatanghal 
ng operetta na inakda ni Robert Planquette ay inilathala sa YouTube noong 7 Pebrero 2017. 


3 Ang sumusunod ang kahulugan sa Español na ibinigay ni Serrano Laktaw sa salitng Tagalog: Magsa 
El natural de cualquiera de los ocho provincias de: Manila, (ahora Rizal), Bulakän, Bataän, Mindoro, 
Laguna, Tayabas , Batangas y Cavite. // Idioma tagälog. // fam. Filipino, na. m. y f. ... --Tagalugin. Verter; 
traducir en tagälog. // Poner; hablar en tagälog. // Hacer 4 lo tagälog 6 4 lo filipino. — Magsatagälog. 
Portarse o conducirse à lo tagälog o filipino. —Katagalugan. Junta de muchos tagälogs 6 filipinos. // Sitio 
6 pueblo de tagälogs.// fam. Filipinas. f. pl. // fam. El pueblo filipino. —Magtagälog. Hablar el cläsico 
tagälog. // Portarse 4 lo tagälog. 


*Ang kaluluwa ayon sa diksiyonaryo ni Panganiban bukod sa soul ay nangangahulugan din ng “spirit; 
vital principle.” Ang mga sinonimo nité ay “hilagyé (hilalagyô), espiritü, diwà, buhay, siglä.” Ang ilang 
kulturang umusbong mula sa katawagang kaluluwa ay ang mga sumusunod: buong kaluluwa with all 
ones soul; soulfully; kalulwahin v. to steal (x) during AU Soul Day. Kaluluwa ng bansa ang sariling 
wika. The native language is the soul of the nation. Mangaluluwa v. (fg.) to go around serenading homes, 
simulating souls temporarily released from heaven during the eve of AU Saints’ Day. Pangangälulwa n. 
act of mangälulwä. Pangkälulwä adj. of the soul, for the soul; spiritual. SYN. espiritwäl, panghilagy6. 
Ukol naman sa pagkatao, narito ang ilan sa mga inilista ni Panganiban: Kalulwäng dalisay. Pure soul. 
Kälulwäng hingpit. Kälulwäng perpékto. Perfect soul. Kälulwäng malayà. Free soul. Kälulwäng kawawà. 
Poor soul. Kälulwäng maawaïn. Merciful soul. Kälulwäng malupit. Cruel soul. Taong may kälulwä. Person 
with a soul. Kindly person. Merciful person. Cf. taong rasyonäl, taong may magandäng-kaloobän, taong 
maawain. Taong waläng-kälulwä. Person without soul. Cruel person. SYN. Taong malupit. Sibuhanon, 
Sugbuhanon (Cebuano) kaluha: twin (cf. Tg. Kambäl) 


Ang tunay na pangalan ni Fray Pedro Baptista, O.S.F. ay Pedro Baptista Blazquez y Blazquez Villacastin, 
p. 233. 


SAyon sa Nuevo Diccionario Cuyäs, Inglés-Español y Español-Inglés de Appleton, ang kahulugan ng 
sainete ay ang mga sumusunod: (theat.) one-act farce; burlesque; flavor, relish, zest; seasoning, sauce; 
delicious tidbit; delicacy, anything nice and choice; taste or elegance in dress. Sainetear-to act farces. 
Sainetero-writer of farces. Sainetesco/ca-comical, burlesque, p. 488. Ang mga sumusunod na libro naman 
ang nag-uri sa La India Elegante y el Negrito Amante na isang “parsa” o farce: Panitikan ng Pilipinas 
para sa Kolehiyo. 1990. Alcomtiser P. Tumangan. National Book Store, p. 34; Panitikan ng Pilipinas 
Binagong Edisyon (Sa Filipino at mga Katutubong Wikain). 1998. Jose Villa Panganiban, Consuelo 
T. Panganiban, Genoveva E. Matute, Corazon E. Kabigting. Manila, Philippines: Rex Book Store, p. 
75; Panitikang Pilipino: Unang Aklat: Bago dumating ang mga Kastila hanggang sa himagsikan sa 
mga Amerikano. 1972. Gertrudes K. del Rosario-Pineda, p. 12; Ang Panulaang Tagalog: Kasaysayan, 
Pagsusuri, Paliwanag. 1971. Epifanio G. Angeles, Narciso V. Matienzo. Limbagang Pilipino, p. 43; Wika 
at Panitikan (Aklat sa Filipino 2 sa Kolehiyo at Pamantasan). 1997. Paz M. Belvez, Pat N. Villafuerte, 
Maria Victoria A. Gugol, Carmelita F. Arceo, Lolita T. Bandril Estrella L. Peña, Crisanto C. Rivera, 
Ramero B. Royo, Lilia A. Suarez. Quezon City: Rex Book Store, p. 197. 


TPanayam kay Dr. Prospero R. Covar noong 31 Agosto, 2019 sa kaniyang tahanan. Ayon sa kaniya, ang idea 
ng bangâ bilang metapora o talinghaga sa pagkatao ay isang palasak na kaalaman sa mga taga-Majayjay. 
Häbang lumalaki siyä, naririnig niya sa mga kuwento-kuwento ng mga matatanda ang kaalamang ang 
bangâ ay metapora para sa pagkatao. Ang bangâ ay isang lalagÿyän na maaaring maglamän ng tubig, palay, 
o anumang bagay; at ang katawan ng tao naman ay naglalamän ng kaluluwa at budhi, para ngang bangä. 


180 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Noong 1988, dumating sa kaniyang diwà na gamitin ang bangâ bilang metapora ng pagkatao. May loob, 
labas, at lalim na binubuo ng kaluluwa at budhi. Mayaman ang wikang Tagalog sa mga konsepto ng ‘loob.” 
Halimbawa, utang-na-loob, lakas-loob, tibay-ng-loob, kagandahang-loob, at marami pang ibang salitâng 
may “loob.” Tulad ng nabanggit na, ang katauhang panloob ang tunay na pagkatao at hindi ang katauhang 
panlabas. (Covar 1998, 13; 23; 52) Sa panitikan, nagamit ang salitâng bangâ sa awit ng Pambansang Alagad 
ng Sining na si Atang dela Rama. Ang awit ay pinamagatang “Nabasag ang Banga” mula sa zarzuela ni 
Hermogenes Ilagan na “Dalagang Bukid” (1919), musika ni Leon Ignacio. Ang impormasyon ay mula 
sa website ng ‘Tagalog lang.” https://www.tagaloglang.com/nabasag-ang-banga-dalagang-bukid-lyrics/. 
Narito ang refrain ng awit: “Ano ang nangyari, nabasag ang banga, pagka’t ang lalaki ay napadupilas, 
kaya’t ang babae lalo pang umiiyak, at ang sinasabi ay siya’y napahamak.” May mga pagpapakahulugan 
na ang metapora ng “nabasag ang banga” ay pagkawala ng pagkadonselya ng babae. 


SAyon sa CCP Encyclopedia of Philippine Art, Vol. VII Philippine Theater, (Manila: CCP Special 
Publications Office, 1994), p. 199, noong 1990 ipinalabas ng University of the Philippines Anak- 
Tibawan ang La India Elegante sa Abelardo Hall Auditorium, UP Diliman, Quezon City at sa Philam 
Life Auditorium sa Maynila. Ang direktor ay si Toytoy Velayo. Ayon kay Ruby Gamboa Alcantara na 
nagkaloob ng larawan ng pamukha ng programa, iisang tao si Toytoy Velayo at Maria Socorro Velayo. 
Si Ruby Gamboa-Alcantara at si Anton Juan Jr. ang mga tagapagtatag ng grupong panteatrong Anak- 
Tibawan. Ang grupo ay nakabase sa College of Arts and Sciences sa University of the Philippines-Manila 
(CCP Encyclopedia of Philippine Art 1994, 417). 


°Nagpapasalamat kay Prop. Ruby Gamboa-Alcantara na siyäng tulay upang mapasakamay ng mananaliksik 
ang anunsiyo ng pagtatanghal ng saynete at makahingi ng pahintulot na isäma rito sa artikulo mula kay 
Toytoy Velayo na direktor ng pagtatanghal. Nakausap sa Facebook noong 29, 30, 31 Oktubre at 1, 2 
Nobyembre 2018. 


10 Tinalakay ni G. Bienvenido Lumbera ang “dating” sa kaniyang artikulong pinamagatang “Dating: 
Panimulang Muni sa Estetika ng Panitikang Filipino,” sa Writing tha Nation/Pag-akda ng Bansa. 2000, 
University of the Philippines Press, 210-224. Niläyon ni Lumbera na “saliksikin at suriin ang ilang 
kaisipang magagamit na batayan sa pagbubuo ng kritisismong akma sa mga akdang likhâ ng mga Filipino 
sa konteksto ng aktuwal na mga kondisyon sa lipunang Filipino.” Ang dating ay nangangahulugan 
ng “kaganapan ng paglalakbay mula sa pinanggalingan tungo sa pupuntahan.” Sa impormal na pag- 
uusap, ginagamit ang salitang-ugat na dating “upang tukuyin ang impresyong iniiwan sa isang tao ng 
pagmumukbha, bihis, pananalita at kilos ng isang indibidwal.” Ang ibinigay niyang halimbawa ay, ‘“’suplada 
ang dating ng kaibigan mo’ na ang batayan ng pahayag ay mga larawan at tunog ng mga kongkretong 
bagay na pumapasok sa kamalayan ng nagsasalita sa pamamagitan ng paningin at pandinig.” Sa pagharap 
sa likhâng-sining, ayon sa kaniya, gayundin ang paraan ng pagpasok sa kamalayan ng audience ng isang 
pintura, at ibä pang likhâng-sining. Ang audience ang destinasyon, ang kaganapan ng pagsapit o pagdating 
ng likhâ. Ang tugon sa pagdating ng likha ay ang pagbibitiw ng audience ng pahayag ng pagkatuwa, 
pagkasiya, pagkasuya o paghanga. Ang ugnayang ito ng audience at ng likhâng-sining ayon kay Lumbera 
ang simula ng paglilinaw sa estetika ng nasabing likhâ (212). 


Ang unang numero sa loob ng panaklong ay ang pâhin4 na matatagpuan ang sipi mula sa teksto ng 
La India Elegante. Ang susunod na bilang ay tumutukoy sa saknong sa isang pâhin4. Ang numerong 
sumusunod pagkatapos ng tuldok ay ang bilang ng taludtod sa loob ng saknong na nirerepresenta ng 
naunang numero bago ng tuldok. Kung kayâ ang sumusunod na (163, saknong 4.2) ay nangangahulugan 
ng pâhinä 163, saknong apat (4) sa pâhinà, taludtod bilang dalawa sa naturang saknong. 


?Hinanap sa diksiyonaryo nina Noceda at Sanlucar, Pedro Serrano Laktaw, UP Diksiyonaryong Filipino 
(UPDF) subalit hindî nakita ang salitâng “pukyan.” Ganito ang pagsasalin nina Enriquez ng saknong 
na ito ng “La Filipina Elegante y el Negrito Amante”: “You owe a whole lot (counting on his fingers) 
— eight cavans of corn, seven chupas of rice, nineteen rolls of tobacco, three knives, one spear, five 
baras of G-string, six lengths of brass wire, and seven strings of beads” (3). Ang “cavan”’ ay sûkat na 
katumbas ng 75 na quart o ikaapat na bahagi ng galon (Cuyäs 1972, 107; English 2004, 812). Sa UPDF 
na pinamatnugutan ni Almario, ang kaban ay “kabuoang bigat na 25 salop o 75 litro at katumbas ng isang 
sako.” Ang chupa (tsupa) naman ay panukat ng mga butil gaya ng bigas, mais, munggo. Kasingkahulugan 
ito ng “gâtang” na ang katumbas ay isang kawalo (1/8) ng isang ganta o salop (Diksyunaryo ng Wikang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 181 


Filipino o DWF) 1989, 891; Santos 1978, 551). Ang gâtang ay “takalan ng bigas, at iba pang butil na 
karaniwang yari sa lata ng gatas o biyas ng kawayan” (UPDF 2010, 391). Ang “salop” naman ay “takalan 
ng bigas, asin, atbp. na naglalaman ng walong gatang” (DWF 1989, 783). Ang “baras” (varas, vara) ay 
panukat (Serrano Laktaw 1889 sa 1965 na edisyon, 603). 


Sa UP Diksiyonaryong Filipino, ang salitâng “sabukot” ay nangangahulugan na: (a) sa Zoology, ilahas 
na ibon (genus Centropus ) may tungkos na balahibo sa tuktok ng ulo, mahabà ang buntot, at lungtiang 
itim ang pakpak; at (b) buhok na walang kaayusan. 


Ang kasingkahulugan ng kumén ay kasilyas, kubeta, palikuran, mula sa Español na comuün (Santos 1978, 
416). Sa Lucban, Quezon, may dalawäng uri ng kanal sa magkabiläng gilid ng kalsada: isang bambang na 
malinis ang tubig at puwedeng paghugasan ng kamay at paghulihan ng maliliit na isda na kung tawagin 
ay “renbo” (rainbow) noong mga taéng 1960; ang kabilâng bambang sa kabilâng gilid ng kalsada ay 
tinatawag na “bambang-kumon” na daluyan ng dumi mula sa mga palikuran. 


5 Pukyutan 


16 Sa pananampalatayang Katoliko, ang tao ay itinuturing na makasalanan bunga ng pagsuway ni Eba sa 
utos ng Diyos ayon sa salaysay sa aklat ng Genesis sa Bibliya, kung kayâ kinakaïlangang ipadalä ang 
anak ng Diyos na si Hesukristo upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. May moral na dimensiyon ang 
gâmit ng salitâng budhi sa kasalukuyang panahon (2019). Nang-uukilkil ang budhi kung may nagawang 
malf o inmoral ang isang tao. Ito ang nagsasabi kung masamâ o mabuti ang ginawa. At kung masamä, isa 
itong kasalanan at paglabag sa batas na dibino. Tulad ng pagtalakay at pagbibigay-kahulugan sa salitâng 
budhi sa unahän ng pag-aaral na ito sa seksiyong pagbibigay-kahulugan,ang kahulugan ng budhi ay 
walâng kaugnayan sa pagkakaroon ng kasalanan o pagkakasäla. Walâng konsepto ng orihinal na kasalanan 
sa katutubong pananampalataya. Ang salitâäng-ugat ng kasalanan ay “säla”—na maaring ang ibig sabihin 
ay misplaced; not correct “sala sa init, sala sa lamig”; “sumala sa oras ng pagkain” (missed a meal) sa 
Lucban, Quezon—ang ekspresyon na “Ay sala!”—ang ibig sabihin ay “It’s a mistake!l” Sa hukuman, 
ginagamit ang salitâäng “säla” sa pangungusap na, “Siya ang may sala” na ang ibig sabihin ay “he/she is 
guilty.” Ginagamit din itong salitâ sa ekspresyon na, “Sinong may kasalanan?” Whose fault is it? 


Bago dumating ang mga Español, walâng konsepto ng original sin na nagmula sa pagsuway ni Eba sa utos 
ng Diyos na huwag kaïnin ang mansanas na bunga ng punô ng karunungan. 


Sa pagpapataw ng pananampalatayang Katoliko, o katolisismo, humanap ang mga Español fraile ng mga 
katutubong salitâng magagamit upang maglamän ng mga Kristiyanong konsepto tulad ng “sin” (pecado), 
“katubusan-redemption,” kaluluwa-soul. Pero sa katutubo, ang kaluluwa tulad ng talakay ni Abrera 
ay nangangahulugan ng enerhiya para gawin ang isang bagay—bolisyon kung kayâ naniniwala sil sa 
limang (5) kaluluwa na nâsa kaliwa’t kanan na pulsuhan, mga paa, at sa bumbunan. Ang ibig sabihin ng 
kaluluwa tulad ng mahihinuha sa Tesauro ni Panganiban at sa mga nabanggit na etnograpikong batis, 
ang kaluluwa ay nakakalag, o dalawa. Ginamit ito ng mga Español para sa alma o soul. At iniugnay 
sa “mapuputing kaluluwa” kung mabuti ang budhi o “halang ang kaluluwa” kung makasalanan. Kapag 
maitim ang kaluluwa, napupunta sa impiyerno ang kaluluwa na pinaniniwalaang panloob na bahagi ng 
katawan ng tao. 


182 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Mga Sanggunian 


Adams, Kimberly, A.A.Waskito. 2007. Student Pocket Dictionary, Inggris- 
Indonesia Indonesia-Inggris. Jakarta. 


Alejo, Albert E. S.J. 1990. Tao Po! Tuloy! Isang Landas ng Pag-unawa sa Loob 
ng Tao. Lunsod ng Quezon: Office of Research and Publications, Ateneo 
de Manila University. 


Angeles, Epifania G., Narciso V. Matienzo. 1971. Ang Panulaang 
Tagalog:kasaysayan, pagsusuri, paliwanag. San Juan Rizal: Limbagang 
Pilipino. https://books.google.com/books?hl-fil&id=N-IPAQAAIAAJ 
&dq=Ang+Panulaang+Tagalog%3Akasaysayan%2C+pagsusuri%2C+ 
paliwanag.+Limbagang+Pilipino.&focus-searchwithinvolume&q=+p 
arsa. 


Baltazar, Francisco. n.d.. The Elegant Filipina and the Amorous Negrito: À 
Farce in One Act. La India Elegante y el Negrito Amante. Isinalin mula 
sa bersong Tagalog nina Jose T. Enriquez, Ignacio Manlapaz, at A.VH. 
Hartendorp. 


Baptista, Pedro, O.S.F. “OPINION OF THE FRANCISCANS.” Näsa Documents 
of 1592, Opinions of the religious communities on the war with the 
Zambales. Juan de Valderrama, and others; January 19-20 ng Blair and 
Robertson. 


Baula, Enrique. 2017. “LOOK: First Aeta graduate from UP Manila receives 
diploma in traditional ‘bahag”,” The Summit Express. https://www. 
thesummitexpress.com/2017/06/first-aeta-up-manila-graduate-norman- 
king.html 


Belvez Paz M., Pat N., Maria Victoria A. Gugol, Carmelita F. Arceo, Lolita 
T. Bandril, Estrella L. Peña, Crisanto C. Rivera, Ramero B. Royo, 
Lilia A. Suarez. 1997. Wika at Panitikan (Aklat sa Filipino 2 sa 
Kolehiyo at Pamantasan. Quezon City: Rex Book Store. https:// 
books.google.com/books?id=ywcl19DGUhLAC&pg=PP1&dq= 
Wika+at+Panitikan,+Belvez&hl=fil&sa=-X&ved=-0ahUKEwji- 
uzzu8PdAhVL7IQKHfGhBLkQ6WEIJZAA#v-onepage&q=La%20 
India%20Elegante&f-false. 


Benitez, Conrado. 1969. Philippine Progress Prior to 1898. Manila: Filipiniana 
Book Guild. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 183 


Blair, Emma Helen and James Alexander Robertson, eds. 1973. The Philippine 
Islands 1493-1898. With historical introduction and additional notes by 
Edward Gaylord Bourne. A.H. Clark: Cleveland, Ohio, 1903. Reprint: 
Mandaluyong, Rizal: Cachos Hermanos, Inc. Unang inilimbag ito 
noong 1903-1900. 


Buzeta, Manuel. O.S.A. 1850. Diccionario-Estadistico-Historico de las Islas 
Filipinas Tomo 1. 329. https://bibliotecadigital.jcyl.es/en/catalogo_ 
imagenes/grupo.cmd?path=10068484. Digital copy Valladolid: Junta de 
Castilla y Leon. Ministry of Culture and Tourism, 2009-2010. 


Buzeta, Manuel, O.S.A. 1851. Diccionärio-Estadsitico-Historico de 
las Islas Filipinas Tomo 1. Madrid: Imprenta de D. Jose C. de la 
Peña. https://bibliotecadigital.jcyl.es/en/catalogo imagenes/grupo. 
cmd?path=10068485 


Les cloches de Corneville. n.d. https://en.wikipedia.org/wiki/Les cloches de_ 
Corneville#Notes. 
Can-can. n.d. https://en.wikipedia.org/wiki/Can-can 


Cancan. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/art/cancan 


Castro, Juan de, et. al. 1592. “Opinion of the Dominicans.” Näâsa “OPINION OF 
THE DOMINICANS” ng Documents of 1592, Opinions of the religious 
communities on the war with the Zambales. Juan de Valderrama, and 
others; January 19-20 ng Blair and Robertson, Vol 8. 


Covar, Prospero R. 1988a. “Tatlong Sanaysay, Pagkatao at Paniniwala,” 
mimyograf. 


. 1988b. “Mukha,” Tatlong Sanaysay: Contemporary Art Museum of the 
Philippines (CAMP) Cultural Center of the Philippines. 


. 1991. “Pilipinolohiya,” Pilipinolohiya, Kasaysayan, Pilosopiya at 
Pananaliksik. Inedit nina Violeta V. Bautista at Rogelia Pe-Pua. Maynila: 
Kalikasan Press. 


1998. “Kaalamang Bayang Dalumat ng Pagkataong Pilipino,” 
Larangan, Seminal Essays on Philippine Culture. National Commission 
for Culture and the Arts. Maynila: Sampaguita Press, Inc. 9-13. 


184 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


CCP Encyclopedia of Philippine Art Vol. VII Philippine Theater. Nicanor 
G. Tiongson, editor-in-chief. 1994. Manila: Cultural Center of the 
Philippines, 199. 


Cruz, Hermenegildo. 1906. Kun Sino ang Kumatha ng “Florante,” Kasaysayan 
ng Buhay ni Francisco Baltazar at Pag-uulatnang Kanivang Karununga t 
Kadakilaan. Maynila: Libreria Filatélico. 


Cuyäs, Arturo. 1972. Nuevo Diccionario Cuyas, Inglés-Español y Español- 
Inglés de Appleton, Englewoods Cliff, New Jersey: Prentice Hall. 436. 


Del Rosario-Pineda, Gertrudes K., Tomas C. Ongoco. 1972. Panitikang 
Pilipino: Unang Aklat: bago dumating ang mga Español hanggang 
sa himagsikan sa mga Americano. Quezon City: Manlapaz Publishing 
Company. https://books.google.com/books?hl-tl&id-cyKSAAAATAATJ 
& focus-searchwithinvolume&q=parsa 


Diksyunaryo ng Wikang Filipino. 1989. Linangan ng mga Wika sa Filipinas, 
Instructional Materials Corporation, Kagawaran ng Edukasyon, Kultura 
at Isports, National Bookstore, Inc. Lathala sa Ika-200 Taon ni Balagtas. 


Douglas, Mary. 1970. Natural Symbols, Exploration in Cosmology. New York, 
U.S.A.: Pantheonn Books, A Division of Random House. 


Filipinos in History Volume I. 1989. Ermita, Manila: National Historical 
Institue. Regino P. Paular, Supervising History Researcher, Belen D. 
Bautista, Publication Officer. 


Filipinos in History Volume II. 1990. Ermita, Manila: National Historical 
Institue. Regino P. Paular, Acting Chief, Research and Publications 
Division, Carminda R. Arevalo, Publication Officer. 


English, Leo James. 2004. Mandaluyong City: National Book Store. ©1977. 


Garvan, John M. 1963. The Negritos of the Philippines. Horn-Wien: Verlag 
Ferdinand Berger. 


Giraudier, Baltasar, C.W. Andrews. 1859. India Elegante C.W. Andrews dib; B. 
Giraudier lit. Manila: Lit. de Ramirez y Giraudier. Biblioteca Digital 
Hispänica, Biblioteca Nacional de España. http://bdh.bne.es/bnesearch/ 
detalle/bdh0000188372. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 185 


Gonzales, Lydia Fer, Ludivina Crescini-Marin, Ligaya Tiamson Rubin, mga ed. 
1982. “La India Elegante y el Negrito Amante n1 Francisco Balagtas,” 
Panitikan sa Pilipino. Quezon City: Rex Book Store. 345-359. 


Hartsock, Nancy. 1990. “Rethinking Modernism: Minority vs. Majority.” In 
Theories: The Nature and Context of Minority Discourse. Inedit nina 
Abdul R. Jan Mohamed at David Lloyd. Oxford: Oxford University 
Press. 22-23. 


Hulme, Peter. 1986. Colonial Encounters: Europe and the Native Caribbean, 
1492-1797. New York: Methuen. 


. 1985. “Polytropic Man: Tropes of Sexuality and Mobility in Early 
Colonial Discourse.” Europe and Its Others. Ed. Francis Barker et al. 
Colchester: U of Essex, 17-32. 


Izon, Rod. 2018. “Idineklara ni Pangulong Duterte ang Abril 2 bilang special 
non-working day sa Bataan.” https://news.abs-cbn.com/news/03/28/18/ 
to-celebrate-balagtas-birthday-april-2-declared-special-non-working- 
day-in-bataan 


Jesus, Luis de and Diego de Santa Theresa, O.S.A. “Recollect missions, 1646- 
60,” (Recollect); [compiled from their works] in “DOCUMENTS OF 
1660-1666” in Blair and Robertson, Vol. 36. 


Jurilla, Patricia May B. ‘“”’Florante at Laura” and the History of the Filipino 
Book.” Book History 8 (2005): 131-196. http:/www.jstor.org/ 
stable/30227375. 


La India Elegante y el Negrito Amante Marathon, Cultural Center of the 
Philippines.  http://www.performatura.com/day-1/la-india-elegante-y- 
el-negrito-amante-marathon/. 


Le Roy, James Alfred. 1914. “Awakening to Modern Life, Economic and 
Political,” The Americans in the Philippines, a history of the conguest 
and first years of occupation with an introductory account of the Spanish 
rule. With an Introduction by William Howard Taft. Boston and New 
York: Houghton Mifflin Company. 


“List of National Artists of the Philippines.” Official Gazette. https://wWww. 
officialgazette.gov.ph/lists/national-artists-of-the-philippines/. 


186 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Lorenzo-Abrera, Ma. Bernadette G. 1992. “Ang Numismatika ng Anting- 
Anting, Panimulang Paghawan ng Isang Landas Tungo sa Pag-unawa ng 
Kasaysayan at Kalinangang Pilipino.” Inilathala ng Bahay Saliksikan 
ng Pilipinolohiyang Simulain (BSPS) para sa Bahay Saliksikan ng 
Kasaysayan (BAKAS), Programang Kaalamang Bayan, Tanggapan ng 
Dekano, Dalubhasaan ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (DAPP), 
Unibersidad ng Pilipinas. 


Lucio y Bustamante, Miguel, 1842-1893. 1885. Si Tandang Basio Macunat. 
Manila: Imp. De Amigos del Pais, Calle de Anda, Num 1. Released 4 
June 2005 [Ebook #15981] Project Gutenberg. http://www.gutenberg. 
org/ebooks/15981 


Lumbera, Bienvenido. 1986. “The Consolidation of Tradition (1800-1882),” 
Tagalog Poetry 1570-1898, Traditions and Influences in Its Development. 
Manila: Ateneo de Manila University Press. 83-89, 103. 


. 2000. “Dating”: Panimulang Muni sa Estetika ng Panitikang Filipino,” 
Writing the Nation/Pag-akda ng Bansa. University of the Philippines 
Press. 


, Cynthia Nograles Lumbera. 2005. Philippine Literature, À History and 
Anthology, English Edition. Pasig City, Philippines: Anvil Publishing, 
Inc. 


Medina, Isagani R. 1991. “Balik Tanaw, Pagninilay sa Mahal na Araw ukol sa 
Dalambhati, Luwalhati at Ginhawa sa Mahal na Pasion ni Jesu Christo 
ng 1760.” Nâsa Daluyan. Diliman, Lungsod Quezon: Publikasyon ng 
Sentro ng Wikang Filipino, Unibersidad ng Filipinas-Sistema. 


Mentrida, Alonso de. 1841. Diccionario de la Lengua Bisaya, Hiligueina y 
Haraya de la Isla de Panay. Manila: Imprenta de D. Manuel y de D. 
Felis Dayot, Por D. Tomas Oliva. 


Noceda, Juan de y Pedro de Sanlucar. 1860. Vocabulario de la Lengua Tagala. 
Manila: Imprenta de Ramirez y Giraudier. 


. 1860. Vocabulario de la Lengua Tagala. Manila: Imprenta de Ramirez 
y Giraudier. Virgilio Almario, Elvin R. Ebreo, Anna Maria M. Yglopaz, 
mga editor. 2013. Vocabulario de la Lengua Tagala nina P. Juan de 
Noceda at P. Pedro de Sanlucar. Maynila: Komisyon sa Wikang Filipino. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 187 


Ordoñez, Sedfrey A. 1989. “Sa Babasa.” Näsa 200 Taon ni Balagtas, Mga 
Bagong Pagtanaw at Pagsusuri, inedit ni Soledad S. Reyes, 4. Quezon 
City: Balagtas Bicentennial Commission. 


Orion, Bataan. n.d. https://en.wikipedia.org/wiki/Orion, Bataan. 


Pambid, Nenita D. 1996. “Ang Pagkataong Tagalog/Pilipino sa mga Akda ni 
Francisco Baltazar at sa Diccionario Tagalog-Hispano ni Pedro Serrano 
Laktaw. Unang Bahagi. PhD diss., Dalubhasaan ng Agham Panlipunan 
at Pilosopiya, Unibersidad ng Pilipinas. 173-198; 417-418. 


Panganiban, José Villa. 1972. Diksyunaryo-Tesauro Pilipino-Ingles. Lungsod 
Quezon, Pilipinas: Manlapaz Publishing Company. 


. 1995. Panitikan ng Pilipinas Binagong Edisyon, sa Filipino at mga 
katutubong wikain. Manila, Philippines: Rex Book Store. https:// 
books.google.com/books?id=PPG1IU34k0EC&pg-PR1&dq=panitikan- 
+ng+Filipinas+Binagong+Edisyon+sa+Filipino+at+katutubong+wika- 
in&hl=fil&sa=-X&ved=-0ahUKEwju2JC9vsPdAhXmg1QKHZdgB- 
A8Q6wEIKTAA#v=onepage&q=La%20India20Elegante2C%20 
parsa&f-false. 


Planquette, Robert. 1877. Les Chloches de Corneville. https://www. youtube. 
com/watch?v=yNdcXow6f0o. 


Plauchut, Edmond. 1869. “L’ Archipel des Philippines,” Revue des deux Mondes, 
Vol. 81 sa Blair and Robertson, Vol. 37, talâ 67 (1973 Reprint). 


Quirino, Carlos. 1964. “Preface.” Sa Apolinario Mabini s Hand-written Version 
of Francisco Baltasar 's “Florante at Laura.” Isinalin sa Ingles ni Tarrosa 
Subido. Manila: Bureau of Printing: National Heroes Commission, 
Mabini Centenary Series Vol. 1. v, vii. 


Reyes, Raquel A.G. 2008. Love, Passion and Patriotism, Sexuality and the 
Philippine Propaganda Movement, 1882-1892. Singapore: NUS Press; 
Seattle: in association with University of Washington Press. 


Rizal, Jose. Noli Me Tangere (1887). 1998. Isinalin ni Virgilio S. Almario. 
Filipinas: Adarna House. 


. ET Filibusterismo (1891). 1999. Isinalin ni Virgilio S. Almario. 
Filipinas: Adarna House. 


188 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


“Robert Planquette.” n.d. Inakses 19 Oktubre 2018. https:/www.britannica. 
com/biography/Robert-Planquette#ref946879 


Saleeby, Najeeb M. 1908. Manila: Bureau of Public Printing. https://www. 
gutenberg.org/files/41771/41771-h/41771-h.htm#ch3.4.7 The History 
of Sulu. Reprint 2013. Prabhat Prakshan. 


Salazar, Zeus. 1977. “Ang Kamalayan at Kaluluwa: [sang Paglilinaw ng [lang 
Konsepto sa Kinagisnang Sikolohiya,” Ulat ng Ikalawang Pambansang 
Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kamulatan. 
Patnugot, Lilia F. Antonio, Laura L. Samson, Esther $S. Reyes, Ma. Elena 
A. Paguio. Lunsod Quezon: Pambansang Samahan sa Sikolohiyang 
Pilipino. 131-141. 


. 1991. “Ang Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan,” 
Pilipinolohiya, Kasaysayan, Pilosopiya, at Pananaliksik. Inedit nina 
Bautista, Violeta V. at Rogelia Pe-Pua. Maynila: Dalubhasaan ng Agham 
Panlipunan at Pilosopiya, U.P., Diliman, Lunsod Quezon ng Kalikasan 
Press. 


San Juan, Jr., Epifanio. 2016. “Paghahanap at Pagtuklas sa Panitik ni Cirio 
Panganiban,” Malay. De La Salle University. https://ejournals.ph/article. 
php?id=9871. 


Santos, Vito C. 1978. First Vicassan $ Pilipino-English Dictionary. Caloocan 
City, Philippines: National Book Store, Inc. 


Serrano Laktaw, Pedro. 1889. Diccionario Hispano-Tagalog. Primera Parte. 
Manila: Estab. Tipogräfico “La Opinion” 4 cargo de G. Bautista; 1965. 
Madrid: Ediciones Cultura Hispanica. 


. 1914. Diccionario Tagalog- Hispano II/.1 A-L. Manila, Islas Filipinas: 
Imp. Y Lit. de Santos y Bernal; 1965. Madrid: Ediciones Cultura 
Hispanica. 


. 1914. Diccionario Tagalog- Hispano 11/.2 M-Y. Manila, Islas Filipinas: 
Imp. Y Lit. de Santos y Bernal; 1965. Madrid: Ediciones Cultura 
Hispanica. 


Tiongson, Nicanor. 1999. Philippine Theatre History and Anthology 2: Komedya. 
Diliman, Lungsod Quezon: University of the Philippines Press. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 189 


Tumangan P. Alcomtiser. 1990. Panitikan ng Pilipinas para sa Kolehiyo. 1990. 
Manila: National Book Store. https://books.google.com/books?h|=- 
fil&id=aass AAAATAAJ&focus-searchwithinvolume&q=La+India+El- 
egante 


UP Diksiyonaryong Filipino; Binagong EÉdisyon. Virgilio Almario, Punong 
Patnugot. 2010. Sentro ng Wikang Filipino-Diliman, Anvil Publishing. 


Webster's New World Dictionary Third College Édition, Victoria Neufeldt, 


Editor-in-chief; David B. Guralnik, Editor-in-chief Emeritus. 1988. 
New York: Webster’s New World, Simon and Schuster, Inc., 563. 


190 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ILANG HIMAGSIK NG ILUSTRADA 
SA DEAD BALAGTAS 


Arbeen R. Acuña 


ABSTRAK 


Sa gabay ng sanaysay ni Lope K. Santos na“ Apatna Himagsik 
ni Franciso Balagtas,” sisikapin ng papel na talakayin ang 
mga tampok na tema ng webkomix ni Emiliana Kampilan na 
Dead Balagtas. Sa imahen-tekstong ito, tulad ng Florante 
at Laura, ay maaari ring makita ang pakutyang pagtuligsa 
kontra sa sumusunod: malupit na pamahalaan, hidwaang 
pampananampalataya, maling kaugalian, at mababang uri ng 
panitikan. Mula rito, tulad ng pagkaabante para sa kaniyang 
panahon ng pinagpugayang makata, susubukang ilarawan ng 
artikulo kung gaano kaabante ang Dead Balagtas kompara 
sa pangkalahatang tema ng mga komix strip sa kasalukuyan* 
at kung paano ito nakapag-aambag sa pag-angat ng anyo 
at ng paksaing maaaring lamanin ng isang popular na 
midyum na minsang naging pangmasa—pero ngayo”’y tila 
para sa gitnang-uri at sa may sapat na panahong magbasä at 
magmuni. Maaaläla rin sa paglalagay ni Kampilan ng caption 
sa kaniyang komix strip ang pakikipag-usap ng may-akda sa 
mambabasa na hindi nalalayo sa “Sa Babasa Nito,” habilin ni 
Balagtas sa Florante at Laura—na nagpapahiwatig na mas 
mabibigyang-kabuluhan ang akda sa tulong ng matiyagang 
mambabasä. 


Mga susing salitä: komiks, kulturang popular, ilustrado, 
Balagtas, Rizal 


*Ang pinatutungkulang mga ‘“ngayon” dito ay taong 2017-2018, kung kailan 
isinulat, nirebisa, at puspusang pinroseso ang artikulo; ang sumusunod na mga 
pagbabago ay pagkikinis na lamang. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 191 


Introduksiyon 


Sa dinami-rami ng komix! sa kasalukuyan, bukod-tangi ang webkomix? 
na Dead Balagtas (2013-kasalukuyan) ni Emiliana Kampilan (sagisag-panulat ng 
anonimong awtor) bunsod ng maraming dahilan. Sa pamagat pa lang at avatar* ng 
awtor, mayroon na itong sinasaklaw na mambabasäng makadaranas ng 1b4”t ibäng 
rehistro depende sa kani-kaniläng antas ng kaalaman at kamalayan. Sa ngayon, sa 
Facebook page ng komix, bungo na may dahon ng lawrel na nakaipit sa magkabilâng 
salikmatang (invisible) tainga ang avatar nitong nakasuot ng barong; tapat ang 
imahen sa pamagat na Dead Balagtas, kayâ makahahatak kaagad ng karamihan ng 
mga nagdaan o nagdaraan sa obligatoryong babasahin sa hay-iskul—ang Florante 
at Laura. 


Samantäla, dati, noong mayroon pang Facebook account ang awtor nito, 
babaengnakasaklobngbayéngangavatar—nasiyäringpakanâ, pakulo,oespektakulo 
ng awtor ng komix tuwing personal siyäng pumupunta sa mga komix convention o 
komikon. May ipinapahiwatig kaagad ang ganitong hämon sa mambabasä. Sa mga 
walâng-mälay, panlibäng o pang-aliw lang na nakasuot ng bayéng ang awtor na 
nagpapakiläla bilang Lia Kampilan. Ngunit sa mga palabasä ng kasaysayan, may 
kakatwang pagdududa at katawa-tawang bagabag na mahirap maipaliwanag dahil 
alam niläng hindi dapat pagkatiwalaan ang sinumang nagtatanghal bilang Makapili: 
ang mga nagkanulo sa mga gerilya noong okupasyong Hap6n. Kung gayon, naaabôt 
ni Kampilan ang mga gusto lâmang matawa upang maaliw, at nakakausap niya rin 
ang mga nais ngumisi, Mmag-isip, at magbalik-kasaysayan. 


Ayon sa komikera, * ganoon ang pamagat ng komix dahil: 1) bândang 
Dead Kennedys ang pinakikinggan niya noong sinisimulan ang webkomix; at 2) 
nagpupugay siyä sa subersiyon ni Balagtas sa awit na inuugnayan niya ng kaniyang 
apat na himagsik na makikita rin sa Dead Balagtas. Ikinompara ni Kampilan ang 
kaniyang mga gawa sa mga obra ni Balagtas.° 


Mula rito, sisikapin ng mananaliksik na sundan ang format o anyo 
ng sanaysay® ni Lope K. Santos (1988) upang ipakita ang pagkakapareho at 
pagkakaibä ng pamamaraan ni Kampilan at Balagtas—may potensiyal na mahabäng 
henealohiya mula sa unang nakaugat sa huli. Madalas ituring si Balagtas bilang 
proto-ilustrado (‘“panganay” o “precursor” nina Rizal at Bonifacio [Santos 1988, 
68; Agoncillo 1988, 207]), samantälang maaaring tangkilikin si Kampilan bilang 
kontemporaneong ilustradang may interesanteng pamamaraan upang magmulat ng 
mamamayan. Hindi malaydng kay Balagtas nagbukal ang lahat dahil bitbit ni Rizal 
ang Florante sa Europa (Mojares 2006, 409; Agoncillo 1988, 206; Sevilla 1997, 2), 
kabesado ito ni Mabini at isinulat-kamay nang pakutya siyang hamünin ng kapitäng 
Kano na magbigay ng piyesa ng pinakamagaling na makatàng Filipino (Lumbera 
1986, 92; Sevilla 1997, 3), at malinaw na tinangkilik ito n1 Kampilan. 


192 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Bakit Isinulat Ito 


Hindi naman siguro kalabisan sabihing may kakulangan sa araling komix 
o comics studies sa Filipinas—o bakâ nga hindî pa ito ganap na larangan ng pag- 
aaral. Tulad ng awit at korido, popular na anyo ang komiks’ kayâ hindf ito gaanong 
pinapansin ng mga nâsa toreng garing dati. Napalitan ang pangunahing ideolohikal 
na aparato ng estado (0 ISA, sa pakahulugan n1 Althusser 1971) ng pamahalaäng 
kolonyal, mula sa simbahan noong panahon ng mga Español tüngong paaralan sa 
panahon ng mga Americano. Bunsod nit6 ang naging mababäng pagtingin sa komiks 
dahil sagka ito sa pagbabasä ng totoong aklat, abäla sa edukasyon, tapagtaguyod ng 
“illiteracy,” “devil in a new attire” para sa ilang iskolar, basura, bakya, at kabalbalan 
(tinalakay sa Jurilla 2008, 128-129); pero hindî nagtagal, tinangkilik din ang 
pakinabang nit6 bilang “salamin ng bühay” ng masang Filipino. Imbes na pagtakas 
lang sa realidad, nabigyang-tinig daw nit ang protesta at subersiyon (Reyes 2005, 
3-16; 160-169). Gagamitin din ito ng mga politiko tulad ni Marcos upang kathain 
ang mito ng daläng kaunlaran ng pamamahala niya at ng batas militar (Lent 2009, 
85). Pero hindi lang mga reaksiyonaryo ang makagagamit nit dahil sa pamamagitan 
din ng komiks, mas madalîng maipalalaganap ang mga ideang rebolusyonaryo," 
at sa progresibong komix ni Kampilan matutunghayan ang katatawanang kritikal 
(critical comedy”) na may diwàng pusong. Sa “pamumusong” o “diwa ng 
mapaglarong panunuligsa o espiritu ng karnibalisasyon” (Tiongson 2001, 305), ang 
namumusong ay kadalasang nâsa mababàng saray ng lipunan na deskarte lang ang 
puhunan dahil walâ itong ibäng aktuwal o simbolikong kapital (325); ang pagiging 
tila etsapuwera o marhinado ng mga anyong popular ang nagiging lakas nit6, dahil 
nga hindi ito tinitingnang banta, hindî kinokonsidera bilang kontra-hegemonya ng 
mga may kapangyarihan. 


Dalawahang-talim, tulad ng maraming bagay, ang pagsulat ng sanaysay na 
ito. Maaaring maiïlagay sa alanganin ang anonimong si Kampilan, pero mukhang 
sapat naman ang kaniyang ingat sa pagkukubli ng kaniyang identidad. Maaari ding 
lumaganap ang lalim ng pinaghuhugutang hindî kasimbabaw ng nauuso ngayong 
mga “hugot,” dahil makikitahan ng kasiningan at pagkakritikal itong palabas ni 
Kampilan sa mga panel ng komix niya. May Facebook page,’ Wordpress blog, !° 
at Tumbir!! si Kampilan, at maaaring nagkakaïbä ang piyesang inilalabas niya sa 
mga lunsärang ito; sa lulang Tumblr ang pokus ng papel na ito dahil mas madalîng 
matiyak ang petsa ng pagkakalathala kahit papaano at madalas na dito unang 
inilalabas ang bagong komix. Ang mga babanggiting pamagat ng partikular na 
mga strip ay mula sa mismong image file nito, o kayâ’y sa caption ng blog entry; 
idaragdag din ang petsa kung kaiïlan ipinaskil sa Tumblir para sa dokumentasyon. 
Sa ilang pagkakataông sa Wordpress humihiram ng pamagat, mamarkahan ito ng 
asterisk <*>, Bago tutükan ang kategorisasyon sa mga tipo ng himagsik, mainam 
kilalänin muna ang ipinapalagay na ilustrada. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 193 


Kampilan at Balagtas 


Tulad ng Florante at Laura, naunang sumikat ang Dead Balagtas bago 
pa maging kilalä ang awtor: tulâ muna bago ang makatà, komix muna bago ang 
komikera (noong una, tatlo ang kunwaring nagsasalitan at/o nagtutulungan sa 
pagsusulat at pagguhit ng Dead Balagtas: sina Lorenza, Vernice, at Emiliana; 
nagpasiya ang “kolektibo” na “Emiliana Kampilan” ang magiging byline niya/ 
nila). Walâng identidad noon ang may-akda ng Florante at puro sabi-sabi at haka- 
haka ang pagkatao nité hanggang maisulat noong 1906 ni Hermenegildo Cruz ang 
Kun Sino ang Kumatha ng ‘Florante,’ 44 na taon matapos mamatay si Balagtas 
noong 1862 (Sevilla 1997, 3-4). 


Sa panayam ng mananaliksik kay Kampilan noong 2014, nabanggit ng 
awtor ang apat na himagsik ni Balagtas na nais niyang lumabas sa kaniyang mga 
gawa—dahil tulad ng pinagpugayang makatà ng komix, komedya, moro-moro, 
at ib4 pang popular na midyang instrumento ng kolonyalismo ang ginagamit ng 
makatà/mandudula bilang subersiyon sa naturang mga makapangyarihan ng 
kaniyang panahon. Kung gäling España at Europa o “Old World” ang pormang 
kinapapalooban ng subersiyon ni Balagtas, gäling namang America at “New 
World” ang pormang comics (ginagamit ang “komix” bilang pagsasanib ng lokal 
na “komiks” at underground na “comix”), partikular ang porma nitong booklet na 
bitbit ng mga Kanong G.I. (Roxas & Arevalo 1985, 11). 


Mula ang apat na himagsik sa pagbäsa ni Lope K. Santos sa Florante ni 
Balagtas, na maituturing na “panganay” o “precursor” nina Rizal at Bonifacio 
(Santos 1988, 68; Agoncillo 1988, 207). Ang kaniyang Florante ay tinitingnan 
bilang “simula ng panitikang nakikisangkot” ng kilusang Repormang pinangunahan 
ni Rizal na sumulat ng mga nobelang nagpasiklab, diumano, ng Himagsikang 
Filipino (Melendres-Cruz 1988, 286-287). Ang apat na himagsik na nâsa Florante 
ay laban sa malupit na pamahalaän, sa hidwaang pampananampalataya, sa malîng 
kaugalian, at mababäng uri ng panitikan (Santos 1988, 68). Kritika ang Florante 
kontra pamahalaän at relihiyon dahil si Adolfo na kinatawan nité ang nagpakita ng 
kasakiman; sa kabilâ ng mga ito, naipakitang walâ sa relihiyon ang kabutihan at 
kasamaan dahil ang morong si Flerida ang pumatay sa kontrabidang Adolfo at ang 
morong si Aladin ang nagligtas sa bidang si Florante—Kristiyano ang protagonista 
at antagonista. Sa ganitong pagdaloy ng naratibo, napabubulaanan ang malisyosong 
pagtinging pinalalaganap noon ng mga Español kontra sa mga Moro (71-73). 


Samantäla, ilang bahagi ng Florante ang tila naging kasabihan o salawikain, 
dahil sa paunang mga komentaryo nité hinggil sa kabutihang-asal na tinalakay 
ni Santos at malamäng na itinuring na himagsik laban sa masamâng pag-uugali; 
hinggil sa himagsik sa panitikan, inangat naman talaga n1 Balagtas ang kasiningan 


194 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ng panulaan—popular ang pormang ginamit pero kritikal ang tema at ang mga 
usaping nakapaloob, isinentro sa pag-ibig pero isinakonteksto sa lipunang 
pinamumunuan ng monarkiyang hindî mabuti ang dulot sa mga nasasakupan. Dahil 
hindî naman gaanong nakasisindak ang midyang “pangmasa,” nakaligtas sa sensura 
ng mga fraile ang Florante. Bukod sa nakasulat sa Tagalog na hindî nauunawaan ng 
maraming Español, “hamak na awit” lang naman itong nakalusot kahit tinutuligsa 
ang kolonyalismo (Santos 86-87). Dahil awit “lang,” maituturing na hindi seryoso 
at hindî makapagpapasiklab ng diwäng makabayan—o ng liwanag man lang, sa 
pakahulugang liberal ng “enlightenment,” ng pagkakritikal sa awtoridad. 


Maaaring ganit rin ang Dead Balagtas, komix “lang” naman ito. Ayon 
mismo sa awtor, katulad ng mga Facebook page, community website, at ibâ pang 
online portal ng “kaalaman” hinggil sa kasaysayan ng Filipinas, ang kaniyang 
piyesa ay kahanay ng mga nabanggit dahil walâ namang “claim” ng awtentisidad 
dahil komix itong tungkol sa kasaysayan at hindî kasaysayang nâsa anyong komix 
o parodya. Pero taliwas sa mga naturang pâhinäng nagkälat sa internet, naglalagay 
ng link ng sources o reference list at anotasyon si Kampilan—hindî gaanong 
nalalayô, maliban sa halatang agwat sa teknolohiya, sa paglalagay ng mga talababa 
ni Balagtas sa Florante. 


Kung palalawigin ang ikaapat na himagsik—laban sa mababäng uri ng 
panitikan—napapayaman ni Balagtas at ni Kampilan ang kaniläng mga trabaho o 
katha sa paglapit at paggamit ng mga sangguniang napag-tigiban ng impluwensiya. 
Ang akses na ito sa balon ng mga impormasyon ang isa sa susing salik sa paggawa 
ng mga natatanging produktong kultural at/o pampanitikan—tulad ng tulâ at komix. 
Kung may akses sa kung ano-anong aklat si Kampilan, ganoon din marahil ang 
makatäng pinagpugayan ng komix niya. Dahil nakatirä at nagtatrabaho si Balagtas 
sa Tondo na karatig-pook ng Binondo na komunidad ng mga ekspatriyado mula sa 
Britain, France, America, Greece, at India, nakasasalamuha niya at ni Huseng Sisiw 
ang mga mandaragat, manlalakbay, at mangangalakal na banyaga kayâ nakakakalap 
silâ ng ipinuslit (smuggled) na babasahin. Kayâ naman gayon na lâmang ang mga 
talababa, halimbawa, sa Florante, na pumapatungkol sa mga bagay sa ibäng dako 
(Sevilla 1997, 502-203). Kung 1834 bumunsod ang pandaigdigang pangangalakal 
at 1835 bumukas ang daungan ng Maynila, kasabay naiangkat sa komersiyo 
ang Enlightenment ng Rebolusyong Pranses noong 1789 (Quibuyen 1999, 105), 
panahong papalakas na rin ang estado sibil laban sa Simbahan, noong Ilustracion 
(Enlightenment) sa España (Mojares 2006, 406); mukhang una si Balagtas sa mga 
nakamaksimisa ng mga makasaysayang pangyayari sa ikalabinsiyam na siglo, 
dahil 1838 ang karaniwang ipinapalagay na unang pagkakalimbag ng Florante. 


Bunsod marahil ito ng kahingian sa manunulat sa bernakular noong 
ikalabinsiyam na siglo: maabôt ang pinakamalawak na tagapanood sa pamamagitan 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 195 


ng pagtatanghal at mapatunayan sa mga kolonyalista ang kasanayan sa anyong 
kolonyal (Lumbera 1997, 11). Sa siglong ito, may ganitong akses din marahil 
si Kampilan sa mga impluwensiyang kolonyal na maipamamalas niya  tulad 
ng pagbibigay-paliwanag ni Balagtas gâmit ang talababa; nabanggit kaninang 
nagbibigay-komentaryo rin si Kampilan sa ihinahain niyang komix strip sa 
pamamagitan ng caption sa Facebook at/o sa body ng blog post sa Wordpress at 
Tumblr; kinakausap ang mambabasä. Bukod sa paggamit ng talababa at sa pagbati 
at pagkausap sa mambabasä sa simula ng tulâ, itinataas ni Balagtas ang kalidad 
ng awit at korido sa Florante dahil sa pamamagitan ng mga instrumentong ito ng 
sopistikasyon, nililinaw niya ang kaniyang target audience na mas “literate” kaysa 
sa tradisyonal na mambabasä. Bagaman lumaganap ang Florante bilang libangang 
itinatanghal hindî lang sa mga bayan kundî sa mga nayon, hinihiling ng tekstong 
ito na mabasä tulad ng nakalathalang tulâ, kayâ nakatawid ang alegorikong anyo 
nito hanggang sa mga intelektuwal ng Kilusang Propaganda (Lumbera 1997, 61; 
71-72). 


Bagaman may tendensiyang matulad sa kinahinatnan ng panitikan ang 
komiks dahil kapuwa ito komunal (kundî man pangmasa) noon pero produkto o 
komoditing binibili na ngayon, may tugon si Kampilan sa sinasabi ni Art Speigelman 
na sa paghahangad na maging sining, nagiging anakronismo ang comics at di 
mawari kung mainam ba o hindi itong pagbabago ng midyum mula babasahin ng 
kamangmangan tüngong balwarte ng edukado (Rosenkranz 2009, 27)—kumbaga 
sa Filipinas, mula “bakya” tüngong “class” (pero sa klimang politikal noong huling 
bahagi ng ikadalawampung siglo, magiging derogatoryo ang “class” at magiging 
“burges”) (Lacaba 1984, 372-373). Mapagsasäma ang mga ito—ang dakila at 
palasak—upang makapanghamig ng mga kapanalig pero ang integrasyon ng mataas 
at mababäng sining ay may tendensiya tüngo sa kooptasyon sa loob ng “culture 
industry,” sa probokasyon nina Adorno at Horkheimer (1976), mga kilaläng kritiko 
ng kulturang popular, na nagpalagay na ang kinukumpirma lâmang ng mga cartoon 
ay ang tagumpay ng katuwirang teknolohiko laban sa katotohanan. 


Sa paghämon sa kooptasyon, ang Florante noon at Dead Balagtas ngayon 
ay kumakasangkapan sa popular na midya upang mapag-usapan ang mga bagay na 
may saysay—tulad ng kasaysayan at kritika sa kakapusan nit6 na napupunuan ng 
panitikan. Sa pagpapahayag na batay sa cuadros historicos o halaw sa mga eksena 
sa kasaysayan, nadaragdagan din ang pagiging kapana-panabik ng naratibo ng 
Florante. Bagaman nilinang at pinabuti at tinimpla ni Balagtas ang tulâng ito upang 
umangkop sa panläsa ng mga ilustradong nagpapalagay na masyadong katutubo 
at “mababà” ang awit, nabigyang-katuwiran ito ng mga pampanitikang teknik na 
makabuluhan sa pagbuo ng tekstong Florante (Lumbera 1988, 116-120; Mojares 
2006, 409), ang unang tulâng anti-piyudal (San Juan 1984, 69) na nagsusüma 
ng daantaong pakikibäkang anti-kolonyal ng mga katutubo (4), at abante para sa 


196 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


panahon nité dahil may katangiang proto-nasyonalista, urban, at moderno (Rafael 
2006, 147). 


Sa paglabas ng unang tomo ng Dead Balagtas (Animo Comics, 2017), 
nagtakda ito ng bagong pamantayan.!? Subalit sapat ang naunang mga komix strip 
ni Kampilan upang ihanay ang kaniyang mga piyesa sa Zkabod ni Nonoy Marcelo, 
Pugad Baboy ni Pol Medina, at marami pang ib4. Mula noon hanggang ngayon ay 
malinaw na ambag ang Dead Balagtas sa komix na maläy sa kasaysayan at kultura, 
batay sa mga tatalakayin mamayang mga komentaryong panlipunan ng awtor 
nité sa kaniyang ginagawang komix—isang bagay na hindî naman karaniwang 
ginagawa ng mga komikerong ang primaryang layunin ay ang pagkukuwento 
at paglalarawan ng umaatikabong mga aksiyong kinakasangkapan lämang ang 
kasaysayan at kultura bilang disenyo o palamuti; kumbaga sa pagsulat ng kuwento, 
“local color” lang ang kasaysayan. Tulad ng Florante, ang mga “conceif” ng Dead 
Balagtas ay nabibigyang-katuwiran dahil sa masinop na pagkalap ng mga datos 
mula sa kasaysayan at masinsing pagtransporma nité bilang panitikan o sining. 
Pero sa proseso, tulad nga ng nabanggit ni Spiegelman, pag-abante nga ba o pag- 
atras kung “umangat” o “bumabâ” o labas-masok marahil ang komix sa tinatawag 
ni Groys (2014) na “arkibong kultural?” 


Batay sa ganitong mga pagkiläla at papuri sa Florante, mapaniniwalaan 
na marahil ang sinasabi ni Cruz na henyo si Balagtas (1988, 26), bagaman hindî 
maikokompara at hindi intensiyon ng naturang mananaysay na iangat ang makatàng 
hinahangaan ng nobelistang si Rizal (31). Matapos ang sanaysay ni Cruz, sakâ 
naläman ang identidad ng may-akda ng Florante kayâ nagkaroon na ng mga pag- 
aaral na tumatalakay sa piyesa gâmit ang mga detalyeng biyograpikal ng awtor 
at mga kontekstong historikal. Sa ngayon, hindî pa ito magagawa kay Kampilan 
dahil bukod sa strip ang kaniyang mga teksto (inaasahan ang sunod pang mga 
libro--librong komix--matapos ang Tomo 1), walâ rin siyäng aktuwal na pag-iral 
bilang aktuwal na tao. Bahagi ang pagiging anonimo ng kaniyang proyekto o 
pagtatanghal pero naipahiwatig niya (sa panayam), kaïilangang babae ang awtor 
bilang hakbangin tüngo sa representasyon ng babae sa komix at sa proteksiyon ng 
maaaring apropriyasyon dito. 


Sa kabilâ nitô, batay sa tugon n1 Kampilan sa panayam noong 2014, tila 
magkawangis silä ng loob ni Balagtas sa usapin ng intensiyon. Kay Balagtas, 
libangan ang Florante bilang kapana-panabik na kuwento sa hayäg, bagaman sa 
lihim, nilaläyon ng matalinghangang salamangka ng mga salitâ ng tulâ na umugnay 
sa “collective unconscious” ng mamamayan upang ibunyag ang mga kondisyong 
sosyo-politikal na kinapapalooban nilä (Sevilla 1997, 574). Sa panayam ng 
mananaliksik kay Kampilan sinabi niyang ang “kamatayan” ni Balagtas sa pamagat 
ng komix niya ay pamamaälam sa kasaysayang may iisang bidang bayani, si 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 197 


Bonifacio, Rizal, Mabini o sino pa man ito na may natatanging basbas ng kung ano. 
Sa madaling sabi, implisito ang pagiging kritikal n1 Kampilan sa mito ng “henyo” 
tulad ni Balagtas, kayâ rin marahil ayaw magpakiläla ng tunay na awtor sa likod 
ng nilikhâng persona-awtor na accountable sa paggawa ng komix. Binigyang-diin 
ni Kampilan ang pangangailangan ng kolektibong pagkilos sa halip na pananalig 
sa mala-kristong mga indibidwal na tila mga mesiyas ng mga naaapi at pivot ng 
kasaysayan. 


Mufi, awtor na likhâ ng awtor si Kampilan. Nagkakaroon ng epektong meta 
dahil karakter din mismo ang komikerang umaakd ng responsabilidad sa pag-akda 
o muling-pag-akda ng mga karakter mula sa kasaysayan na kaniyang inilalagay 
sa kontemporaneong tagpo. Sa pagpostura bilang Makapili, tila hinahamon 
niya ang mambabasä sa pagtukoy kung ano ang biro at kung ano ang hindî. Sa 
panayam ng mananaliksik kay Kampilan noong 2014, sinabi niyang may “shock 
factor” na intensiyon ang pagsusuot ng bayông ng “que horror” na sinisimbolo 
ng Makapili lalo at may “cute” itong nakangiting mukha, kayâ nadaragdagan ang 
pagiging nakakikilabot. Pero aminado si Kampilan na maaring hindî na ito ganoon 
kaepektibo dahil walâ namang katiyakang mauunawaan ng bagong henerasyon ang 
konsepto ng Makapili. Dagdag pa niya, pinili niya rin ang bayéng ng Makapili para 
ikubli ang kaniyang identidad dahil gusto niyang patayin ang sarili sa likhâ niya; 
hindfî niya raw käyang sikmurain ang ginawang kataksilan ng mga Makapili, kayâ 
pamamaraan ng “killing the self” itong paghihiwalay ng kaniyang sarili sa kaniyang 
akda na kaniyang naisasagawa o naitatanghal (perform) sa pamamagitan pagsusuot 
ng bayông. 


Naïpamalas din ni Kampilan ang pamumuna sa “indibidwalismo.”"# Sa 
kabilâ nito, may isang bahagi ng identidad na pinanatili ang awtor: ang pagiging 
babae ng inakda niyang awtor. Dati, tatlong karakter-komikera ang nilikhâ 
ng awtor. Sa kalaunan, nagpasiyä siyäng isa na lang ang magiging mukha ng 
webkomix, pero sa simula pa lang, malinaw na babae dapat ang maging kuwentista/ 
komikera. Sa panayam, sinabi ni Kampilan na walâ daw talagang balak na bigyang- 
katauhan ang gumagawa ng komix noong una.* Hinahangaan niya si Gulnara ng 
Orosman at Zafira dahil “hindi mahinhin, may ahensiya” at “maaaring ituring na 
representasyon ng Babaylan (Courtesan siya ng Sultan. Mababa ang puwesto niya, 
ngunit nagrerebelde siya. Sinisipingan niya ang mga lalaking intibig niya bagama’t 
pagmamay-ari siya ng Sultan, at sa huli, ay pinamunuan niya ang mga HUKBO [sic] 
ng kaharian dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng kapangyarihan.)” (2014). 


Sa kasalukuyang panahong laganap pa rin ang romantisismo sa manunulat 
bilang henyo at mapanlahat na pagdakila rito bilang “konsensiya ng henerasyon,””!* 
nagbubukäs si Kampilan ng espasyo para sa pagkakritikal. Nang tanungin ng 
mananaliksik kung hindf ba nagiging bukäs sa kooptasyon ang anonimidad at kung 
hindî ba kaduda-duda ang sinumang nagkukubli sa likod ng maskara—at sa käsong 


198 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ito, sa loob ng bayéng—alam ni Kampilan kung paano ipagtatanggol ang sarili.!$ 


Sa pagkabalisä o pagkalito, nagkakaroon ng pagkakataôn upang mag-isip. 
Kay Brecht, kung walâng catharsis atmay verfremdungsefjekt o alyenasyon, nagiging 
maläy ang manonéod na palabas lang ang pinapanood nilä at mas maitutulak silâ 
sa pagkilos. Dagdag pa, maaaläla rito ang konsepto ng overidentification (Zizek 
1997)—paggamit sa imahen ng isang tinutuligsang ideolohiya at pagtutulak 
nité sa lubusang kalabisan hanggang sa püntong magiging kakila-kilabot ito at 
magkakaroon ng shock value. Ginagamit ng Laibach at NSK, industrial metal na 
bânda, ang una na bahagi ng huli na mas masaklaw na art collective sa Slovenia, 
ang estratehiyang ito upang gawing katatawanan at katatakutän ang anumang 
ideolohiyang totalitarian (Zizek 2006), halimbawa na lang ang pag-awit ng Across 
the Universe—orihinal na inawit ng Beatles, pero mga nakaunipormeng Nazi ang 
umawit sa mas mabagal na himig—para pagmukhain itong patungkol sa pananakop 
o dominasyong hindî lang pandaigdig kundî pansansinukob, pag-areglo ng mga 
pambansang awit ng ib4’t ibäng bayan para magtunog awtoritaryan, at paggaya 
sa lahing Aryan upang magposturang mga Nazi at tuligsain ang racism at Nazism. 
Eksaherasyon ang overidentification. 


Sa paggamit ng bayéng na nakangiti, tila tinatangka ng awtor na nakatatawa 
ngunit nakakikilabot na pahiwatig ang kaniyang kathang komix at ang katha niyang 
may-katha ng komix—na mukhang nagiging epektibo sa maraming antas, pero 
tulad ng maraming likhâng-sining, mas ang mga may matä lang para dito (o mga 
edukado?) ang makauunawa. Hindî ito nalalayô sa pagsulat ni Rizal ng nobela 
sa Español. Dahil mga nakapag-aral lang ang makababäsa nit6, na limitasyon ng 
pakikipag-ugnayan ng gitnang-uri, sa anumang panahon, nakakakabäng bakâ tâyo- 
tâyo lang ang naghuhuntahan. Pero kung anuman, makatutülong ito sa tangkang 
konsolidasyon ng gitnang-uri at iba pang sektor ng lipunang malay sa kasaysayan. 
Maaaring ang makaintindi rin ay mga kahenerasyon ni Kampilan na alam kung 
ano ang Makapili—o ang mga palabasä at nakababäsa sa pagitan ng mga linya ng 
häâmon ng awtor: magsuri ka. Dagdag pa rito, ang mas masalimuot na hämon: always 
historicize, ika nga ng islogan ni Jameson sa The Political Unconscious (1981, ix). 
At kung susundin natin ang payo, matutunghayan ang pagdidiin sa mga Makapili 
(Kalipunang Makabayan ng mga Pilipino)'? bilang taksil na nakipagkolaborasyon 
sa “kaaway”—na tumutukoy lang sa mga Hapôn, samantälang nagtatamasa pa 
ng katanyagan ang mga nakipagkasundo at nakipagsosyo sa mga pumoposturang 
tagapagligtas: ang Estados Unidos. Bayani ang mga lumaban sa mga Español at 
Hapôn, at rebelde ang turing sa mga humamon sa puwersang Amerikano. 


Tila itinatanghal ni Kampilan ang pagiging maysala hâbang idinadawit ang 
ibâ pang dapat singilin, at sa proseso, nanghihikayat ang awtor ng pagkakritikal sa 
lahat ng bersiyon ng kasaysayan. At kabilang sa dapat bantayan ay ang mismong 
ihinahain niyang bersiyon. Kung nagbibiro si Kampilan para sabihing mga 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 199 


pasimunÔ ng anime ang magpapalayà, ito ang hindi tiyak. Pero tiyak na may mas 
malalim na proyekto sa pagsasäma-sâma niya ng mga elemento upang ang peryang 
maka-Bakhtin na inaalok niya ay maging kapana-panabik. Sa paggamit niya ng 
panahon ng Español bilang tema, ng midyang dalä ng mga Amerikano bilang 
daluyan, at matingkad na impluwensiya mula sa mga Hapôn (dahil may paggamit 
sa mga komix niya ng mga karakter mula sa manga at anime), ano ang naïs ipagawa 
ni Kampilan sa mga mambabasä bukod sa matawa at maaliw? 


BIHIS HAPON 
mn PAANO PAG TAYO TS 
MAHALATA, JOSE 2 Ml 
© Lave 


BAKA NI HINDI 
MATIN MAITANIM 
D /DNG BOMEA! k 


AfnYa«A SINGKIT TAYO. 


AT SEBASTIAN, IBINUUIS 


EU kABatAn. AT lka NGA Pl 


eo) PIC WG MGA KANO AT: 


Nagsimulang makita ng mananaliksik (na gumagawa dati ng komix 
at nagbebenta nité sa mga komix convention kayâ nakababalita sa sirkulo o 
komunidad ng mga komikero) ang mga webkomix ni Kampilan noong 2013. Muli, 
may pagtatangka pa noong ipakita na tatlo ang näâsa likod ng Dead Balagtas, pero 
di-nagtagal, nagpasiyä ang anonimong awtor na isang avatar na lang ang komikera 
sa likod ng mga komix strip. Matapos ang halos kalahating dekada, nakapaglabas 
na si Kampilan ng libro na pinamagatang Dead Balagtas: Mga Sayaw ng Lupa at 
Dagat na inilimbag ng Anino Comics, imprint ng Adarna Publishing. Mas naging 
madalas na imbitahan ang awtor na nakasuot pa rin ng bayông sa mga panayam at 
matutuklasan ng mga nagtatanong ang lalim ng kaniyang karunungan sa 1b4”t ibäng 
disiplina. Malinaw na ito sa naturang aklat dahil nagsasalimbayan ang kasaysayan, 
panitikan, aktibismo, heograpiya, unyonismo, kulturang popular, at ugnayan ng 
mga tao at ng daigdig.'° 


Para sa mananaliksik na ito bilang mambabasä, kung babalikan ang tanong 
sa itaas hinggil sa hämon ni Kampilan sa mga mambabasä, mainam simulan munang 
talakayin ang apat niyang himagsik. Para mas maging madulas ang kategorisasyon, 
minabuting tukuyin ang primaryang obheto ng Kkatatawanan para sa bawat 
himagsik: mga pinunÔ para sa malupit na pamahalaän, mga fraile para sa hidwaang 
pampananalampalataya, mga ilustrado para sa masamâng kaugalian, at kababawan 


200 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


para sa mababàng uri ng panitikan. Pasintabi kung abstrakto ang huli, kompara sa 
unang tatlo na nakapokus sa nilalamän. Ang ikaapat ay sa anyo. Bagaman hindî 
naman magkahiwalay ang nilalamän at anyo, kailangang magkaroon ng priyoridad 
ang organisasyon ng pagtatalä. 


Tungkol sa Unang Himagsik 


Kolonyal ang tagpuan ng karamihan ng strip, kayâ mga awtoridad na kolonyal 
at mga kasapakat nit6 ang kadalasang hinihiritan o nagiging potensiyal na obheto ng 
katatawanan. Isang eksena ukol dito ang pagtanggap ni Taft kay Tandang Sora mula 
sa eksilyo sa Guam. Nagpasalamat naman ang matanda sa pagpapabalik sa kaniya sa 
lupäng tinubuan. Upang kilalänin diumano ang ambag niya sa Rebolusyong 1896 at 
kalayaan, inabutän siyä n1 Taft ng suhol o gantimpalang McDonald’s Happy Meal. 
Tinalakan at tinaasan niya ng kilay ang Amerikanong mokong. Nilinaw niya, sa 
pamamagitan ng pag-uulit, ang kahunghangan ni Taft, “Pinararangalan ninyo ako 
dahil sa aking pakikipaglaban para sa Kalayaan? At ...kayo mismo ay .. .mananakop 
ng Pilipinas?!” Ang isinagot ng kausap ay “Yes. It is best,” sabay bulong sa alalay 
na dapat pala Jolly Kiddie Meal na lang ang pabuya (“We are best at freedom,” 23 
Enero 2014). Sa panahon naman ng Hapôn, nag-usap si Taruc, lider-gerilya ng unang 
partido komunista, at MacArthur, heneral ng imperyong Amerikano, na nagbantang 
“You will allow us to liberate you” (“Friendly fire,” 12 Disyembre 2013). Ipinapakita 
ng dalawäng nabanggit na strip kung paano inaangkin ng mga pigurang Amerikano 
ang diskurso ng kalayaan at liberasyon—na nakaugalian pa rin nilâ hanggang ngayon 
kung kaïlan ang dikotomiya ng Cold War ng dekada singkuwenta ay retorika pa rin 
ng imperyalismo: demokrasya o komunismo? 


BEST À 
RETUNE BAC RDA AQUIND TL EMERICANEDVERAMENT (RG RUE AO PAUL 2 RENE GANT UNE 
CHEN tte AR IMALBLE FRET PRIS KALTRAN? À RME HE SHDIE 
EX = ROM) DES) nome pr … Rte 
MORE À CE rt 4 de pa 
V4 ÆF l 


LS: f. 
ex. { $0 WED UKE TOUT | 


ù HAVE THIS WAP MERE, 


D 16 A REMIRO FOR 
FH OR DUR 
—ADÉPEMDENCE! 


Ilustrasyon 2: “We are best at freedom.” 


Ipinakita rito n1 Kampilan kung gaano mapagmataas ang mga Amerikanong 
kolonyalista na nag-aakalang madadaan lang sa paimbabaw na pagpapakitang-tao 
ang lahat ng Filipino. Ipinamalas din dito ang madalas na nakikita noong literal 
na paglalarawan sa mga Filipino bilang mga karikaturang infantilisado o mga 
nakabababäng nilalang sa mga sining biswal—editorial cartoon man o retrato 
(maaaring sangguniin sinâ Halili 2006, Ignacio, et al. 2006, McCoy 1985, at Rice 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 201 


2015). Itinuturing ang Filipino bilang batà, barbaro, o hayop na dapat alagaan, 
bihisan, pakainin, gawîng sibilisado upang mabigyang-katuwiran ang “benevolent 
assimilation” at “white man's burden.” Kay kung hindî umubra ang Happy Meal, 
bakâ mas umubra ang Jolly Kiddie Meal, dahil lokal itong huli at gawang Pinoy. 
Ayon kay Mojares (2006b), halos lahat ng tinatäyang kulturang “Filipino,” mga 
pambansang anuman, o mga tagapamandila ng “Filipino soul” ay naimbento noong 
panahon ng kolonyalismong Amerikano. May kunwaring demokratikong espasyo sa 
panahong iyon para sa eksplorasyon sa kultura at sining na may esensiyang Filipino; 
katuwang ng naturang “Filipinismo” o “cultural revival” ang Amerikanisasyong 
nagpaparusa sa mga tinatayang subersibo, sa tulong ng Sedition Law at Flag Law. 
May limitadong kalayaan sa kultura, basta hindi anti-kolonyal ang politika nit6. 


Kaïbä sa naunang strip, may ilang tagpong nagpapakita ng monologo o 
kayâ internal na usapan ng mga pinund. Halimbawa ng una ay ang pag-iskrol ni 
Magsaysay sa iskrin häbang nagliliwaliw sa internet. Sa hiwalay na browser tab, 
bulatlat dot com ang binabäsa niya, at ang mga balità ay “Reclaim Lumad Land: 
Liangga Struggle” at “GABRIELA: Sex Video, Demeaning, Feudal Misogyny.” 
Makikita niya ang Piso-flight ng Cebu Pacific, nagkaroon siyä ng kutob at biglang 
napasandal sa pader nang makita ang eroplanong aykon nitong nagwiwika, “Lipad 
na!” (“Ramon Magsaysay + Internet,” 1 Oktubre 2016). May dalawäng piyesa rin 
hinggil kay Quezon at Laurel (na tinatawag na “JLau” ni Kampilan sa caption). 
Sa isa, nagpahiwatig si Quezon na gagantimpalaan si Laurel ng pagkapangulo ng 
Filipinas kung pabibilisin niya ang pagtatrabaho ng Parity Rights ng mga Amerikano; 
ipinaliwanag ni Kampilan sa caption na kung may pagkakataôn lâmang, naïs ni 
JLau na mamundok na läâmang kaysa sumailalim sa kolaborasyon sa mga Hapôn 
(Walâng pamagat, 22 Enero 2017). Sa ibäng strip, inilabas noong buwan ng wika, 
idineklara ni Quezon ang pangangailangan para sa pambansang wikang Tagalog, 
ang pundasyong ‘“susi sa ating pagbuo at pagpapalakas ng pagkakaisa.” Hirit ni 
JLau, “Ngunit in English itong batas.” Nagtapos sa close-up ng mukha n1 Quezon 
at salitâng “TRIGGERED” (Walâng pamagat, 19 Agosto 2016). 


Sa piyesa hinggil kay dâting Gobernador-Heneral Leonard Wood, 
makikita ang patutsada ni Kampilan sa kasalukuyang rehimeng Duterte (bagaman 
nakagawian na niya itong pag-ugnay ng isyung nâsa nakalipas tängo sa kasalukuyan 
tulad ng napapansin nating paggamit ng kontemporaneong mga bagay, maging 
mga makabagong wika—na tatalakayin pa mamaya). Nagbabalik si JLau, nag- 
aabôt ng dokumento hinggil sa kakulangan sa suplay ng bigas at ibâ pang isyu 
tulad ng pagmamay-ari ng lupà, lalo ng mga magsasakäng babae. Hindî nakinig 
si Wood at tumutok sa kampanya kontra-droga at panghuhüli sa mga politikong 
may kinalaman diumano sa opyo (Walâng pamagat, 15 Agosto 2016). Pamilyar? 
Sa komix na itong may siyam na panel, dalawa rito ay front page ng pahayagang 
nagpapakita ng pamilyar na imahen, pero nâsa taông 1922: sa Philippines Free 


202 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Press, headline ang raid sa drug den, samantälang may artikulo sa babâ hinggil 
sa kakulangan sa bigas, nâsa retrato ang naka-side-view na Wood na may tängang 
pistola; at sa Zaliba, ulo ng balità ang sikip sa impiyerno dahil marami nang “‘tulak” 
ang pinapatay, nâsa retrato si Inspektor Conley na may soundbite na “Nanlaban e, 
kaya tineypok kow,” at naka-pose sa ibabaw ng bangkay na nababälot ng kartong 
may mga salitâng “Pusher, Lulon sa Opyo.” Nilagay ni Kampilan sa caption ng 
strip na ito ang link sa artikulo sa Colonial Crucible: Empire in the Making of 
the Modern American State (2010) na tumatalakay sa pagtatanim ng ebidensiyang 
droga ni Conley upang mangikil sa oposisyong politiko, o kayâ’y arestuhin ang 
mga kaaway ng pamahalaän—sa ngalan ng giyera kontra opyo. 


Tungkol sa Pangalawäng Himagsik 


Dahil halata namang may kiling sa peminismo at maalam sa usaping 
pangkasarian si Kampilan, hindî nakapagtatakäng mga fraile at mga institusyong 
relihiyoso ang isa sa mga target ng kaniyang katatawanang kritikal. Pangunahin 
ang simbahan sa pagpapalaganap ng kulturang piyudal at patriyarkal na dahilan 
kung bakit pinagbawalan si Leona Florentino ng kaniyang asawa na magsulat ng 
erotika (“Querida Leona,” 8 Marso 2014) at kung bakit iwinalay sa kaniya nit ang 
anak na si Isabelo De Los Reyes—upang hindî raw magmana sa inä at hindî maging 
subersibong radikal ang batà (“Dugong punk rock,” 15 Hunyo 2014).!° Implisitong 
bânat sa simbahan ang pagtatampok ng mga karakter tulad n1 Josefa Llanes Escoda 
at Felipa Culala, dahil may bühay sa labas ng tahanan ang mga babaeng ito. Banta 
sa makalaläking kapangyarihan ng mga fraile ang malalakas na babae at asog. Sa 
seksiyong ito, mga fraile at mga deboto ang kontra/bida. 


Babaylan ang pangunahing kaaway ng mga fraile, kayâ makailang ulit 
pinaghaharap ni Kampilan ang mga ito. May direktang isyung pinatungkulan ang 
awtor nang itampok niya si Tamblot na naka-cross-dress. Kinokondena si Tamblot 
ng fraile dahil kataksilan daw sa hari at sa simbahan ang ginagawa niyang pagsusuot 
ng damit pambabae. Tugon niya sa fraile, “Ginagamit ninyo ang diwata ninyong si 
Hesu sa pamamaslang at pang-aapi ng kapuwa. Binabawi lang namin ang ninakaw 
ninyo kung kaya ...babush.” Sa ibabâ, may maliit na panel na nananawagan: 
“Justice for Jennifer Laude” (“The glorious drag,”’* 24 Nobyembre 2014). Banat ito 
sa normatibidad na pangkasarian ng simbahan at sa neo-kolonyal na pamahalaäng 
nagpapahintulot ng karahasan sa mga may piniling kasarian sa pamamagitan ng 
Visiting Forces Agreement ng imperyalistang Estados Unidos. 


Noong 1627 naman, naalarma ang isang pari kayâ sumulat siyä sa alkalde 
hinggil sa dumaraming remontado at paganong sumasamba diumano sa demonyo. 
Kahit saan daw, madarama silä. May ibâ’t ibâng bandalismo sa palikuran at sa mga 
dingding tulad ng: “TAMBLOT WAS HERE;” “AY SONO FORGIVES CALL 771- 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 203 


02-11;° “DON BURAT;” MABUHAY KAMI! TANGAMA KAYO” (“Babaylan’s 
not dead,” 28 Marso 2014). Nakapag-uusap din daw ang mga “bruja” nang malayà 
dahil “wikang banyaga” raw ang gâmit kayâ nakalulusot sa mga guwardiya sibil; hindi 
nil4 maunawaan ang kahulugan ng: “Ang lupang itei ay janno gibbs ni Ay Sono sa 
watashitashitechiwa!” Diin ni Kampilan sa caption ng piyesang ito, mga asog ang 
unang rebolusyonaryo (Walâng pamagat, 6 Oktubre 2014). Dumating sa püntong 
nagsitakas na ang mga pinilit pumaloob sa reduccion. Literal na nilangaw ang simbahan 
dahil inabandona ng mga Bisayang nagsitakas. Sinabi ng pari sa langaw na mabuti 
pa ito, nagsisimba. Tumugon ang langaw na nakasuot ng pang-Muslim, “Assalamu 


asaliakum!” (“Walâng gustong makinig sa iyo, padre,” 22 Abril 2015). 


DABALLANS NOT DERD 


sl AU id M] 


Li 


À LARASTANGAIG 
MG BISAYA. 


27 x 
nBUTI PA N6éa BNABASTOS 46 Me INDIO 
11086 LANGAN E, ANG EACRAMENTO. SAMANTALA 
NAGSISIMBA NARITO 46 154416 LANGAU), 


TAGANG HINAYIAN À AGREE 7 Se 
NILANG LITERAL NA NA DIA4 WG PIOS. 
LANGAUOIN ITDW& 

SIMBAHAN NILA. 


SAAMAT SA I, 
GINOONG LANIGA4). 


PACPALAN CA Nana 
NI CRISTONG ATING 


Ilustrasyon 4: “Walang gustong makinig sa iyo, padre.” 


204 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Isinäma na rin sa seksiyong ito ang strip hinggil sa mga nag-aakalàng 
pinagpalà siläng anak ng Diyos. Isa na rito ang panginoong maylupàng tumatanaw 
mula sa Kaniyang mansiyon sa kaniyang mga pesanteng nag-aalsa. Nagkaroon siyä 
ng pagninilay o repleksiyon: naawa sa kaniläng marurumi, gutém, at nagsisimatay 
häbang siyä ay malusog at nakatutulog nang wasto. Tinapos ang strip sa panginoong 
maylupäng nangingilid ang luha at sa katagâng #BLESSED (Walâng pamagat, 11 
Nobyembre 2014). Hindi rin ligtas sa pangungutya si Rizal (na matutunghayan pa 
natin sa ibäng strip) bilang mapagmataas na Katoliko. Inismiran at inirapan n1 Rizal 
ang mga kakaïbäng manamit at manalita. Buong Simbang Gabi, ang atensiyon ni 
Pepe ay sa mga sumisirà diumano sa kabanalan ng misa at mga hindî naman daw 
nakikinig sa sermon. Biglang nagwika ang kaniyang ate na hawäkan ang kamay 
niya dahil oras na para sa “Ama Namin” (“Simbang jeje, 1880’s,” 19 Disyembre 
2013). Maaari din itong isäma sa pangatlong himagsik hinggil sa masamâng ugali, 
pero dahil sangkot ang simbahan sa ganiténg mga astà, minabuti na ring isäma 
sa bahaging ito bilang pagpapauna na rin ng pagkakritikal ni Kampilan sa mga 
ilustradong may tendensiyang maging mapanghusga at mapagmalaki. 


Hindi naman masamäâ ang lahat ng pari. Nakaligtas ang isa sa GOMBURZA 
(hindî tiyak ng mananaliksik kung sino) sa garote dahil naïpit ang rosaryo sa 
gitna ng mga tornilyo. Saglit siyäng nagkunwarîng patay at hindî nagtagal ay 
nagsabing biro lang, at ipinaliwanag ang nangyari. Pinatatawad na raw niya ang 
mga guwardiya sibil sa tangkang pagpatay sa kaniya. Pero tinutukan pa rin siyä 
ng baril (“Viva la garrote,” 6 Abril 2014). Tila niligtas siyä ng Diyos, pero hindî 
pa rin makaliligtas sa baril. Karaniwan kay Kampilan ang ganitong mga hirit na 
nagpapagaan sa mabibigat na sitwasyon at nagpapatawa sa gitna ng kamatayan 
na sâna ay nagbibigay ng kritikal na distansiya sa mambabasä upang unawain ang 
kasaysayan ng bayan sa ilalim ng kolonyalismo. 


Isa sa pinakamaikli at ipinapalagay ng mananaliksik na pinakamalakas na 
strip ang rendisyon ni Kampilan sa isa sa mga huling eksena ng Noli Me Tangere. 
Sa unang panel, “Ang kumbento o kamatayan, Padre. liwan ko si Linares, at si 
ama—,” wika ni Maria Clara. Sagot ni Padre Damaso, “Ama? Mali!” Itinuloy ang 
rebelasyon sa ikalawang panel, “Clara. I am your father,” hâbang maaaninag sa 
anino ng mukha ng fraile si Darth Vader. Sa huling panel, ekspresyon ng mukha 
ni Maria Clara na tila nagbibigay ng espasyo upang mag-isip ang mambabasä 
(Clara, join the darkside of the force,” 20 Enero 2014). Ang strip na ito ang 
isa sa mga dahilan kung bakit kinonsidera ng mananaliksik na pagsamahin ang 
una at pangalawäng himagsik dahil ang pamahalaän at simbahan ay nagsasanib- 
puwersa, nagkakaunawaan, at nagkokolaborasyon upang mapanatili ang imperyo. 
Sa imahen ni Darth Damaso, nag-iisa o nagiging 1isang entidad ang kolonyalismo 
ng nakaraan sa Noli at ang pangkalawakang imperyalismo ng kinabukasan ng Sfar 
Wars. Masamâng birong hindî malaydng magkatotoo kung magwawakas lang sa 
paghalakhak natin sa ipinapahiwatig ng naturang komiks. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 205 


Tungkol sa Pangatlong Himagsik 


Isinulat daw ni Rizal ang ikatlo niyang nobela (Makamisa, para kay Ambeth 
Ocampo; at Etikang Tagalog, para kay Nilo Ocampo) upang lumihis muna sa 
politika at tumutok sa etika. Pero matingkad pa rin naman ang politika sa ikatlo 
niyang nobela. Ganoon din ang seksiyong ito. Bagaman nakatutok sa ugali, hindî 
pa rin nawawalâ ang kargadang kritikal at politikal. Itatampok dito ang ilang malîng 
asal o akto tulad ng pagtataksil at pagiging indibidwalista, lalo ng mga ilustrado. 


Di PA TAYO FRIENDS. MILING 


BUKOD PA SA HIDWAAN 5A ATING | [MABUTI NAGKAKAUNAWAAN TAYyO. 
MGA HUKB0, HINDI DAPAT SUMUKO MAS UHAY ANG INANG BAYAN! 
ACTU MONG 51 Ti 


€ 


RONA 
+ AE MASUHAY ANG 
RAFIPUNAN 


Ilustrasyon 5: “Hindi pa tayo friends, Miling.” 


Hindi lang naman mga banyagang kolonyalista ang maiuugnay sa malupit na 
pamahalaän. May mga kapuwa Filipino ring kinasangkapan at nagpagamit sa mga 
kolonyalista kayâ may mga piyesa rin hinggil sa kanilâ. Binangungot si Aguinaldo 
ng mga multo ni Bonifacio at Antonio Luna (“Patayin sa sindak si Aguinaldo,” 10 
Pebrero 2014). Sa strip sa itaas, sinampolan ng suplex (isang opensibang galaw sa 
wrestling) ni Bonifacio si Aguinaldo nang magkita at mag-akalàng nagkakaunawan 
na silà at nagkapatawaran na (“Di pa tayo friends, Miling,” 18 Disyembre 2013). 
Nanood din ang dalawa ng El Presidente; naasar si Bonifacio dahil si Aguinaldo 
ang bida. Nang makita sa iskrin na si Cesar Montano ang gaganap sa kaniya, 
hiniritan ni Bonifacio si Aguinaldo: “Ano ka ngayon? Ang gwapo ko! Ha! Panis ka 
na, Ex Laguna Gobernor! Ano! Ha!” Agad nakabawi si Aguinaldo nang makitang si 
Christine Reyes ang gaganap bilang Hilaria Aguinaldo. Dahil nga Tumblr ito kung 
saan maaaring maglagay ng teksto sa ibabâ ng komix, nakahirit pa si Kampilan 
sa katawan o body o caption ng post hinggil sa problematikong representasyon 
kay Bonifacio at sa Kumbensiyong Tejeros sa trailer ng naturang pelikula (Walâng 
pamagat, 7 Disyembre 2013). 


Ang mga ilustrado ay madalas ding mag-away—at hindi ligtas ang mga 
ito sa pang-aalaska ni Kampilan. Dinatnan ni Pepe si Lopez Jaena na lasing kayâ 
sinermonan niya ito hinggil sa adiksiyon sa pagkain, droga, alak, säbong, sugal; 
hanggang maaläla ni Rizal na kaïlangan niyang tumayä sa Lotto (“Highly educated 
and highly dysfunctional,”* 9 Oktubre 2014). Dumating na sa paghiwa-hiwalay ng 


206 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


landas sa La Solidaridad, at nagpahayag si Lopez Jaena na tatakbo upang maging 
kinatawan sa kortes, diputado ng Cataluna. Sa huling panel, “painless libreng tuli” 
ang nâsa {arp niya (Walâng pamagat, 25 Enero 2015). Pero hindînaging matagumpay 
si Lopez Jaena, kompara sa karerang politikal ni Pedro Paterno (Mojares 2006, 
462; Schumacher 1973, 288). Pinag-awayan n1 Antonio Luna at Rizal si Nellie 
Boustead. Sa gälit ni Juna Luna sa kapatid, nagkulong ito. Kinatok siyä n1 Antonio 
na nagwika, “Do you want to build a snowman?” (“Super Luna Bros,” 10 Pebrero 
2014). Hiniritan ni Heneral Tomas Mascardo si Antonio Luna, “Ipagpatawad mo 
na likas sa akin ang kakayahan na sabay na magpakilig at pumatay ng tao. E ikaw, 
pumatay lang” (“Bigotilyo wars,” 4 Mayo 2014). 


SUPER LUNA BROS DERO BA 
TONYO! NAGWALA KA RON SA NAKAKAUYA FA AT BINIGYAN, | 
PNG DAALAN ANG “EL. EPOCA" SIT DOEAUT ARE 
Ë Din) “Hd il — HU2A0R LA, T0 BE À SNOWMAN 
GTA 


KA NI NELLIE ‘ 
DPD. KUYA Æ 
LE () 


Ilustrasyon 6: “Super Luna Bros.” 


Nagbibigay ng halimbawa si Kampilan kung paano ang “veneration with 
understanding” kayÿ Rizal dahil inilarawan niya ang mga kahinaan at tendensiya 
ng pambansang bayaning labis na bilib sa sarili. Sa pag-aakalàng malulunasan niya 
ang katarata ng inâ matapos mag-angkat ng kaalaman sa bansang Aleman, si Rizal 
pa ang naging biktima ng optic blast mula sa makabagong antipara ng in (“Rizal’s 
super advanced surgery skillz,” 29 Disyembre 2013); maaaläla rito ang mga bagong 
gadget na dalä ng mga OFW para sa kaniläng mga kamag-anak na hindî gaanong 
pamilyar gamitin para sa kanilä—pero 1bä at mahabäng usapin pa ang problematikong 
pagkompara sa ilustrado at OFW (may bahagi sa Hau 2011 na tumalakay nit6). Nang 
manalo si Rizal sa Lotto, inilarawan niya ang sarili bilang “simpatico, matalino, 
mayaman pa, kumplit package.” Nagtanong si Ate Sol niya, ano raw kayâng kapalit 
ng suwerteng tinamasa; sa huling panel, nâsa Bagumbayan siyä at nakatalikod sa firing 
squad (“Si Rizal bilang isang lotto winar,”’* 24 Agosto 2014). 


Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami ang reputasyon ni Rizal sa 
kababaïhan. Humagulgol siyä nang magpakasal si Leonora Rivera pero nang sumilip 
sa bintana at makita si Nellie Boustead, nakausad na siyä kaagad (“Team Manila x 
Dead Balagtas,” 19 Hunyo 2014). Nang mabalitäang parating si Rizal, pinagsuot si 
Nellie ng baluti: chastity belt (“Pepe prevention belts,” 2 Mayo 2015). Sa barok na 
pananalita sa wikang Ingles, ibinigay n1 Rizal ang kopya ng Noli kay O-sei (Seiko 
Usui) at sinabing sâna basahin daw ito. Käso ang problema, hindî marunong ng 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 207 


wikang Español si O-sei. Ingles at Pranses lang ang nauunawaan niya. Nalungkot si 
Rizal at nadamäng katawan lang daw ang habol sa kaniya ni O-sei (“Objectification 
paradox ito, Pepe-Chan,”* 22 Mayo 2015). Ilang beses ding biniro ang pagkalaläki 
ni Rizal sa pagbanggit ng tambälang Elias-Ibarra o EliBarra.?' Nakatanggap siyä ng 
fan art mula sa “Yaoi Assoc. de Felipinas” (Walâng pamagat, 28 Disyembre 2013), 
at sa paglilitis sa kaniya, matapos itanggi ang kinalaman sa armadong rebolusyon, 
sinabi ng huwes na EliBarra lang daw ang interes nilà. Pero dahil sinimulan na raw 
ni Rizal, pag-usapan na rin ang ambag niya sa rebolusyon (“Itigil na ang EliBarra 
plez,” 31 Disyembre 2013). Biro din sa petisismong seksuwal ni Rizal nang sinabi 
ng ate niya sa inä nilà na gumuguhit pa raw ng furry hentai (pagong at matsing) si 
Rizal kayâ ayaw pang maghapunan (Walâng pamagat, 20 Abril 2014). 


Dahil mapangmatä (o mapangmaliit) sa mga nagsisimbang jeje, hindî 
inasahan ni Rizal na matapos maghintay nang matagal, “Eowz Powh! Mzta na Ü?” 
ang lamänng liham ni Trining (“Dear Kuya Pepe,” 6 Enero 2014). Sasäli sa Katipunan 
si Trining, at nang tanungin siyä ni Bonifacio kung ano ang password, nagbigay ang 
supremo ng mga clue: grupo ng tao, puro laläki, gusto natin silä. Sagot ni Trining, 
“One Direction’??” Dagdag na clue: patay na sil. “Patay na ang One Direction?” 
hikbi ni Trining (Walâng pamagat, 2 Hunyo 2014). Ang pagmamataas na maling 
ugali rito ay maaaring bagahe ni Rizal at Bonifacio, o ng mambabasä mismo. Kung 
pataasan din lang ng ih1, hinggil sa kung paano maging mabuting mamamayang 
Filipino, kung anong kultura dapat ang tinatangkilik, kung anong pinakamainam 
na pagpapamalas ng nasyonalismo, may hirit si Kampilan. Sa unang tatlong panel, 
ipinapakita si Bonifacio at ang Katipunan sa puläng background häbang nakalatag 
ang mga titik ng awit: “Aling pag ibig pa ang hihigit kaya / sa pagkadalisay at 
pagkadakila / gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa?” Sa huling panel, tugon ni Pepe: 
“AKIN” (Walâng pamagat, 28 Agosto 2016). May ipinapahiwatig ito sa opisyal na 
nasyonalismong tila naglalagay kay Rizal sa pedestal bilang pamantayan ng pagka- 
Filipino, at sa pagpokus ng opisyal na Rizal sa pagtatampok sa naturang ideal. 


DEAR KUYA PEPE 
HIELDEBERG, ALEMANYA. 1886 


RE 


ANONG MATATAMIS NA 
SALITA ANG HATID Mo 
SA IYONG KuYa? 


El 


KAY TAGAL KO 
TO HININTAY!", 


Nù < 
nn 


Ilustrasyon 7: “Dear Kuya Pepe.” 


208 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Tungkol sa Pang-apat Himagsik 


Sa bahaging ito, papäsok na ang mga inobasyon ng Dead Balagtas sa anyo, 
na hindî nalalayô sa pagiging abante ng Florante n1 Balagtas para sa panahon niya 
tulad ng nabanggit sa introduksiyon ng artikulong ito. Maaaring ipalagay na ang 
pagiging maläy sa sarili ay relatibong bago, lalo sa panitikang Filipino, sa panahon 
ni Balagtas, pero pana-panahon nang ipinamamalas sa mga akdang pampanitikan sa 
panahon ng Dead Balagtas. Alam ni Kampilan na karakter siyä at nagkokomentaryo 
siyä sa lahat at hindi niya palalampasin ang sarili sa mga pinupuna. Sa “Makapili” 
(na magkakaroon ng ibäng pamagat sa re-post. “Alamat ni Mendoza 21”), na unang 
ipinaskil noong 12 Disyembre 2013, naniktik ang isang Filipino sa Hukbalahap, 
nagsumbong sa mga Hapén, at nanghudas. Kahit nakasaklob ng bayông, nakasuot 
ito ng jersey na may apelyido at numero sa basketbol kayâ nakiläla siyä at iginapos 
siyä ng komunidad. Hindi imposibleng pamamaraan ito ni Kampilan upang 
hikayatin ang kaniyang mga mambabasäng maging mapagmatyag sa mga sinasabi 
niya. Katangian itong tinatawag na “self-reflexivity.” 

MAKAPIL 


KB) | 60, karranA. 
WA 


NN] 20 NA PISTOLA, AM] pero waLo 
10 NA KARBON. ANa HAPON DUN 


| SANGATON AKO” 
| Æ 


SAKTO AT MIE K\. 
 MANUNUOD ANG Ù & 
MGA HAPON NG il 
PALARO MANAYA!L 

HeenHele… ef) 


Ilustrasyon 8: “Makapili.” 


Tulad ni Balagtas, kausap ni Kampilan ang mga mambabasä sa pamamagitan 
ng mga caption o blog entry na nagpapalawig ng tinatalakay ng komix. At hindî 
makapagpapalawig hinggil sa diskurso ng kasaysayan at panitikan ang komikera 
kung hindî mahuhüli ang interes ng kontemporaneong mambabasäng babäd sa 
internet at kulturang popular. Kayâ ang akto ng pagtitimpla ng mga sasangguniin o 
mga reference sa ib4”’t ibäng tipo ng panitikan ang pangangahas ni Kampilan, maläy 
man siyä o hindi, sa sinasabi ni Mao Zedong (1942) na pagtataas ng pamantayan at 
popularisasyon—kung saan pinauunlad ang panläsa ng mga mambabasä lampas sa 
atrasadong s/apstick, halimbawa, o “hugot,” gâmit ang mga anyong popular. Hindî 
nalalayô sa pamamaraan ni Balagtas upang itaas ang kamalayan ng mga kababayan 
hinggil sa pang-aapi sa Albania—na alam naman nating pumapatungkol din sa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 209 


Filipinas sa panahong iyon. Kay Kampilan, bagaman paksain ang kasaysayan, o 
tampok ang mga bayani, alam nating tungkol ito sa kasalukuyan dahil ikinakabit 
niya ito sa mambabasä ng panahong ito sa pamamagitan ng 1b4”t ibâäng pamamaraan. 
Napahapyawan naman na ang katangiang ito sa unang mga seksiyon ng sanaysay, 
pero bibigyang-diin lang mulf ang pagpapalabô ng oras at espasyo kung kaïlan at 
saan umiral ang mga tagpo. 


Tinatawid kung gayon ng obheto mula sa ib4”t ibâäng panahon ang mga panel 
ng Dead Balagtas komix, tulad ng una na nating natunghayan. Hindi lang si Rizal 
ang nahiritan hinggil sa hentai. Nang buksan ng mga Katipunero ang inaakalang 
suplay ng armas, hentai o pornograpiyang cartoons mula Japan ang lamän ng kahon 
(“Tbang tulong ang kaïlangan namin, Kongo,” 18 Disyembre 2013). Nagkaroon 
ng damit pang-cosplay na Sailormoon at Naruto ang ilang gerilyang magtatanim 
säna ng bomba, pero agad ding nahüli ng sundalong Hapén dahil sa kakatwa niläng 
damit (“Bihis Hapon,” 12 disyembre 2013). Bumalik sa nakaraan sinâ Doraemon 
at Nubita, pero agad siläng nahüli at pinapugutan ng ulo ni Felipa Culala (“Showa 
Whitewash,” w.p.). Sa sobrang gälit sa kalupitan ng imperyo, pakutyang tinanong 
ni Culala ang isang sundalong Hapén kung may maibibigay itong dahilan upang 
hindî ubusin ng mga gerilya ang mga imperyal na sundalo. Inabütan siyä ng kausap 
ng mochi (“Shoujo kakumeï, Culala,” 24 Abril 2014). Dahil 62 na ang napatay 
na Huk sa isang buwan, nagsospetsa ang pinund na may Makapili sa hanay, kayâ 
inatasan niya si Ka Orlando alyas Shinigami Kyojin na mag-imbestiga (“Luis Taruc 
x Otaku,” 2 Pebrero 2014). 


SHOWA WHTEWASH 


Anal 
JAGSAK AKD SA 
Vs 
4 ANO BA YNG IST 
Ÿ PS SA ASAKUNT SHRINE 
AT AND BA NANTARI 
D SA ASYA NOONG 
SHONA7 ANGGULO 
IBRO! 
TZ = 


à Hu # | MAGAALA [ 
NOBIi UTIN 
NATN ANG_ TIME. “4 
MACHNE AT BUMAUK 

L7aro SA SHoMATIDA | 


Ilustrasyon 9: “Showa whitewash.” 


Ang pagiging lampas sa pambansa tüngong pandaigdig ay karaniwang 
may kinalaman sa himagsik sa mababäng uri ng panitikan—dahil ang “matataas” 
na uri ng panitikan na (gaano man kaproblematiko) ay nakasanayang ituring na 
unibersal at eternal ng sinaunang mga panunuring pampanitikan. Sa sanaysay 
ni Lope K. Santos, may bahaging “Pambansa at hindi Pangkatagalugan lang” 
(2016, 28). Sa artikulong ito, may integrasyon na ng katumbas na bahagi sa pang- 
apat na himagsik, lalo at lampas naman na sa heograpiya ng Filipinas ang mga 
Filipinong nâsa diaspora at tunay namang lumalabô ang mga hanggahan dahil sa 


210 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


globalisasyon—mas nakakiling nga lang ito sa ekspansiyon ng kapitäl at hindî sa 
solidaridad o pagkakaisa ng mga uring api. Kayâ nauunawaan ng mga may akses 
sa internet ang nabanggit na pagsangguni sa Sfar Wars (1 am your father) ni Darth 
Damaso, sa Frozen ng Super Luna Brothers, at sa antipara ni Teodora Alonzo, hiram 
na teknolohiya kay Cyclops ng X-Men. Sa Dapitan ni Kampilan, kinausap si Rizal 
ni Pio Valenzuela na nagwika, “Come with me if you want to live” (“Terminator 
Dapitan,”* 12 Pebrero 2015). 


Sadya ang pamumusong at nakalkula ang paglalagay ng mga imahen. Ilan 
pang eksenang nagpapamalas ng karnabal ni Bakhtin—guwardiya sibil na umüihi 
sa urinal na may vandal na “TAMBLOT WAS HERE” (“Babaylan’s not dead,” 28 
Marso 2014), at si Lam-ang na nagdeklarang nais niyang magdiwang na kaarawan 
sa Jollibee, at dito, sineryoso niya ang biro ng tagapagpadaloy na “bring me a baby 
butanding” (Walâng pamagat, 9 Enero 2014; “Lam-ang berdey bash,” 27 Pebrero 
2014). Marahil, mas maipamamalas ni Kampilan ang pagkaabante, pagkakritikal, at 
karunungan ng kaniyang mapaglarong sining sa pagkokomix sa inaabangang mga 
tomong inaasahang ilathala ng Anino Comics, sa kabila ng ilang pang proyekto. 
May mga sipi mula sa naturang proyekto sa Tumbir niya, pero hanggang maaari, 
ang mga komix strip na kompleto na sa sarili nité ang piniling talakayin ng papel 
na ito. 


HaHA a ! 
BIRD LANG PD. 


DE ET 


TANDING ! 


Tungo sa Patuloy na Integrasyon ng mga Himagsik 


Sa mga naunang pagtalakay, malinaw na kaswal ang paggamit n1 Kampilan 
ng wika, kayâ madulas niyang napaghahald ang kasalukuyan at ang kasaysayan (at, 
sa ikasasamä o ikabubuti, kayâ may tono ring kaswal itong papel). Ginagamit sa mga 
komix ang wika at kultura ng kasalukuyan, bagaman may ilang inobasyon. Tampok 
din sa ilang komix strip, lalo sa tomong Dead Balagtas (2017), ang paggamit ng 
baybäyin sa sound effects. Ang tinukoy sa pag-aaral na ito ay ang mga “himagsik” 
ni Balagtas ayon sa pagbäsa ni L.K. Santos dahil sa komikera na rin nagmula, sa 
pamamagitan ng panayam ng mananaliksik sa email, na sinisikap niyang isabuhay 
ang diwà ni Balagtas sa kabilâ ng kamatayan ng makata sa pamagat ng komikera. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 211 


Ito ang delimitasyon ng pagsusuring ito dahil nakabalangkas ito sa paghahanap 
ng mga hudyat ng naturang mga himagsik sa mga tema ng komix. Magbabago 
ang metodo at magiging masalimuot kung tututok sa isa sa pamamagitan ng 
semyotikong panunuri na sinikap gawin sa komix strip ni Kampilan na “Clara, join 
the dark side of the force” (tingnan sa Acuña 2018). 


> VE 


A 


N l 


Ilustrasyon 11: mula sa Dead Balagtas: Sayat ng mga Dagat at Lupa (2017) 


Kung ituturing na wika ang imahen (“imagetext” sa Mitchell 1986), madalas 
ding gamitin sa komix ang wikang internet, lalo ng mga meme. Nang maasar si 
Rizal sa liham ni Trining sa wikang jeje, ang meme na “OMG rage face” ang huling 
panel (tingnan ang “Dear Kuya Pepe,” 6 Enero 2014); samantäla, nang maläman ni 
Bonifacio na ayaw ng La Liga Filipina sa rebolusyon, tinapos ang komix sa mukha 
ng meme na si Mr. YUNO, at may caption na Y U NO REVOLT? (“Di ka bagay sa 
LLF, Anding,” 2 Mayo 2014). Madalas ding kinahuhumalingan sa internet ang mga 
aso at pusa—kapuwa itinuturing na “cute,” pero mas kinatutuwaan ang katangahan 
ng una, samantälang ang inaakalàng sopistikasyon naman ang kinahuhumalingang 
katangian ng huli. Isa sa pamilyar na aykon ang pusheen cat. Sinabi ni Aguinaldo 
kay Marcela Agoncillo na magburda ng imaheng magbibigay ng sigla at lakas sa 
mga Filipino. Imbis na araw na may walong silahis at tatlong talàng sumisimbolo sa 
Luzon, Visayas, Mindanao, itong pusheen cat ang ibinurda ni Marcela Agoncillo sa 
puting tatsulok ng watawat (“Kyut Marcela, ngunit Hinde,” 5 Enero 2014). Naging 


212 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


epektibo naman ito dahil naantig at napahanga ng “cuteness” ng pusheen cat ang 
mga guwardiya sibil kayâ naïilagay silä sa bulnerableng posisyon at naging bukäs sa 
opensiba ng mga Filipino (“Battle of Alapan 1898,” 27 Mayo 2014). 


Ganité namamaksimisa ni Kampilan ang anyong komix. Maikokompara 
ang anyo sa tulâ, nagsisilbing putél ng linya (/ine cut) ang kanal (gufter), o ang 
bakanteng espasyong kadalasa”y put, na namamagitan sa mga panel (maaaring 
tingnan sa Manalo 2004; at sa susing akda sa araling comics sa McCloud 1994 
dito, nabanggit na hiwa-hiwalay na imahen ang panel at sa gutter, pinupunuan o 
idinudugtong ng mambabasä ang mga imahen; closure ang tawag dito ni McCloud). 
May pagkakapareho rin ito maging sa anyo at diwà ng dagli, dahil nagawang 
matalakay ng mga strip ang mga kontemporaneo at napapanahong isyu mula sa 
lente ng ikatlong daigdig, kayâ masasabing (patüloy na) umuunlad ang diskursong 
pampanitikan, pansining, at panlipunan sa midyum o malikhaing pormang komik 
strip na tila biswal na dagli—na taglay ang mga sumusunod na katangian, ayon 
kay Tolentino (2007, 41): maikli, temporal, kinatha (mimetiko), eseyistiko, 
partisan, at moderno. Praktika rin sa dagli ang paggamit ng alyas. Pero sa huli, 
ilang pagkakapareho lâmang ito, dahil ang gawa n1 Kampilan ay may sariling 
kakaniyahan, lalo kung ihahanay sa nagsisisulputang komix ngayon. 


Hindi rin naman kinakapos ang mga gawa niya bilang libängan dahil 
sa pagsangguni sa kulturang popular ng mga larang na ipinapalagay na seryoso 
tulad ng kasaysayan at panitikan. May ilang teorya sa katatawanan. Tinalakay ni 
Bergson (1911) kung ano-ano ang nagiging salik kung bakit nagiging nakakatawa 
ang isang bagay. [lan sa kaniyang nabanggit ay ang mga aksidente, mga balatkayo, 
at mga mekanisasyon o pagpapanggap ng isang tao na isa siyäng bagay. Kung 
may kakatwa o walâ dapat sa eksena, nagtatakä tâyo at mayâ-mayâ’y natatawa. 
Maraming kakatwa—at sentro ng kakatwa—sa karnabal o sa perya. Ayon naman sa 
introduksiyon nina Ted Gournelos at Viveca Greene sa À Decade of Dark Humor: 
How Comedy, Irony and Satire Shaped Post-911 America, may tatlong dominanteng 
teorya hinggil sa operasyon ng katatawanan: di-inaasahan o kakatwa pero angkop 
na juxtaposition ng maraming interpretasyon (incongruity theory), inferior o mas 
nakabababà at abâng kalagayan ng obheto ng katatawanan (superiority theory), 
momentary na ginhawa o relief mula sa sikolohiko o sosyal na tensiyon (catharsis 
theory, halimbawa, may funeral o may trahedya). 


Ani Gournelos at Greene, bukod sa kung paano gumagana ang humor, 
mas mahalaga sa panahon ng kawalâng-katiyakang politikal kung ano ang 
kinahahantungan ng pagpapatawa. Sa Dead Balagtas, madalas may mga 
anakronismo bilang aparato ng katatawanan. Pero hindfî rito natatapos si Kampilan 
dahil sa pagpapagaan niya ng mabibigat na usapin, pansamantalä ang gaan at 
maaaring bumalik ang bigat upang mas seryosohin pa ng mambabasä ang inilatag 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 213 


na krisis panlipunan. O, maaari ding maghanap ng ibäng aliwan ang mambabasä. 
Nakabatay marahil ang tagumpay ng kritikal na katatawanan sa kung ano nang 
kargadang mapanuri ng tagakonsumo nit6. 


Sa pamumusong, maaaring humalaw sa diskusyon ni McGowan hinggil 
sa pagpäling tüngong konserbatibo o kritikal ng katatawanan: sa pagkakataông 
maisahan ang fraile o ang presidente dahil napilitan silâäng magsuot ng daster, 
halimbawa, at iparada ang katawa-tawa niläng itsura, at may awtoridad pa rin silâ 
sa kabilâ ng pagtatanghal nil bilang ulol sa publiko nilä, lalong napagtitibay ang 
kapangyarihan niläng sumasaklaw pa rin sa mga nagsisitawanan. Naging obheto 
man saglit ng katatawanan, silâ pa rin ang naghahari at nâsa kanilä ang huling 
halakhak. Maaaring umusbong ang katatawanang kritikal (“critical comedy”) kung 
lalabis sa anumang pinahintulutan ng fraile o presidente (2014, 208). Humigit- 
kumulang sa mga natalakay na katangian ang katatawanang kritikal na dalä ng 
komix ni Kampilan. Sa mga namalas na himagsik na halaw sa sipat ni Lope K. 
Santos, at sa pangkalahatang progresibong panulat ng ilustradang si Kampilan, 
matutukoy kayâ kung nakanino at para kanino kayâ ang huling halakhak? 


Sa püntong ito, hindî pa rin nakasasapat ang paggamit ng apat na himagsik 
ni Balagtas sa mga komix strip na Dead Balagtas upang matäsa ang ambag ni 
Kampilan, hindî lang sa panitikan o sa sining-biswal, kundî sa araling komix. 
Limitado rin ang sanaysay ni Santos, bunsod na rin ng pagkakalayô ng panahon, 
dahil hindî maipipirmi sa apat ang isa sa pangunahing tema ng mga komix ni 
Kampilan: ang usaping pangkasarian (na lagi”t laging nakabatay sa uring panlipunan, 
kayâ malayd sa tinatawag sa kanluran na “peminismong interseksiyonal”). Sa 
kabilâ nito, masisipat pa rin at tatagos naman sa apat ang usaping pangkasarian, 
lalo sa kasalukuyan: macho-pasista ang pangulo, patriyarkal pa rin ang simbahan, 
magkaibä pa rin ng pamantayan sa ugali ang babae at laläki, at dominante pa rin ang 
kalalakfhan (“straighf” man o hindî) hindî lang sa mga institusyong pampanitikan, 
kundî maging sa karamihan ng institusyong kultural. Sa susunod na pagsusuri 
sa mga gawa ni Kampilan, lalo kaugnay ng ibâ pa niyang akda, mainam ang 
rekonstruksiyon at karagdagan pa marahil sa mga himagsik na sinimulan ni Santos. 


Preliminaryong pagsusuri pa lâmang ito sa piling mga komix strip ni 
Kampilan, na limitado sa itinakdang balangkas at enumerasyong hanggang pagpiglas 
lâmang sa pamahalaän, simbahan, kaugalian at panitikan. Banta ang “tomo 1” sa 
una niyang libro na mayroon pang “tomo 2.” Sa panayam niyang “Komix Panelling 
as Dialectic Materialism Materialized” sa Beyond Craft: Creative Writing Studies 
in the Philippines noong katapusan ng Abril 2019, tinuran ni Kampilan ang 
aktibong papel ng mambabasä sa pagpapakahulugan sa inakdang komix ng awtor. 
Sa Twitter handle ni Kampilan (@Deadbalagtas) matutunghayan ang aktibo niyang 
produksiyon ng mga komix para sa ib4’t ibâäng marhinadong sektor, ang matiyagang 


214 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


pananawagan sa mga gumagawa at tumatangkilik ng komiks na makilahok sa mga 
pagkilos, at ang dokumentasyon ng mga kilos protestang dinaluhan niya—mga 
himagsik na hindî lâmang kontra sa mga hegemonikong institusyon, kundi para 
sa mas makatarungang lipunan para sa nakararami. 


Mga Talâ 


‘Ang distinksiyon ng “komix” sa “komiks” sa papel na ito ay ang pagkakontemporaneo ng una kaysa huli. 
Sa Kanluran, umusbong na rin ang pagkaläs ng mga awtor ng “comix” sa “comics” dahil naging komersiyal 
at konserbatibo itong huli bunsod ng Comics Code. Pinalawig ko ang bagahe ng variable na “x” sa “komix” at 
sa tinawag kong “ilustraxon,” neolohismo ng “ilustrasyon” o dibuho at “ilustracion” o karunungan; mababäsa 
ito sa Kritika Kultura (2018). Tulad ni David (Likhaan 2010), ginagamit ko ang termino upang matukoy ang 
kontemporaneong komix na hiwalay sa klasik komiks na umusbong bilang industriya noong dekada 1930 at 
tumamlay hanggang mawalâ noong dekada 1990. Sa huling hati ng dekada 1990 hanggang sa kasalukuyan, 
nanatili ang komix dahil sa mga komikon o komix convention, at sa proseso, tila nadugtungan ang bühay ng 
komiks—bagaman nagbago na ang demograpiks ng mambabasä nit6, dahil hindî na nabibili sa bangketa at 
hindî na rin mümürahin; panggitnang-uri na ang komix. 


?Pumapatungkol ito sa komix na makikita sa internet o maaakses online nang libre. 


5 Pumapatungkol ito sa imahen sa profile o sa grapikong representasyon ng isang tao online. Sa komunidad 
ng gaming © sa social media, nakikita ang isang manlalard o ang isang user na ibâ sa kaniyang avatar. Sa 
Hinduismo, pisikal itong manipestasyon sa mundo ng diwata. 


# Pumapatungkol ito sa mga gumagawa ng komix o komiks sa pangkalahatan. 


SMula sa panayam sa awtor sa pamamagitan ng email: “Ang mga gawa ni Balagtas ay isang uri rin kasi 
ng ‘pagbabalik-tanaw” sa pre-hispanic Philippines (subversion kasi sila) — kaya’t ang mga bida niya ay ang 
mga pagano at Muslim. (...) Ang konsepto niya ng pamahalaan mismo (kaharian, monarkiya, salamin ng 
España) ay isang walang kakuwenta-kuwentang institusyong pinatatakbo ng mga hari at reyna na may mga 
moral na depekto — malayo sa imahen ng ‘elitista” o ‘kagalang-galang” na ginoo o ginang na nais palabasin ng 
naghaharing-uri. (...) Gayon din, ang Dead Balagtas ay isang ‘pagbabalik-tanaw” at ‘pagtutol sa opresyon’ in 
the form of a popular medium na in [uso] sa mga bagets ngayon — komix! (...) Nais ko sanang tingnan ang 
Dead Balagtas na pagpapatuloy ng tradisyon ng subversion at ‘pagbabalik-tanaw” ni Balagtas sa isang lipunan 
kung saan DEAD [sic] na si Balagtas” (2014). 


6Sa muling-paglalathala ng sanaysay na ito ng Komisyon sa Wikang Filipino noong 2016, ani Almario: 
“Ang ‘apat na himagsik” ay naging simbolikong pamagat sa kabuoan ng mga nagdaang pagsusuri at 
pagpapahalaga kay Balagtas—mulang pamantayang pormalista hanggang pagtinging pampolitika—at nag- 
aangat sa kaniya sa taluktok ng dambanang pampanitikan ng Filipinas sa panahon ng pananakop na Español.” 
Dagdag pa niya, unang sanaysay ito na nagbantayog kay Balagtas para maging pambansang bayani, at inihanay 
pa siya sa subtitulong nagsasaad: “Si Balagtas ay Bayani rin ng Bansang Katulad nina Burgos, Rizal, Del Pilar, 
Bonifacio, atbp” (1-3). 


7 Kaiïlangan na marahil bigyang-pakahulugan ang paggamit ng mga termino sa papel na ito. Sa ib4 ring 
naunang papel hinggil sa kasalukuyang paksa, pinag-ib4 ko rin ang paggamit ng komiks, komix, comics, at 
comix. Tumutukoy ang “komiks” sa mümuürahing mga babasahing lumabas mulang dekada 1930 hanggang 
unang hati ng dekada 1990, tulad ng nabanggit sa sinundang talababa; samantälang “komix” ang mga 
mas kontemporaneong lumabas mulang huling hati ng dekada 1990. Tumutukoy naman ang “comics” sa 
publikasyong mainstream na mula sa ibäng bansa; samantälang “comix” ang mga alternatibong nagtangkang 
magtalakay ng hindî kumbensiyonal na paksa sa pamamagitan ng hindî kumbensiyonal na pamamaraan. Unang 
ginamit ang “comix” noong dekada 1970 sa America, nang paksain ng mga awtor ang “sex, drugs & rock ‘n 
roll” (Danky at Kitchen 2009, 17). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 215 


“Sa papel na “Propaganda at Pedagohiya kontra Pyudalismo: Ilang Tala sa Piling Komiks mula sa 
Kanayunan” na iprinisenta ng mananaliksik sa katatapos na kumperensiyang The Lenin Conference 2017, 
tinalakay ang ilang komix na masasabing labas sa operasyon ng kapital dahil, bukod sa hindfi ito ibinebenta, 
rebolusyonaryo ang mga paksa. 


°Makikita rito: https://www.facebook.com/DeadBalagtas/ 


Makikita rito: https://deadbalagtas.wordpress.com/ 


! Makikita rito: deadbalagtas.tumblr.com/ 


12 


May maikling pagpapatungkol sa http://davaotoday.com/main/todays-views/gallus-ignis-angelus- 
novus-lateralus/ pero may unpublished ding manuskrito ang mananaliksik hinggil sa nasabing tomo. 


5 Mula sa panayam sa awtor sa pamamagitan ng email: “Makikita rin sa mga komix ngayon ang 
‘nmdibiduwalismo” ng neoliberal na pamahalaang iginiit ng mga Americano sa atin. Maging ang mga komix 
hinggil sa mga bayani — ‘yung mga binasa natin n’ung nag-aaral pa tayo ng HEKASI at SIBIKA -— at 
indibiduwalistiko ang nanaig na politikal na kulay. Si Andres ay namuno sa Katipunan dahil siya’y matapang, 
matalino, masipag. Si Rizal ay — the embodiment of individualism — henyo, babaero, makabayan. Si Epifanio 
de los Santos ay masipag, matalino — mga pawang retorika ng mga birtud ng mga patay na tao. Hindi nito 
nakikita ang historical movements bilang mga KOLEKTIBONG bagay. Masyadong mga agency-based 
kumbaga. Ito ay, para sa akin, isang uri ng appropriation ng DIWA NG REBOLUSYON o ng DIWA NG 
ANUMANG KOLEKTIBONG PAGKILOS. (...) Kaya rin ang Dead Balagtas ay hindi lang tungkol sa iisang 
bayani — tungkol ito sa pagkilos, tungkol ito sa pagbubuklod ng mga tao — hindi malayo rin sa mga gawa ni 
Balagtas na bagama”t may love story (at hindi maïiwasan dahil subversion nga sila ng mga popular midya at 
IN ang love story noon), laging may something BEYOND the lovers — at ‘yun ay ang lipunan (kaharian usually 
sa kaniyang mga gawa)” (2014). 


# Mula sa panayam sa awtor sa pamamagitan ng email: “(...) nakita ko ang pangangailangan na ipakilala 
ang kamay sa likod ng komiks bilang kamay ng isang BABAE dahil: (1) kakaunting-kakaunti ang ‘female 
representation” sa komiks, at (2) naïinis ako sa automatic ‘assumption’ na yung ‘creator’ ay male, (3) delikado 
masyado na walang ‘kamay” sa likod ang komix dahil mas malakas ang panganib na ma-appropriate ito ng mga 
taong may masamang pakay tungkol sa komiks at sa representasyon ng mga tao at kabagayan sa kasaysaysan 
ng Filipinas” (2014). 


5 Laganap pa rin ang ganitong akalà sa artist bilang henyo. Sa katatapos na ikalawang bahagi ng “Ang 
Panulat at Pagbasa sa Panahon nina Maute, Aguirre, Mocha, Pacquaio, Sotto, Etc”, lekturang propesoryal ni 
Jun Cruz Reyes, noong 14 Hulyo 2017, may tono pa ring espesyal ang manunulat na “konsensiya ng [kaniyang] 
henerasyon.” Nagsilbing reaktor ang mananaliksik at binanggit na may mga reaksiyonaryo din namang 
manunulat at hindi “value-free” ang panitikan at sining, kayâ hindî palaging katotohanan ang nilalamän ng 
mga malikhaing akda. Hanggang ngayon, tinatamasa ng mga manunulat na nakinabang sa rehimen ni Marcos 
ang mga biyaya ng diktadura. 


1 Mula sa panayam sa awtor sa pamamagitan ng email: “(..) ang nakikita kong kapahamakan na puwedeng 
mangyari sa akin ay ang pagsulpot ng isa pang ‘Emiliana Kampilan” sa internet at ang pagkukunwari na ako 
nga siya. In which case naman, may capacity ako to sue (ang legal, sorry ha) kasi nasasaklaw naman ang aking 
karapatan as creator ng IPC [intellectual property rights]. (...) Hinggil sa ‘trustworthiness’ o pagiging ‘katiwa- 
tiwala’ ni Emiliana Kampilan na ‘source’ o ‘pinagmumulan’ ng kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Filipinas. 
(...) nagpasiya ako na mas maïigi na panatilihin at limitahan ang kaalaman tungkol kay Emiliana Kampilan sa 
pangalan at kasarian niya. Sa panahon ngayon, talamak ang walang kakuwenta-kuwentang research work at 
masisisi na rin natin ito sa internet at sa pag-spoon feed ng impormasyon sa mga estudyante. Nababago na nang 
husto ang research methods at maging ng paglilimbag ng mga artikulo hinggil sa mga bagay-bagay. (...) Neunit 
bakit ka nga ba magtitiwala kay Emiliana Kampilan? Sino ba siya, di ba? Isang graduate ng BS Manicure sa 
UP - hangal na nagsusulat tungkol sa kasaysayan ng bansa at lipunan natin. Baka naman ‘feelingera” lang 
‘tong Lia Kampilan na ito. (...) Totoo, at sang-ayon maging si Emiliana Kampilan mismo - Hindi ka dapat 


216 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


maniwala. Sapagkat isa sa mga tangka ng Dead Balagtas ay ang ‘i-promote’ o ‘palakasin” at ‘i-encourage” 
ang pananaliksik. Gusto ng Dead Balagtas na alamin MISMO ng mambabasa ang kasaysayan, (...) na hindi 
makuntento ang mambabasa sa komiks” (2014). 


7 Ayon kay Wada (2014), mauugat ang mga Makapili sa mga Sakdalistang nagsimulang tila dalisay 
ang hangarin pero maituturing na konserbatibo dahil naapektuhan ang grupo ng isteryang kontra-komunista. 
Lumahok ang mga Sakdalista sa eleksiyon, ang timpalak sa politikang pinauso ng mga tinutuligsa niläng 
kolonyalistang nagpanggap na demokratiko at naglunsad ng halalan, upang mapagmukhang lehitimo at 
makatuwirang mga “magulang” ang Amerikang nais lang tiyaking handa sa “kasarinlan” ang mga magagaspang 
at sutil at sumpunging mga Filipinong anak. Para paikliin ang kuwento, inakalà ng mga Lapiang Sakdalista 
(na naging Ganapista na ang ilan ay naging Makapili) na dalä ng mga Hapôn ang kalayaang inaasam, at ang 
mga Hapôn ang puwersang mula sa labas na makatutülong sa paglayà mula sa gâpos ng America. Kontra- 
imperyalistang humingi ng tülong sa mas dehadong imperyalista, may pananagutan din ang mga nagsasakdal 
© naniningil ng pananagutan. 


8May maikling pagtalakay ang mananaliksik dito http://davaotoday.com/main/todays-views/gallus-ignis- 
angelus-novus-lateralus/ 


® Pinalawig ito ni Kampilan sa inilimbag niyang La Mujer Filipina (2017) noong katatapos na Elbi 
Komikon. 


2 Kinompara ang strip na ito sa isang bahagi sa Nakalarawang Noli Me Tangere (1956). Tingnan sa Acuña 
2018. Pinalawig din ang ikaapat na himagsik sa “Balagtas’s Fourth Revolt in Dead Balagtas” (Acuña) na 
nailathala sa Journal of English Studies and Comparative Literature, tomo 17 (2018). 


? Bukod sa EliBarra, may DieGab. Sa “Maghunosdili at tangkilikin ang DieGab” at “Dressed to kill ang 
mga Silang” (17 Disyembre 2013), ipinakita bilang loveteam, sa pakahulugan ng kasalukuyang panahon, sinä 
Diego at Gabriela: sa unang strip, naglalambingan sila sa pagpaplano ng atake, at sa ikalawang strip, suot 
nilà ang “natatanging kasuotan,” ayon sa opisyal ng mga Español, kayâ madalîng matukoy kung sino sa mga 
sumusugod ang mga Silang. Nakasuot sil4 ng couple shirt: may salitâng “KILIG” kay Diego at “MUCH” ang 
kay Gabriela. 


2 May hirit din si Kampilan sa genre na sikât noon na tinatawag na “emo.” Matatapos na ang pagsubok sa 
aplikasyon sa Katipunan at nâsa yugto na ng sanduguan si Ka Imo. Matapos gumuhit ng maliit na süugat at 
sabihang kunin na ang pluma para pumirma gâmit ang dugo, nawili si Ka Imo sa paglalaslas ng pulso. Sa 
itsura pa lâmang ni Ka Imo, may hudyat na sa mambabasä na emo si Ka Imo (“Si Ka Imo, atapang atao,” 7 
Disyembre 2013); di magtatagal, ibubunyag na ang alyas niya ay “Black Parade” (“Katipunan roll call —- Ka 
Imo returns,” 19 Enero 2014). Ilang taon nang nakalipas, relatibong bagong tipo ng musika ang emo, dahil tila 
tumitiwalag ito sa machismo ng punk at metal, sa pamamagitan ng pagpapakitang emosyonal at bulnerable ang 
mga laläking bokalista na halos humahagulgol na ang tinig sa pagkanta. Tulad ng maraming inobasyon, naging 
gasgas ito at komersiyal matapos mauso at tulad ng ib4 pang nalalaos, nagiging obheto ng katatawanan. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 217 


Mga Sanggunian 


Acuña, Arbeen. 2018. “Ilustraxon: Semyotika sa Pahina at sa Piraso ng Komix.” 
Kritika Kultura No. 30/31. Web. 


Adorno, Theodor and Max Horkheimer. 1976. The Dialectic of Enlightenment. 
Continuum. 


Agoncillo, Teodoro. 1988. “Sa Isang Madilim: Si Balagtas at ang Kaniyang 
Panahon.” Nâsa Himalay: Kalipunan ng mga Pag-aaral kay Balagtas. 
Inedit nina Patricia Melendez-Cruz at Apolonio Bayani Chua. Manila: 
Cultural Center of the Philippines. 


Almario, Virgilio. 2016. “Si Balagtas, ang Panitikan, at si Lope K. Santos.” Ang 
Apat na Himagsik ni Francisio Balagtas at Iba Pang Sanaysay. Manila: 
Komisyon sa Wikang Filipino. 


Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy and Other Essays. London: New 
Left Books. 


Bergson, Henri. 1911. Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic. New 
York: The Macmillan Company. 


Danky, James, and Denis Kitchen. 2009. “Underground Classics: The 
Transformation of Comics into Comix, 1963-90.” Näâsa Underground 
Classics: The Transformation of Comics into Comix. Inedit nina James 
Danky at Denis Kitchen. New York: ComicArts. 


David, Adam. 2010. “Rarefied Heights, Restoration, and the Rhythm Method: 
Some Analyses on the Mastery of Form of Francisco V. Coching’s El Indio.” 
Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature 4. 

Groys, Boris. 2014. On the New. London: Verso. 

Hatfield, Charles. 2005. “Comix, Comic Shops and the Rise of Alternative Comics, 
Post 1968.” Näsa Alternative Comics: An Emerging Literture. Jackson: 


University Press of Mississippi. 


Hau, Caroline. 2011. ““Patria é intereses”: Reflections on the Origins and Changing 
Meanings of Ilustrado.” Philippine Studies 59 (1): 3-54. 


218 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ignacio, Abe, Enrique de la Cruz, Jorge Emmanuel, and Helen Toribio. 2004. The 
Forbidden Book: The Philippine American War in Political Cartoons. San 
Francisco: T’boli Publication and Distribution. 


Jurilla, Patricia May. 2008. Tagalog Bestsellers of the Twentieth Century: À History 
of the Book in the Philippines. Quezon City: Ateneo de Manila University 
Press. 


Kampilan, Emiliana. 2013-2017. Dead Balagtas. Inakses 15 July 2017. http:// 
deadbalagtas.tumblr.com. 


Kampilan, Emiliana, interbiyu ni Arbeen Acuña. 2014. interbyu - impluwensiya - 
dead balagtas (21 November). 


Lacaba, Jose. 1984. “Burges o Bakya.” Nasa Ang Ating Panitikan. Inedit nina 
Isagani Cruz at Soledad Reyes. Manila: Goodwill Trading. 


Lent, John. 2009. The First One Hundred Years of Philippine Komiks and Cartoons. 
Tagaytay City: Yonzon Associates. 


Lumbera, Bienvenido. 1997. Revaluation: Essays on Literature, Cinema & Popular 
Culture. Manila: UST Publishing House. 


. 1988. “Florante at Laura: Formalization of a Tradition.” In Himalay: 
Kalipunan ng mga Pag-aaral kay Balagtas. Manila, Philippines: 
Coordinating Center for Literature - Cultural Center of the Philippines. 


. 1986. Tagalog Poetry 1570-1898: Tradition and Influences in its 
Development. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 


Manalo, Paolo. 2004. “After Words: Understanding Poetry Through Understanding 
Comics.” Journal of English Studies and Comparative Literature 7 (1): 
6-45. 


McCloud, Scott. 1994. Understanding Comics: The Invisible Art. New York: 
Harper Perrennial. 


McCoy, Alfred, and Alfredo Roces. 1985. Philippine Cartoons : Political Caricature 
of the American Era, 1900-1941. Quezon City: Vera-Revyes. 


McGowan, Todd. 2014. “The Barriers to a Critical Comedy.” Crisis and Critique 
1 (3). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 219 


Melendrez-Cruz, Patricia. 1988. “Mga Tapyas ng Brilyanteng Florante at Laura.” 
Nasa Himalay: Kalipunan ng mga Pag-aaral Kay Balagtas. Inedit nina 
Patricia Melendrez-Cruz at Apolonio Bayani Chua. Manila: Coordinating 
Center for Literature - Cultural Center of the Philippines. 


Mitchell, W.J.T. 1986. Zconology: Image, Text, Ideology. London & Chicago: The 
University of Chicago Press. 


Mojares, Resil B. 2006. “The Formation of Philippine National Identity under USS. 
Colonial Rule.” Philippine Quarterly of Culture and Society: 11-32. 


Mojares, Resil. 2006. Brains of the Nation: Pedro Paterno, TH Pardo de Tavera, 
Isabelo de los Reyes and the Producton of Modern Knowledge. Quezon 
City, Philippines: Ateneo De Manila University Press. 


Quibuyen, Floro. [1999] 2000. À Nation Aborted: Rizal, American Hegemony, and 
Philippine Nationalism. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 


Rafael, Vicente. [2005] 2006. The Promise of the Foreign: Nationalism and the 
Technics of Translation in the Spanish Philippines. Pasig City: Anvil. 


Reyes, Soledad. 2005. À Dark Tinge to the World: Selected Essays (1987-2005). 
Quezon City: University of the Philippines Press. 


Rice, Mark. 2015. Dean Worcester's Fantasy Islands: Photography, Film and the 
Colonial Philippines. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 


Rosenkranz, Patrick. 2009. “The Limited Legacy of Underground Comix.” In 
Underground Classics: The Transformation of Comics into Comix. Inedit 
nina James Danky at Denis Kitchen. New York: Abrams ComicArt. 


Roxas, Cynthia, and Joaquin Arevalo. 1985. 4 History of Komiks of the Philippines 
and Other Countries. Quezon City: Islas Filipinas Publishing. 


San Juan Jr., E. 1984. Toward a Peoples Literature: Essays in the Dialectics of 
Praxis and Contradiction in Philippine Writing. Quezon City: University of 
the Philippines Press. 


Santos, Lope K. 2016. Ang Apat na Himagsik ni Francisio Balagtas at Iba Pang 
Sanaysay. Manila: Komisyon sa Wikang Filipino. 


220 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


———. 1988. “Ang Apat na Himagsik ni Balagtas.” Nasa Himalay: Kalipunan 
ng mga Pag-aaral kay Balagtas. Ynedit nina Patricia Melendres-Cruz at 
Apolonio Bayani Chua. Manila: Coordinating Center for Literature Cultural 
Center of the Philippines. 


Schumacher, John. 1973. The Propaganda Movement: 1880-1895. Manila: 
Solidaridad Publishing. 


Sevilla, Fred. 1997. “The Book of Hermenegildo Cruz.” In Poet of the People: 
Francisco Balagtas and the Roots of Filipino Nationalism, by Fred Sevilla. 
Manila, Philippines: Trademark Publishing Corporation. 


Ted Gournelos, Viveca Greene. 2011. À Decade of Dark Humor: How Comed, 
Irony, and Satire Shaped Post-9/11 America. Mississippi: University Press 
of Mississippi. 


Tiongson, Nicanor. 2001. “Ang Pusong sa Dulang Tagalog: Panimulang Pag- 
aaral.” In Centennial Lecture Series: Memories, Visions, and Scholarship 
and Other Essays. Quezon City: University of the Philippines - Center for 
Integrative Studies. 


Tolentino, Rolando. 2007. “Weder-weder Lang! Ang Materialidad ng Espasyo at 
Panahon ng Dagli.” Nâsa Ang Dagling Tagalog: 1903-1936 nina Rolando 
Tolentino at Aristotle Atienza. Quezon City: Ateneo de Manila University 
Press. 


Wada, Motoe Terami. 2014. Sakdalistas’ Struggle for Philippine Independence, 
1930-1945. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 


Zedong, Mao. 1942. Talks at the Yenan Forum on Literature and Art. May 2. Inakses 
15 July 2017. https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected- 


works/volume-3/mswv3 08.htm. 


Zizek, Slavoj. 2006. “Why are Laïibach and the Neue Slowenische Kunst not 
Fascists?” Nâsa The Universal Exception. New York: Continuum. 


Zizek, Slavoj. 1997. À Plague of Fantasies. London: Verso. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 221 


MUSIKONG FILIPINO 
SA PANAHON NG DIGMAAN, 1942-1945: 
MGA LIKHÀ AT TALÀ SA USAPIN 
NG KOLABORASYON!: 


Raul Casantusan Navarro 


ABSTRAK 


Maläpit na ang ika-75 taon ng pagtatapos ng Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig, ngunit hindî pa rin tinitimbäng ang 
naging papel ng musikong Filipino sa pagpapalawig ng 
pananakop ng Hapôn sa Filipinas. 


Malaking bahagi ng naratibo ng pananakop ng Hapôn sa 
Silangang Asia ang pagpapalaya raw nité sa impluwensiya 
ng ABD o America, [Great] Britain, at Dutch; partikular 
ang pagbura sa kamalayang dulot ng mga impluwensiya 
ng naunang dalawa. Sa Filipinas, sa panahon ng Hapôn, 
lamän ng mga talumpati, patalastas, balità, larawan, at 
polyeto ang paghimok sa mga Filipino na talikuran nité 
ang materyalistikong uri ng pamumuhay at makakanlurang 
kamalayan. Ayon sa pamahalaäng militar ng Hapôn, dapat 
likhain ang Asianong batayan ng kulturang Filipino. 
Tinawag itong mulîng pagsilang ng Filipinas at Filipino 
sa bisig ng mga kapatid na Asiano sa ilalim ng Lupalop ng 
Magkakasamang Kasaganaan sa Lalong Malaking Silangang 
Asia o Greater East Asia Co-Prosperity Sphere (GEACPS). 


Kilaläng mahusay sa musika ang Filipino. Sa lahat ng bansa 
sa Silangang Asia, ang Filipino ang may pinakamayamang 
tradisyon at kaalaman ukol sa paglikhâ ng kanluraning estilo 
ng musika. Pinatutunayan ito ng mahigit tatlong dantaon 
pagsasanay sa uring ito ng musika sa ilalim ng kolonyalistang 
Español at Amerikano. Masinsin na rin niyang inaral 
ang paglikhâ ng musikang näâsa kanluraning estilo nang 
itatag ang Konserbatoryo ng Musika sa UP simula noong 
1916. Dito siyä lubos na ginabayan ng mga Amerikano at 
Europeong guro at nahasà sa paglikhâ at pagtatanghal ng 


222 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


mahahalagang musika sa porma ng sonata, concerto, mass, 
oratorio, opera, atbpa. Sa panahon ng Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig, pinatingkad ang kaisipang pagbabalik sa 
Filipino at pagdaragdag ng Hapones sa paglikhâ ng musikang 
nakahanay sa mensahe ng GEACPS. 


Paano titimbangin ang partisipasyon ng musikong Filipino 
sa pananakop? Gäâmit ang lapit na kritikal, tatangkaing suriin 
ang ambag ng musikong Filipino sa diskurso ng pananakop 
ng Hapôn sa Filipinas. Sa pamamagitan ng mga primaryang 
datos, titingnan ang kaniyang mga aktibidad, na sumuporta 
o humadlang, sa pagpapalawig ng naratibo ng Greater East 
Asia Co-Prosperity Sphere sa kapuluan. 


Mga susing salitâ: Ikalawang Digmaang Pandaigdig, 
musika, awit, musiko, Filipinas, Greater East Asia Co- 
Prosperity Sphere, Estados Unidos, Hapôn, mananakop 


Hindi maihihiwalay ang produksiyong pangmusika sa halos lahat ng mahahalagang 
karanasan sa kasaysayan ng lipunan. Matingkad ito sa panahon ng digmaan 
kung kaïlan ang pagkabigô sa pakikipaglaban, at pananakop na kasunod nit6, ay 
nangahulugan ng pagbabagong kultural. Sa ganitong kalagayan ng pagkasakop, 
dinadalisay ang masidhing malasakit (o pagtakwil) sa bayan ng mamamayang 
kasäma nitong nalugmok. Sa paglipas ng panahon, ang ipinataw na pagbabago 
ng mga mananakop ay nagiging “normal.” Marahil, ang pagtanggap ay dahil sa 
tâkot, sa pangangailangang mabuhay o sa paniniwalang may katuturan ang mga 
nangyayaring pagbabago. 


Naging matingkad ang partisipasyon ng ilan sa mga musikong Filipino 
sa binuong soundscape ng mga Hapones. Ginamit ng mga Hapones ang musika 
upang himukin ang mga Filipino na tumalima sa kanilä bilang bagong panginoon. 
Ang musika ay mahalagang sangkap ng paghimok. Dalä ng mga awit ang titik at 
diskurso ng pananakop—madaling kantahin, memoryahin, at ituro. Gaya ng politika 
at ib4 pang disiplina, ang musika ay ipinalalagay na sityo ng “micro-power” na 
naghahatid ng pagbabago sa tao sa antas ng kamalayan at kilos. Ikinikintal nité sa 
kamalayan kung ano ang dapat (at hindî dapat) isipin at ikilos sa kontemporaneong 
klimang politikal. 


Sa paglipas ng panahon, kumukupas ang alaala ng kasaysayan kasabay 


ng unti-unting literal at simbolikong pagpanaw ng mga naging aktibong aktor 
nité häbang ang bagong henerasyon ay abalä sa pagbuo ng sarili nilâng naratibo. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 223 


Bagaman may idea silä ukol sa kasaysayan ng bansa, karaniwang bingi at walâ 
siläng kabatiran sa musikang sumaliw sa mahahalagang kabanata sa nakaraan ng 
sariling bayan. 


Tatangkaing itanghal sa saliksik ang mga musiko at musikang naging 
mahalagang bahagi ng pananakop ng imperyong Hapén sa Filipinas, nagamit man 
o hindî ang mga ito sa pagsuporta sa diskursong “Greater East Asia Co-Prosperity 
Sphere” (GEACPS), “Asia for Asians,” at “Philippines for the Filipinos” ng 
pananakop ng Hapones. 


Panimula 


Ang Filipinong musiko ay produkto ng kaniyang panahon. Mahihiwatigan 
sa kaniyang mga likhâ ang sariling karanasan sa lipunan. At katulad ng mga nauna 
at sumunod sa kaniyang mga yapak, ang pinag-uugatan ng kaniyang musika ay 
linang, damdämin, mälay, diwà, at kasanayang nahubog sa lipunang kinabibilangan. 
Gayunman, ito rin ang mga aspekto ng bühay na minanipula sa panahon ng mga 
pananakop sa proseso ng paghubog sa kaniya bilang kolonyal na sabjek. 


Sa panahon ng Español, ang kaniyang edukasyon atkamalayan ay relihiyoso. 
Banggit ni Factora: 


From the beginning, the Spanish establishments in the 
Philippines were a mission and not in the proper sense of the 
term colony. There was an advanced outpost of Christianity 
when the missionary forces would be deployed through 
the great empires of China and Japan. In examining the 
political administration of the Philippines, then, we must 
find it a sort of outer garment under which the living body 
is ecclesiastical (1940, 34). 


Ayon naman sa obserbasyon ni Sinibaldo de Mas sa kaniyang akdang /nforme, 
“Ji]n the provinces every village has its public schools in which instruction is 
obligatory; but besides reading and writing, only Christian doctrine and Church 
music are taughf” (Blair and Robertson [45] 1903-1906, 246). At hindî nagkulang 
sa aspektong pangmusika at paghubog ng musiko ang simbahan. Isang halimbawa 
ang misyong Rekoleto: 


In order to conduct the divine worship, they were to 
endeavor to have music in all the convents, by teaching 
the youth not only to sing but also to play the sweetest 
and best instruments that we use in Europe, so that the 


224 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


new Christians might become very fond of frequenting the 
sacred offices (Blair and Robertson [21], 152). 


In a short time, they had eight thousand newly baptized 
Indians, and arranged methods for their administration, 
and for their catechism, their first care was divine worship, 
and instruction and training of musicians and singers (Blair 
and Robertson [21], 279). 


Sa mga siping ito ay mabubuo ang isang larawang kumakatawan sa edukasyong 
pangmusika ng Filipino sa ilalim ng pananakop ng Español. 


Pilit na palitän ang mga awit ng katutubo. Lumikhä si Fray San Jose ng mga 
bagong awit ayon sa tradisyong katutubo—melodiya, sûkat, at wika—at nagpakiläla 
ng mga bagong mensahe sa awit upang umayon sa naratibo ng misyong relihiyoso. 
Banggit nga ni Fray Aduarte: 


Nakaugalian na ng katutubo na umawit habang nagsasagwan 
o kung may pagtitipon upang aliwin ang sarili upang 
pagaanin ang gawain.Atdahilwalasilangibangawit,inaawit 
nila ang kanilang matatandang sekular at nakapipinsalang 
awit. Lumikha siya [Fray San Jose] ng mga awit gamit ang 
kanilang wika, sukat, at sa temang relihiyoso—dahil may 
talento siya rito—at ipinakilala ang mga awit sa katutubo 
upang ito ang awitin sa mga okasyong binanggit. Inaasahan 
niya na sa pamamagitan nito ay makalilimutan na nila ang 
mga lumang awit na walang kuwenta at nakalalason..… 
(akin ang salin at diin; Blair and Robertson [21], [32]. 52) 


Nang sinakop ng mga Amerikano ang Filipinas, ipinakiläla rin nilâ 
sa Filipino ang mga sangkap ng kaniläng kultura—publikong edukasyon, 
Protestantismo, demokratikong gobyerno, at ibä pa. Nagkaroon din ng mga maläy 
na pagkilos upang mabaôn sa limot ang orihinal na titik ng lokal na mga awit. 
Ginawa ito, halimbawa, sa proyekto ng mananakop na isalin sa wikang Ingles 
ang mga katutubong awit upang awitin sa publikong paaralan. Halimbawa, 
inilimbag sa mga aklat na Progressive Music Series (edisyong 1924, 1925, at 
1932) ang mga katutubong awit, ngunit nâsa wikang Ingles na ang mga titik nito.? 


Gayunman, sa Amerikano rin unang natutuhan ng Filipino na gamitin ang 


sariling katutubong musika upang lumikhâ ng musikang masasabing Filipino. 
Nagawa ito sa pamamagitan ng pagtatayô ng Konserbatoryo ng Musika sa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 225 


Unibersidad ng Pilipinas noong 1916* na ang mga unang guro sa komposisyon 
ay Amerikano at Europeo. 


Sa pagbubukas pa lâmang ng taéng 1901 ay ipinanukala na ang Act No. 74, 
o ang batas na nagtatatag ng sentralisadong pampublikong edukasyon sa Filipinas 
sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Ang batas ding ito ang naging tulay 
sa Amerikanisasyon ng kamalayang Filipino. Banggit sa Monroe Survey noong 
1925: 


Under the very guns of the American troops, schools were 
established; wherever the American flag went a school 
was found. As the church was the symbol of the Spanish, 
so the school has been the symbol of American civilization 
(Survey of Educational System 1925, 12). 


Sa pamamagitan ng pampublikong edukasyon ay naging mas malawak ang 
kontrol, pisikal man at pangkamalayan, ng bagong dayuhang mananakop. Ang 
kamalayang ipinalaganap ay Amerikano na madalîng naipatupad dahil sa wikang 
Ingles na ipinilit na maging wika ng mga Filipino. Sabi nga: 


Undoubtedly the most interesting problem of the Bureau 
of Education has been confronted with, is the introduction 
of the English language into all parts of the Philippine 
Islands with the intention of making it the common 
language of the people. it has been undertaken with the 
idea of making English the medium of expression on the 
street and in the home, as well as in the classroom, in the 
school shop and on the school playground (Twentieth 
Annual Report 1920, 11). 


Ang wika ay dinadaluyan ng karanasang nakaugat sa partikular na lugar 
at panahon ng nagmamay-ari nité. Dahil hindî nakabatay sa linang at karanasang 
Filipino ang wikang Ingles, ang pagkatuto ng wikang ito ay nangahulugan ng lalong 
pagkalito sa sariling identidad ng mga Filipino na hindî pa lubos na natitiyak sa gitna 
ng ilang dantaon ng kolonisasyon. Dumating ang panahong sa wikang Ingles iniisip 
ang sariling karanasan, lalo na ng mga edukadong Filipino. Umäbot sa püntong 
nagsasalitâ siyä at nag-iisip sa pamamaraang Amerikano. Ito na nga marahil ang 
sinasabi ni Enriquez, na ang Filipino ay parang “niyog”—“kayumanggi ang kulay 
sa labas ngunit puti ang loob, banyaga ang kaisipan, wika at pangalan” (1991, n.p.). 
Maituturing na Amerikanisado ang nabuong Filipinong kamalayan sa sumunod na 
apat na dekada ng pananakop lalo na sa hanay ng mga Filipinong nakapag-aral. 


226 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Nang isinapubliko ng bansang Hapôn ang diskurso ng New East Asian 
Order noong Nobyembre 1938 (Hota 2014, xxi), kasäma ring ipinahayag ang 
pagwawaksi sa impluwensiya ng mga bansang Estados Unidos, Britanya, at Olanda 
upang itaguyod ang isang Silangang Asia na malayà sa pakikialam ng tatlo, at 
upang ibalik ang Asia sa Asiano. Sa Filipinas, noong 1942, ang lokal na islogan ay 
“Filipinas para sa Filipino” na ipinakiläla sa pamamagitan ng isang talumpati ng 
direktor-heneral ng administrasyong militar ng Hapôn (Official Journal [1] 1942, 
ii). Ito ay nangahulugan ng pagtatangkang ibalik ang Silanganing kamalayan ng 
Filipino sa loob ng naratibo ng GEACPS. Banggit nga ng isang administrador ng 
imperyong hukbo: 


Ang dahilan ng ekspedisyong ito ng Hapones ay walang iba 
kundi ang palayain kayo mula sa mapang-aping pananakop 
ng Estados Unidos, upang hayaan kayong magtaguyod 
ng “Filipinas para sa Filipino” bilang miyembro ng 
Magkakasamang  Kasaganaan sa Lalong Malaking 
Silangang Asia [GEACPS], at upang hayaan kayong 
matamasa ang sariling kasaganaan at kalinangan (Official 
Journal [1] 1942, 2). 


Noong 8 Disyembre 1942 ay abalängnaghahanda para sa pista ng Inmaculada 
Concepcion ang Katolikong populasyon ng Filipinas nang sumabog ang balitäng 
binomba ng Japan ang Pearl Harbor, at nagsimula na ang digmaan ng Estados 
Unidos at Japan. Ilang oras lâmang ang nakalipas, nagsimula nang bombahin ang 
mga estratehikong paliparan at daungan sa kapuluan. Sunod-sunod na binomba ang 
Nichols, Cabanatuan, Tarlac, Maynila, Cavite, Baguio, Davao, atbp. (Jose 1998, 
21-22). 


Bagaman idineklarang “Open City” ang Maynila noong 26 Disyembre 1941, 
hindf ito naging hadlang sa mga Hapones upang patüloy na bombahin ang siyudad. 
Bago pa ito sinakop ng Hapones, may ilang lumäng simbahan at paaralan na ang 
kaniläng winasak. Matapos ang mga pambobomba, tulüyan nang pinasok ng mga 
Hapones ang Maynila noong 2 Enero 1942. Katubusan mula sa kolonyalismong 
Amerikano ang sigaw ng bagong dayong Asiano. At mula rito ay ipinataw ng 
bagong mananakop ang sariling mga kautusan, batas, at parusa. Hindi tumigil 
sa antas na pisikal ang pananakop. Kagaya ng Español at Amerikano, ipinakiläla 
rin ng Hapones ang batayan ng kaniyang linang. Upang higit na mapadalî ang 
pagtanggap ng Filipino sa ipinipilit na kultura, pinigilan at ipinagbawal ang patüloy 
na pagtangkilik ng Filipino sa nakagawiang bühay sa ilalim ng Amerikano. Sa 
pamamagitan ng pagdedeklara ng batas militar (Official Journal [1], 1) ay pataksil 
na itinali ang ipinalit na lubid ng kolonyalismo sa leeg ng sinakop. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 227 


Bilang bahagi ng pagbabagong-kamalayan, ipinanukala ng Hapones ang mga 
batayang pagbabago sa lipunan. Kasäma rito ang edukasyon, wika, musika. Sa mga 
nakaraang pananakop ng Español at Amerikano, ang uri at lamän ng edukasyon ang 
humubog sa kolonyal na kamalayan ng Filipino. Narito ang bahagi ng inilathalang 
batayangkautusanukolsaedukasyonnamay pamagatna “Order Concerningthe Basic 
PrinciplesofEducationinthe Philippines”natumitiyaksamgalayuninngedukasyon:* 


1. Maintindihan ng mga tao ang kalagayan ng Filipinas 
bilang miyembro ng Lupalop ng Magkakasamang 
Kasaganaan sa Lalong Malaking Silangang Asia, ang 
totoong kahulugan ng pagtatatag ng Bagong Kaayusan.… 
kung gayon, upang pag-ibayuhin ang relasyong Filipino- 
Hapén; 


2. Iwaksi ang matandang idea ng pag-asa sa mga bansang 
kanluranin, lalo na sa Estados Unidos at Britanya, 
at humikayat ng bagong Filipinong kultura batay sa 
sariling kalamayan bilang Silangang Asiano; 


3. Magsikap na pataasin ang moralidad ng mga tao, at 
itakwil ang pagiging materyalistiko; 


4, Magpunyagi sa pagpapalaganap ng wikang Hapones sa 
Filipinas at wakasan ang paggamit sa wikang Ingles sa 
hinaharap; at 


5. Pahalagahan ang pagpapalaganap ng  batayang 
edukasyon at itaguyod ang edukasyong bokasyonal, at 
pasiglahin ang pagmamahal sa manwal na paggawa. 


Inilatag din ang mga kahingian sa pagpapatüloy ng pampubliko at 
pribadong edukasyon sa kapuluan. Ang pag-aaral ng wikang Hapones ang isa sa 
pinakamahalagang pagbabagong ipinataw. Sa simula, pinayagan ang paggamit ng 
wikang Ingles bilang pansamantaläng tulay sa di nagkakaintindihang Filipino at 
Hapones. Inendoso rin ang paggamit ng lokal na wikang Tagalog bilang wika ng 
edukasyon at gobyerno kasäma ng Nippongo. 


Ang New Philippines Symphony Orchestra Bilang Panghimok 
Tüngo sa Pakay ng Pananakop 


Tulak ng pangangailangang manatiling ligtas at buhäy, binagtas ng 
maraming musiko ang madilim na landas ng pakikipagtulungan sa mananakop. 


228 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Sa kabilâ ng pagbuwag sa organisasyon ng Manila Symphony Orchestra upang 
maiwasan ang pakikipagtulungan ng pamunuan nité sa bagong mananakop, hindî 
naman pinigilan ang pagtugtog ng mga miyembro nité sa binuong New Philippines 
Symphony Society na nang lumaon ay tinawag na New Philippines Symphony 
Orchestra. Banggit nga ng Propaganda Corps, 


Much enthusiasm has been shown by the orchestra members, 
many of whom were laid up during the emergency, but are 
eager to go into full-dress rehearsals. Public reaction to 
recent concerts indicates an interest as keen as that shown 
by those actively engaged in producing music (Tribune 
[June 5, 1942], 2). 


Mula sa pagbuo ng orkestra noong Hunyo 1942 hanggang sa pagpapalaya 
sa Maynila noong Marso 1945, nakapagtanghal ito ng sampung malalaking 
programa. Narito ang programa ng paglulunsad ng NPSO at isang larawan ng iba 
pang pagtatanghal: 


New P 15 Éppines Symphony Sociely 
. Inaugural Concert 


FRANCISCO SANTTAGO, Conductor 
Soloist: BASILIO MANALO, (Violinist} 


Probramme 


1 Concerto Grosso in D Minor . . . Vivaldi 
IL Taga-ilog (Symphony in D Major) Santiago 
IIT Concerto in D Major Tschaikowsky 
IV Flower Waltz Tschaikowsky 


t La < 


“ 


Metropolitan Theat 


Sunday, July 26thk 
9:45 À. M. 


Tickets may be oblained at 
Cu-Unjieng Bldg., Escolta, R 
D Tel 267 SU SET 


Larawan sa kaliwa: Anunsiyo ng programa ukol sa unang pagtatanghal ng New Philippines Symphony Society. 
Larawan mula sa Tribune, 25 July 1942. 


Larawan sa kanan: Ang bahagi ng NPSO sa isang pagtatanghal hâäbang kumukumpas si Kosaku Yamada, 
pinunè ng Nippon Musical Mission. Larawan mula sa Tribune, 13 Nobyembre 1943. 


Sa paglulunsad ng orkestra unang itinanghal sa publiko ang kabuoan ng 
Taga-Llog, Symphony in D Major ni Francisco Santiago. Noong 1938, isinulat ni 
Santiago ang isang malaking obra na tinawag niyang Luvismin (Manuel 1970, 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 229 


2:344), kumakatawan sa tatlong pinakamalalaking isla ng kapuluan—ang Luzon, 
Visayas, at Mindanao—na pinaghalawan din ng mga temang musika, ritmo, at 
estrukturang ginamit sa paglikhâ nité. Nang lumaon, ang orihinal na titulo ay 
pinalitan ni Santiago, at ginawang Zaga-Ilog. Ito ang itinuturing na pinakamahusay 
na likhâ ni Santiago ayon sa kaniyang mga kasabayang musiko (Manuel 1970, 
2:329-330). Ang apat na bahagi ng Zaga-Ilog ay ang sumusunod: Moderato 
Tropical, Andante Sentimental, Allegro Scherzando, at Allegro Rustico. Ayon kay F. 
P. de Leon, nakabatay sa katutubong ritmo at mga katutubong instrumento, katulad 
ng barimbaw at gong, ang Zaga-Ilog (Manuel 1970, 2:330). 


Lima sa kasalukuyang pambansang alagad ng sining sa musika—sina 
Antonio J. Molina (ginawaran noong 1973), Antonino Buenaventura (1988), 
Lucrecia R. Kasilag (1989), Lucio D. San Pedro (1991), at Felipe P. de Leon 
(1997)—ay pawang naranasan ang panahong ito ng pagbabagong-linang, kasäma 
ang tulak sa pagbabago ng musika mula kanluranin tüngong Asiano-Filipino. 
Maitatanong tuloy na kung hindî nilâ naranasan ang udyok at sapilitang pagsasa- 
Asiano/Filipino ng kultura, maitatanim kayâ sa kaniläng kamalayan ang halaga ng 
pagkakaroon ng sariling musika na masasabing tunay na Filipino? 


Bagaman nakaturo na sa direksiyong pagbawi sa lokal na damä sa 
panahong ito ang musikang Filipino, noon pa lâmang 1934 ay binuo na ni UP 
Presidente Jorge Bocobo ang Presidents Advisory Committee on Dances and 
Folk Songs sa pangunguna ni Francisco Santiago upang mapunuan ang parehong 
layunin. Layunin nitong kolektahin at ipreserba ang unti-unti nang nalilimutang 
mga katutubong tradisyon sa musika at sayaw. Ang ilan sa mga kompositor na 
lumahok sa pagkilos na ito ng pagkolekta at pagpreserba ng musikang katutubo 
ay mismong mga miyembro ng komite na lumikhâ ng mga musikang gâmit ang 
mga ritmo, melodiya, at konsepto ng porma at estruktura ng musika—halimbawa si 
Santiago sa kaniyang Taga-Ilog, Symphony in D Major at si Buenaventura naman 
sa kaniyang By the Hillside, at marami pang ibä. Sa maikling sabi, hindî na bago 
ang tulak sa paglikhâ at pagbawi ng Filipinong musika (katutubo at paggamit nité 
sa napapanahong estilo) na inilako sa loob ng pananakop ng Hapones dahil nauna 
na itong inilunsad sa Unibersidad ng Pilipinas isang dekada bago pa nalugmok ang 
Filipino sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 


Ang binanggit na mga kompositor ay naging aktibong parte ng kasaysayan 
ng Filipinas sa ilalim ng rehimeng Hapones. Banggit nga ni William Pfeiffer: 


There was intense musical activity during the Occupation. 
Not only were outstanding works of composers both foreign 
and local performed in concerts during the war; other 
musical activities were conducted by diverse personalities 


230 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


and different groups, much more than what latter-day 
students of Philippine music are ready to concede (1975, 
XViii). 


Kolaborasyon man o hindî, dahil may mga kompositor na piniling hindî 
lumikhâ ng musika para sa gâmit ng administrasyong Hapones sa panahong ito, 
ang aktibidad ng ilang kompositor sa panahong ito ay nagbigay-kulay sa bühay 
ng lipunang Filipino at naghawan ng daan tüngo sa magiging anyo ng musikang 
Filipino sa mga sumunod na dekada matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 


Mahalaga para sa bagong mananakop na Hapones ang musika. Sa isang 
karatulang ipinakalat sa Maynila, binanggit sa paliwanag, o caption nito, na 
nagagamit ang musika sa pagpapabilis sa pag-unlad ng kultura ng lipunan. Narito 
ang poster: 


[Paliwanag] “/n spite of the Justified Greater East Asia war 
with a view to wiping out the Anglo-American powers from 
Asia, the educational encouragement is effectively carried 
on as the above example [larawan ng orkestra]. The typical 
Japanese symphony orchestra is holding a regular weekly 
concert to arouse the sentiment and accelerate the cultural 
progress of the people.” Kopya mula sa UP Main Library, 
Special Collections. (Akin ng diin.) 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 231 


Mahihinuha na kayâ naging instrumento ng kolonyalismong Asiano ang 
musikong Filipino, maläy man o hindî ang mga ito, ay dahil sa paniniwala ng 
Hapones na ang musika at musiko ay mainam na kasangkapan sa pagpapalaganap 
ng mensahe ng pananakop. Sabi nga sa paliwanag sa larawan, “kaya ng orkestra na 
buhayin ang sentimyento at pabilisin ang kultural na pag-unlad ng sambayanan.” 
Hindi na ito maikakaïla dahil saksi ang kasaysayan at mga bakäs na iniwan ng 
pananakop at mga musiko mula sa panahong ito. Maging ang pagbuo ng New 
Philippines Symphony Orchestra (NPSO) ay nagbigay-daan sa pag-unlad ng mga 
karera ng ilang kompositor na binabanggit sa sanaysay na ito. Sa pamamagitan ng 
NPSO ay naipakiläla ang maraming musikang symphonic at nagbigay rin 1to ng 
mga pagkakataôn upang magsulat at magtanghal ng mga lokal na musika sa genre o 
uri ng musika para sa kolektibong pagtugtog ng ib4”t ibäng instrumento ng orkestra. 


Musiko at Musika Bilang Boses ng Pananakop 


SiAntonio Molina” ay nagbigay ng isang panayamukol samusikang Hapones 
noong 22 Oktubre 1943, sa concert hall ng Centro Escolar. Kasunod ng panayam 
ay ang paglulunsad ng eksibit ukol sa mga katutubong instrumentong pangmusika 
ng Filipinas (7ribune [22 Oktubre] 1943, 5). Naghandog din si Molina ng musikang 
pamboses, na may titulong “Sampagita,” sa lider ng Nippon Musical Mission 
na si Kosaku Yamada. Dumating ang binanggit na misyon noong 29 Oktube 1943. 
Bahagi rin ng misyong pangmusika sina Teruko Tuzi, soprano; Ruriko Tominaga, 
piyanista; at Yoiti Hiraoka, isang xylophonist na pawang mahuhusay na mga 
musikong Hapones. Narito ang pabalat ng awit na “Sampagita”: 


TT UP MUSCLE 


E2. 45 TPiippina Canronetla où the old melody 1" 
“7127 Mocelynan Baliwag" ÿ 
Le Known as the "KUNDIMAN OF THE REVOLUTION 
Ÿ 0F 1896 | 


“Sampagita: Philippine Canzonetta on the old melody ‘Jocelynang Baliwag.”” Titik: Guillermo Y. Santiago- 
Cuino (Tribune [29 October] 1943, 4); Musika: Antonio J. Molina. Kopya mula sa Music Library, UP College 
of Music. 


232 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Katulad ng binanggit sa pabalat, ang musika ng “Sampagita” ay ibinatay 
ni Molina sa awit na “Jocelynang Baliwag” na tinatawag na “Kundiman ng 
Rebolusyong 1896.” Sinulat ni Guillermo Santiago ang titik ng awit. 


Ang isa pang mahalagang awit na nilikha n1 Molina sa panahong ito ay ang 
“Ang Wika’y Buklod ng Bansa,” mula sa panulat ni Lope K. Santos. Ibinatay ni 
Molina ang melodiya nité sa mga katutubong musika at awit na “Birgoire” at “Atin 
cu pung singsing.” Narito ang Es DEC awit: 


ES = — a 


ES 


Fi 


Cni VEnsy} Te 


| Soi ay Gullcd nf ni | 


ss C2 % } eng Pin) 


| Ÿ 
| 


| Tugtugin ni 
| ANTONIO J. MOLINA 
| 
Ti ni 
LOPE K. SANTOS 


{Ang bimig ng akdäng it" vi snaig sa mga katutubong - 
awiting “Atin ku pung sinsing" sa Éepenpengn 
at “Birgoire" sa Kabisaya: 


SURIAN NG WIKANG PAMBANSA 


Pinasinayaan no6ng Unang Linggé ng Wikang Pilipino 
Disyembre 24-60, 1943 


“Ang Wika’y Buklod ng Bansa (Awit ng Wikang Pilipino).” Titik: Lope K. Santos; Musika: Antonio J, Molina. 
Kopya mula sa UP Main Library, Special Collections. 


Ang mga melodiya ng parehong awit na binabanggit sa itaas ay hinalaw 
ni Molina sa mga katutubong awit na siyäng pagsasapraktika ng pagsasa-Asiano/ 
Filipino ng pananakop. Matatandaan din na nagbigay siyä ng isang panayam na 
may titulong “Ang Kundiman ng Himagsikan” noong 1 Pebrero 1940 sa Bulwagang 
Villamor sa pangangasiwa ng Surian ng Wikang Pambansa. Ang kopya ng musikang 
kaniyang nadiskubre mula sa isang kabän na halos kinain na ng anay (Molina 2013, 
181) ay siyä ring musikang ginamit niya sa paglikhâ ng awit na “Sampagita” na 
binanggit na sa itaas. Ukol sa kopyang nakuha sa isang kabän, narito ang paliwanag 
ni Molina: 


Ang isang siping limbag ng kundimang ito [“Jocelynang 


Baliwag” |, sira-sira at watak-watak, ay napapaloob sa 
isang kaban na halos kalahati ng laman ay kinain ng anay. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 233 


Ang laman ng kabang ito ay pulos na papel ng musika: 
mga balse, rigodon, paso-doble, obertura, mga sarsuwelang 
Español at Tagalog at iba pang tugtuging yari para sa 
orkestra. Ang lahat ng ito ay gamit ng matandang Orkestra 
Molina na itinatag at pinangasiwaan ng nasirang Don Juan 
Molina. (2013, 181) 


Maraming patimpalak ang inilunsad ng administrasyong militar ng 
Hapôn sa tülong ng sangay na panghimok nité (Propaganda Corps) batay sa 
pangangailangang politikal at kultural. Mayroong timpalak sa pag-awit, paglikha 
ng tulâ, pagsulat ng islogan, at pagtatanghal ng mga ehersisyo ng Radio Taiso.’ 
Sa mga nabanggit, ang mga timpalak at ib4 pang aktibidad ukol sa musika ang 
pinakamadalas na inilulunsad ng rehimeng Hapones. Maraming kilalä at baguhang 
musiko ang naging bahagi ng mga paligsahan, pagtatanghal, at paglikhâ ng musika 
para sa mananakop. 


Dahil panahon ng batas militar at nâsa ilalim ng hukbong pangkatihan 
at pandagat ng administrasyong militar ng Hapones ang kapuluan, martsa ang 
musikang isinulong dahil ito ay matikas, mabilis, at punô ng bühay. Martsa rin ang 
kapansin-pansing uri ng musika sa mga koleksiyong awit na itinakdang ituro sa 
mga paaralan sa Filipinas. Halimbawa nité ang “Aïkoku Kôsinkyoku” (Patriotic 
March), “Kokumin-Singun-ka” (March of the Marching Nation), atbp. (Japanese 
Song Series 1942). Isang paligsahan sa pagsulat ng martsa ang inilunsad ng 
Manila Shinbun-sya noong 2 Pebrero at nagtapos noong 10 Marso 1943. Matapos 
matanggap ang lahat ng mga lahok, nagpülong ang mga hurado sa tahanan ni 
Presidente Matsuoka ng Manila Shimbun-sha upang piliin ang mga nagwagi. 
Inilabas ang kanilang desisyon sa isang artikulo sa Tribune noong 23 Marso 1943. 
Narito ang listähan ng mga nanalo sa paligsahan: 


First Prize: 
Music—Lucio D. San Pedro, of Angono Rizal 
Lyrics—Ismael Blanco 


Honorable Mention: 
1. Music—1I. Mendoza, of 9 Aviles, Manila 
Lyrics—J. R. de Leon, of 933 Merced, Manila 
2. Music and Lyrics —Oly M. Y. Hidalgo, of 600 Isabel (Int.), Manila 
3. Music and Lyrics—Restituto A. Umali, of 1124 Trabajo, Manila 
4. Music and Lyrics—Hilarion F. Rubio, of 1167 Koa Boulevard, 
Manila (Tribune [March 23] 1943, 1 and 4) 


234 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Nabanggit din sa anunsiyo na ang desisyon ng mga hurado ay batay sa 
pangangailangan para sa isang martsang sumasalamin sa diwà ng Bagong Pilipinas 
ayon sa Silanganing kaluluwä (Tribune [23 March] 1943, 4). Narito ang larawan ng 
mga nagWagi na pinangunahan ng awit na “Martsang Bagong Pilipinas” na likhâ 
nina Lucio D. San Pedro (musika) at Ismael Blanco (titik): 


Tinatanggap ng manunulat ng titik, Ismael Blanco, mula kay Presidente Masao 
Matsuoka, ng Manila Sinbun-sya, ang halagang P500 bilang nagwagi ng unang 
gantimpala. Nâsa dulong kaliwa si Lucio D. San Pedro na sumulat ng musika 
ng nagwaging awit na “Martsang Bagong Pilipinas” (Ibid. [1 April] 1943, 4) 


Nang mabalitaan ni San Pedro na nagwagi siyä bilang kompositor, 
ikinuwento niya ang naging proseso ng paglalapat niya ng musika sa mga titik ni 
Blanco, at nangako ng suporta para sa binubuong Bagong Pilipinas ng imperyong 
Hapon. Narito ang mga sambit niya: 


When I was informed on March 21 that I had won the 

first prize, I was eagerly surprised. I was certainly 
very happy, knowing that there were altogether 44 
entries. 


In composing the piece, I stressed the return to 
Oriental spirit, and I was able to finish my work with 
comparative ease… in spite of the war, [the Imperial 
Japanese Army] is deeply concerned with music and 
the arts. Complimenting this attitude, the Manila 
Sinbun-sya has sponsored contests, enabling many 
Filipino composers to take part. This is a source for 
gratitude of all Filipinos. 1 am especially grateful, 
being lucky enough to win the prize. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 235 


l am determined to work more diligently in the future 
and to contribute my share in the revival of music 
in the New Philippines which is being built under 
the guidance of Nippon Empire, a nation possessing 
great spiritual power (Tribune [12 March] 1943, 4). 


Narito naman ang mga titik ng awit mula kay Blanco: 


MARTSANG BAGONG PILIPINAS 
Titik: Ismael Blanco 
Musika: Lucio D. San Pedro 


Ang layunin ng Bayan kong mahal, 
Ay lumaya nang lubusan 
At ang Silanganan ay sa taga Silangan, 
Lupalop ng kasaganaan. 


BAGONG BUHAY sa Silangan 
Ang naidulot sa atin ng Digmaan, 
Saan man dako’y may kasiyahan 

Pagkat mithi ay nakamtan. 


At salamat—ARAW AY SUMIKAT, 
Ang dilim ay dagling nagliwanag, 
Iyan ang tanging pag-asa BUKAS 

Ng ating BAGONG PILIPINAS 
(Tribune [31 March] 1943, 8). 


Inilunsad ang awit sa Luneta noong 9 Abril 1943. Sinaliwan ito ng 
Metropolitan Constabulary Band sa pagkumpas ni San Pedro. Ayon sa anunsiyo 
sa Nippongo Weekly, sinasalamin ng awit ang pagnanasà ng mga Filipino.f 
Dalawäng ulit inilunsad ang awit sa araw ng pag-aalaala sa pagsukô ng Bataan; isa 
sa umaga kung kailan inawit ito ng mga artista mula sa mga teatro ng lungsod, at sa 
häpon, kung kaïlan itinuro muna sa madla ang awit bago pormal na nagsimula ang 
paglulunsad. Narito ang larawan ng mga dumalé sa paglulunsad ng awit sa Luneta: 


236 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


à : Le 


Ang madla sa paglulunsad ng awit na “Martsang Bagong Pilipinas” nina Lucio 
San Pedro at Ismael Blanco sa Luneta. Nâsa entablado ang koro na sinaliwan 
ng Metropolitan Constabulary Band sa pagkumpas ni San Pedro. Mula sa The 
Tribune, 12 April 1943. 


Noong 10 Abril 1943 ay inanunsiyo na may nakalaang sampung libong 
kopya ng awit na “Martsang Bagong Pilipinas” para sa mga nais magkaroon nit6. 
Libreng ipinamahagi ang kopya mula sa opisina ng Manila Shimbun-sha (Tribune 
[10 April] 1943, 2). 


Noong 30 Nobyembre 1943 naman, isang buwan matapos ideklara ang 
kalayaan ng Filipinas sa paglulunsad ng Ikalawang Republika nité, at kilalanin 
ang bagong Pangulo na si Jose P. Laurel, ay mulîng nagwagi si Lucio San Pedro sa 
timpalak na pinangasiwaan ng Lungsod ng Maynila, sa kaniyang bagong likhâng 
awit na “Martsa Pangulong Laurel.” Isinulat ni Jacinto R. de Leon ang mga titik ng 
martsa (Navarro MS, 78-79). Narito ang mga titik ng awit: 


MARTSA PANGULONG LAUREL 


Titik: Jacinto R. de Leon 
Musika: Lucio D. San Pedro 


Sa gitna ng kadiliman 
Ikaw ay talang naging tanglaw 
Sa palad ng iyong bayan 
Ikaw’y anak na uliran. 


Ngayo’t maging noong una 
Pangarap mo ay makitang 
Ang bayan mo’y walang dusa 
Walang hirap maligaya. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 237 


At [nalng ika”y minsang tawagin 

Ng Ina mong luhaa’t may lagim 

Sa pagtupad ng iyong tungkulin 
Ang buhay mo’y muntik nang makitil. 


Mga patak ng dugo mong mahal 
Naging binhi n’yong kalayaan 
Kaya ngayo’y Bayani ka namang 
May dambana sa puso ng Bayan. 
(Martsa Pangulong Laurel 1943) 


Sa ikatlong saknong ay kapansin-pansin ang mga linyang “At [na]ng ika”y 
minsang tawagin /ng Ina mong luhaa’t may lagim / sa pagtupad ng iyong tungkulin 
/ ang buhay mo’y muntik nang makitil.” Ang mga linyang “Ina mong luhaa’t may 
lagim” at “buhay mo’y muntik nang makitil” ay sumasalamin sa totoong nangyayari. 


Ang una, ang “Inang” binabanggit ay ang Inang Bayan na sinakop ng mga 
Hapones. Luha at lagim ng kamatayan at kakapusan ang naranasan ng maraming 
Filipino sa ilalim ng batas militar sa panahong ito. Banggit nga ni Laurel: 


Ang malimit na pagpapalit ng mga manunungkulan 
sa Hukbong Hapones (mula kay Homma, kay Tanaka, 
kay Kuroda—kay Terauchi——kay Yamashita), ang 
mga pag-aresto, pambubugbog at pagwawalang 
bahala sa aming pakiusap para sa Kkapakanan 
ng ating mga mamamayan; ang pagkuha sa mga 
tahanan, hayop, awto, trak, at mga ari-arian ng mga 
pribadong mamamayan; ang pagkumpiska sa mga 
pagkaing panustos; ang lubos na paglapastangan sa 
dignidad ng tao; ang damdaming pagkamananakop; 
ang mababang uri ng pagka-Kristiyano ng marami 
sa naturang mananakop; ang kanilang tandisang 
pagdomina at pagdikta sa ating Pamahalaan at sa mga 
pinuno ng Pamahalaan—ang kanilang pangangaral 
na salungat sa kanilang aktuwal na ginagawa—ang 
lahat ng ito at marami pang 1iba ay matibay na mga 
katunayang nasadlak sa kadiliman ang Pilipino sa 
pananakop ng mga Hapones..…. (Zalaarawan ng 
Digmaan 1997, 36-37). 


Ang ikalawa ay ang pagtatangkang pagpatay kay Laurel nang siyä ay naglalaro 
ng golf sa Wack Wack Country Club bago pa man siyä mahalal bilang pangulo 


238 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ng bansa. Sabi ni Laurel, “[IJabis kong ipinagdamdam ang duwag at pataksil na 
pagtatangka sa aking buhay ngunit higit na nadama ko ang kirot ng damdamin sa 
bintang na ako’y maka-Hapones” (7alaarawan ng Digmaan 1997, 27-28) Narito 
ang pabalat ng awit na “Martsa Pangulong Laurel”: 


MARTSA 
PANGULONG LAUREL 


kadil 


D à prose +. 


UP MUSIC LIBRARY 


QJLLIL 


I} ane NG REFUS ty KG .. 
MU023845 


ue 


ng iké-30 ng Nobyembre, 1943, sa ilalim ng 


gantir ( 
1 ng Lunséd ng Maynilà) 


pangang 


(Nagtamô ng unang 


Imahen ng pabalat ng limbag na awit na pinamagatang “Martsa Pangulong 
Laurel” na nagtamé ng unang gantimpala sa timpalak na inilunsad ng 
Pamahalaan ng Lungsod ng Maynila noong 30 Nobyembre 1943. Isinulat ito 
nina Jacinto R. de Leon (titik) at Lucio D. San Pedro (musika). Kopya mula sa 
aklatan ng UP Kolehiyo ng Musika. 


May isa pang awit na handog kay Pangulong Laurel, ang “Mabuhay ang 
Pangulong Laurel.” Ang titik ng awit ay nilikhâ ng Kawanihang Pagbabalita at 
Katiwasayang Bayan, at ang musika naman nito ay isinulat ni Edgardo Herrera. 
Nilapitan ng Kawanihan si Herrera upang lapatan ng musika ang tulâ. Narito ang 
pabalat ng limbag na musika at mga titik nitô: 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 239 


MABUHAY ANG 
PANGULONG LAUREL 


Titik: Kawanihan ng Pagbabalita 
at Katiwasayang-Bayan 
Musika: Edgardo Herrera 


Ipagbunyi, ipagdiwang 
At ihatid sa tagumpay, 
Ang pangulong makabayan 
MABUHAY ee : 


Nit Mut Sil 
ANG PANGULONG LAUREL! itong Mutya ng Silangan 


Bagong lakas ay tipunin 
Thandog buong giliw, 
ss Sa pangulong masintahin 
‘ At sa baya’y matapatin. 
Tugtugin ni 
re Sundan natin ang paglakad 
———— Pangulo ng Pilipinas; 


re nn : Ang bandila’y iwasiwas 
KÉWANIHAN NG PAGBABALITA AT KATIWASAYANG-BAYAN . 
Bagong laya’y isahagap 


{ 


LILAS 


Ang kopya ng “Mabuhay ang Pangulong Laurel” Ang landas na daraanan 
ay nagmula sa aklatan ng UP Kolehiyo ng Musika. Ng pangulo ay sabugan 
Bulaklak ng pagmamahal 


Ang pangulo ay mabuhay. 


Ang awit ay pagpapahayag ng suporta sa pamumuno ni Pangulong Laurel. 
Bilang pinundng iniluklok ng administrasyong Hapones, hindî magiging epektibo 
ang pamamahala ng gobyernong Laurel kung hindf ito kikilalanin at pahahalagahan 
ng mamamayan. Kayâ nang matapos ang paglulunsad ng Bagong Republika ng 
Pilipinas, nakatuon naman sa paghimok ng suporta mula sa mamamayan ang mga 
propagandang inilabas at ipinalaganap katulad ng binanggit na awit. 


Inanunsiyo sa Tribune noong 23 Nobyembre 1943 ang resulta ng timpalak sa 
paglikhâ ng martsa at kundiman na inilunsad ng Pamahalang Lungsod ng Maynila. 
Ang tatlong nagwagi—“President Laurel March” ni Lucio D. San Pedro; “March 
for the Director-General of the defunct Japanese Military Administration in the 
Philippines” (Martsa Heneral Wati) ni Francisco Buencamino, Sr.; at “Kundiman” 
ni Leon Ignacio (Tribune [23 November] 1943, 4). Narito ang mega titik ng awit 
na “Martsa Heneral Wati:” 


240 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


MARTSA HENERAL WATI 
Musika at titik: Francsico Buencamino, Sr. 


Kaming abang kulang palad 
Bayang api’t walang lakas 
Nabuhay din at nailigtas 
Nang kapatid na matapat. 


Bansang kilabot sa Silangan 
Sa kabalat, mapagmahal 
Di nga kami binayaan 
Na mapalungi’t mahandusay. 


Ngayo”y inilikmo, kami’y pinarangal 
Ng kapatid naming sa Silangan 
May pusong tanging mapagmahal. 


Dapat nating igalang 
Dapat pasalamatan 
Heneral Wati 
Tumulong sa natamong Kalayaan. 
(“Martsa Heneral Wati,” 1943) 


Nabanggit sa talâ ng awit na isa itong pasasalamat sa naging papel ni Heneral 
Wati, Pangulo ng Administrasyong Militar ng Hapôn, sa natamong kalayaan ng 
Filipinas. 


Ang totoo, matapos ideklara ang kalayaan ng Filipinas noong Oktubre 1943, 
hindî naman talaga nawala ang kontrol ng administrasyong militar sa kapuluan. 
Kung hindî man si Heneral Wati ang namumund sa hukbong sandatahang Hapones 
sa Filipinas matapos ideklara ang kalayaan nito, nanatili pa rin ang kapangyarihan 
ng puwersang Hapones. Makikitang matingkad mulî ang papel ng hukbong 
Hapones lalo na sa panahon ng pagpapalayà ng kapuluan mula sa kaniläng 
mahigpit na kontrol at pananakop—umakyat sa Hilaga ang hukbong pangkatihan 
na pinangunahan ni Heneral Tomoyuki Yamashita, at nanatili sa Kamaynilaan ang 
karamihan ng hukbong pandagat sa pangunguna ni Rear Admiral Sanji Iwabuchi na 
direktang pagsuway sa utos ni Yamashita na lisanin ang siyudad (Yenne 2014, 325). 
Sa madalîng sabi, hanggang sa pagtatapos ng digmaan noong 1945, nanatili sa 
Filipinas ang mga hukbong pandagat at pangkatihan ng Hapones upang patüloy na 
ilugmok ito sa estadong sakop kahit idineklara na ang kalayaan nité noong Oktubre 
1943. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 241 


Nang ilunsad ang programa sa pag-aalaala ng unang anibersaryo ng Greater 
East Asia War noong 5 Nobyembre 1942 sa timpalak na inihayag sa Tribune na 
“Manila Sinbun-sya Opens Song Contest for the Creation of New Philippines; 
P400 Prizes,” nagbunga ito ng tulâng “Awit sa Paglikha ng Bagong Pilipinas” na 
pinagwagian ni Catalino Dionisio. Inanunsiyo ito sa parehong pahayagan noong 
8 Disyembre 1942. Napagkasunduan ng komite ng timpalak na lapitan si Felipe 
P. de Leon, na aktibong musiko bilang kompositor at tagakompas sa panahong 
iyon, ukol sa nararapat na saliw ng musika sa tulâ. Una siyäng nilapitan nina F.B. 
Icasiano, Jose Bautista, at Anacleto Benavides, mga kilaläng peryodista, kasäma 
ang ilang opisyal ng rehimeng Hapones noong 25 Nobyembre 1942, upang sabihan 
siyä na lapatan ng musika ang tulâng nagwagi ng unang gantimpala sa paligsahang 
inilunsad ng Manila Sinbun-Sya (Osit 1984, 76). Binigyan si de Leon ng tatlong 
araw upang tapusin ang musikang ilalapat sa nagwaging tulâ ni Dionisio. 


Hindi inakala ni de Leon na halos papantay sa kasikatan sa “Pambansang 
Awit ng Pilipinas” ang “Awit sa Paglikha ng Bagong Pilipinas.” Dahil ipinagbawal 
simula pa lâmang noong 1942 ang pag-awit ng pambansang awit, ang likhâng 
resulta ng timpalak—ang “Awit sa Paglikha sa Bagong Pilipinas”—ang ipinalit 
dito para tugtugin sa lahat na pormal na pagtitipon na inendoso ng gobyernong 
militar ng Hapones sa Filipinas. Banggit sa isang panayam ni Samson, “de Leon 
stressed that he never expected the song to be anything more than just a march. He 
never thought that it would almost be a national anthem” (1976, 116). Narito ang 
mga titik ng awit: 


AWIT SA PAGLIKHA NG BAGONG PILIPINAS 


Titik: Catalino S. Dionisio 
Musika: Felipe P. de Leon 


I 
Tindig aking Inang bayan 
Lahing pili sa Silangan 
Iwaksi ang nakaraan 
Yakapin ang bagong buhay. 


KORO 
Hawakan ang watawat 
Ng pagpapakasipag 
Ibandila, iwasiwas 
Ang pagbabagong-tatag. 


242 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Il 
Lakad at harapin 
Pagtatanggol sa layunin 
Hirap, sakit ay tiisin 
Upang makamit ang mithün. 


IT 
Gumawa, gumagawa, magbata 
Itatag ang Silangang Asia 
Lupalop na maginhawa 


Kasaganaang sama-sama. 
(Tribune [December 8] 1942, 11) 


Eesti Poor Pipes 


Te 


LE —e. 
Ée- mopon Réal lagune à 


ÉEneete 
Ce mag bat J-tatug 24 SHeg (a 


INR 2 = ch 
Larawan sa kaliwa: Nâsa opisina ni Masao Matsuoka, presidente ng Manila Sinbun-sya, ang mga kinilaläng 
manunulat sa patimpalak na “Awit sa Paglikha ng Bagong Pilipinas.” (Mula kaliwa: Godofredo Katindig, 
honorable mention; Jose Domingo Karasig, honorable mention; Masao Matsuoka, nakaupo; Sumio Makiño, 
namuno sa patimpalak; Catalino Dionisio, unang gantimpala; at Ramiro Abdon, honorable mention.) 
Larawan sa kanan: Kopya ng “Awit sa Paglikha ng Bagong Pilipinas” na may mas maagang inilabas na 
titulong “Awit ng Bagong Pilipinas.” Mula sa Tribune, 16 at 17 Disyembre 1942.1° 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 243 


Malayd sa pagiging payak ang planong paglulunsad sa awit. Sa araw mismo 
ng paglulunsad, pinalahok ang New Philippines Symphony Orchestra at mga sikât 
na mang-aawit sa mga teatro sa Kamaynilaan sa ilalim ng pagkompas ni de Leon. 
Banggit nga sa paliwanag ukol sa paglulunsad ng awit: 


Mahigit na dalawang daang mga tala at koro ang 
nagmula sa lahat ng dulaan sa Maynila, ang buong 
kaharlikahang umawit sa unang pagkakataon ng 
tugtuging “AWIT SA PAGLIKHA NG BAGONG 
PILIPINAS. (Shin Seiki, [January] 1943 [14-15]) 


Malawak din ang sakop ng brodkast ng okasyon sa pamamagitan ng 
estasyong KZRH sa radyo; umäbot ang brodkast hindî lang sa Filipinas kundî pati 
na rin sa mga sakop na bansa ng imperyong Hapôn sa loob ng Greater East Co- 
Prosperity Sphere. 


sa kaliwa: Mga mang-aawit; ang buong koro—makikita na nagkokompas (sa 
gitnang larawan) ang kompositor ng musika na si Felipe de Leon, (sa ibabâ 
ng entablado) nakapaligid sa piyanista ang mga musiko ng New Philippines 
Symphony Society; sa ikatlong larawan (kanan) ay makikita ang mga manon6od 
na hawak ang kaniläng kopya ng “Awit sa Paglikha ng Bagong Pilipinas” 
häâbang ang ilan ay kasabay na umaawit ng koro. Mula sa isyu ng Tribune, 21 
Disyembre 1942.11 


Isang pambansang samahän na pumalit sa binuwag na mga politikal na 
partido ang Kapisanan ng Paglilingkod sa Bagong Pilipinas o KALIBAPI. Naging 
makapangyarihan ito sa pamumund ng Kalihim-Heneral na si Benigno Aquino. 
Hindî maaaring maging empleado ng anumang sangay ng gobyerno ang hindî 


244 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


miyembro ng samahän. Ayon ito sa Executive Order No. 109, “Establishing a 
National Service Association to be known as Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong 
Pilipinas (KALIBAPT), Article XIV, Section 32.” Utos dito na: 


No person shall hereafier be employed in any 
department, bureau, office, agency or instrumentality 
of the Central Administrative Organization, 
including judicial courts, the local governments and 
the government-owned or controlled corporations, 
unless he is a member of the association. (Official 
Journal [8] 1942, 25) 


Ang KALIBAPI bilang samahän ay isang sangay na pampropaganda ng 
administrasyong militar ng mga Hapones. 


, « d Fy fa 
Mula sa Tribune, 8 Pebrero 1943, “Kalibapi Concert.” Näsa gitna, nagkokompas 
ang kompositor ng musika, si Felipe de Leon. Kopya mula sa Vargas Museum 
and Filipiniana Research Center. 


Narito ang awit ng KALIBAPI: 


MARTSA NG KALIBAPI'? 


I 
Nang mayanig ang Silangan 
Atitindig ang Katwiran, 
Ang buhay nitong ating Bayan 
Nagkamit ng Kasarinlan. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 245 


Ngayon na’ng pagkakataon 
Na dapat magtulong-tulong 
Upang tayo ay masulong, 
Mapaanyo at yumabong. 


Il 
KALIBAPI, Katipunan 
Ng lubos na kagitingan, 
Walang tangi at lapian, 
Isang Lahi, isang Bayan 
Buong pagkakapatiran 
Tulong-tulong, damay-damay. 


Magpaunlad, magpalakas 
Kapisan, ilaganap 
Lisanin ang pangkat-pangkat 
Ang ligaya’y panglahat. 


Pilipinas paunlarin 
Sikap nati’y pag-isahin 
Republika ay mahalin, 

Labat ating pagyamanin. 


Mahalaga ang papel ng KALIBAPI sa panahon ng rehimeng Hapones. 
Maihahalintulad ito sa “National Mobilization Law” o ang Kokka Sôodôin Hô na 
ipinäsa ng Diet ng Hapôn sa ilalim n1 Pundng Ministro Fumimaro Konoe noong 24 
Marso 1938 na nagläyong kontrolin ang maraming aspekto ng lipunang Hapones 
bilang paghahanda sa digmaan."* Kung ibabatay sa mga layunin ng KALIBAPI, 
malinaw na isa itong instrumento ng rehimeng Hapones, kasäma ng asosasyong 
Magkakapit-Bahay, upang makontrol ang mas malawak na bahagi ng lipunang 
Filipino.* Ang Magkakapit-Bahay ay may sariling awit din na likhâ ni Francisco 
Santiago at Jacinto de Leon. Narito ang awit: 


246 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


_ . OMARTSA né Macraramr-Bauay 
UML as Lein. ‘ ren etes 


* 


jo SN T } 


CE  —— Re = 

' =— — SAT men me mm 

= — SERIES 2 = —— 
Chégee 


Re 
Kane BG Kam - 
“Martsa ng Magkakapit-Bahay.”—Inilimbag ng The Tribune noong 17 
Abril 1943. Inilunsad sa parada ng “Loyalty Day” na inorganisa ng lokal na 
pamahalaän.* Kopya mula sa UP Main Library Special Collections. 


Ang lokal na Magkakapit-Bahay o Neighborhood Association ay halaw 
sa Tonarigumi ng bansang Japan na parehong asosasyong pangkapit-bahay o 
pangkomunidad. 


Sa Filipinas, mas nakapangingilabot ang dagdag na papel ng Magkakapit- 
Bahay bilang network ng espiya para sa Hapones, bukod pa sa opisyal na 
tungkulin niténg maghatid at/o mamahagi ng mga rasyon ng mga pangunahing 
pangangailangan at pagkain. Sabi nga ni Lichauco, kapag di tumupad sa gawain sa 
pang-eespiya ang mga miyembro ng Magkakapit-Bahay, “no cooperation, no food 
rations” (Lichauco 2014, 131). 


Hindî lâmang “Awit sa Paglikha ng Bagong Pilipinas” at “Dai Atiw 


ng Kalibapi” ang mga nilikhâ ni de Leon para sa rehimeng Hapones. Ayon kay 
Agoncillo: 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 247 


[T]he composer [de Leon] seemed to have generated 
inspiration during the occupation, for alone 
among half a dozen or so composers he wrote one 
composition after another, culminating in his Dai- 
Atiw ng Kalibapi (Kalibapi March), which the high 
priests of the Kalibapi adopted as its official march. 
The “Kalibapi March” was unabashedly pro- 
Japanese. (2001, 584) 


Narito ang mga titulo at manunulat ng titik ng mga awit na nilapatan ni de Leon ng 
musika. Makikita ang mga ito sa Shin Seiki-Bagong Araw-New Day sa mga isyung 
mula Marso (1944) hanggang Oktubre/Nobyembre 1944: “Awit sa Kasarinlan,” 
titik ni Lope K. Santos; “Maligayang Kaarawan,” ni Iñigo Ed. Regalado; “Tayo’y 
Magtanim,” sinulat ni Severino Tolentino; “Ang Karomata,” titik ni Severino 
Tolentino; “Sariling Pugad,” muli, titik ni Iñigo Ed. Regalado; at “Si Rizal ang 
Sagisag,” titik naman ni Eleuterio P. Fojas. Bukod pa rito, marami pa siyäng 
nilikhâng musika para sa 1bâ’t ibäng mahahalagang gawain, grupo, at personalidad 
ng administrasyong Hapôn, katulad ng binanggit nang “Dai Atiw ng Kalibapi” 
noong 1942 para sa KALIBAPI, at “Awit ng Magdaragat” noong Mayo 1944 para 
sa Hukbong Pandagat ng Hapôn. Inilimbag sa Tribune noong 26 at 28 Mayo 1944 
ang musika ng “Awit sa Magdaragat,” titik nina Gonzalo Flores at Clodualdo del 
Mundo, kasäma ng mga artikulo ukol sa pagdiriwang ng Japanese Navy Day. Noong 
16 Hunyo 1943 naman, ibinalità sa Tribune na itinanghal sa isang 7ea Musicale ang 
nilikhâng awit ni de Leon batay sa tulâ ni Lieutenant-General Masaharu Homma na 
may pamagat na “Kaku Arite” (It was Thus).!f 


Nakumbinsi marahil ng mananakop na Hapones ang musikong Filipino 
upang ituon ang mga likhâng binanggit sa itaas tüngo sa pakay na panghimok 
ng rehimeng Hapones. Bilang sabjek ng nakaraang mahigit apat na dekada ng 
pananakop ng Amerikano, malalim na nag-ugat sa kamalayang Filipino ang 
pagtanggap niya sa kultural na imposisyon ng mga nakapangyayari—ganité rin ang 
karanasan niya sa nakaraang mahigit tatlong dantaon sa ilalim ng Español. At ang 
kasalukuyang pananakop ay isa na namang yugto ng pagbabagong-linang. Hindi 
pa natatanaw ng Filipino, bagaman umaasa siyä, ang pagpapalayàäng magaganap 
makalipas ang halos apat na taon ng panananakop ng Hapones. 


Ib4 pang kompositor na Naging Katuwang sa Paghimok ng Hapones 
Noong Oktubre 1943, nang papalapit na ang araw ng pagdedeklara ng 
kalayaan ng Filipinas, pinayagan na ang pag-awit at pagtugtog ng “Pambansang Awit 


ng Pilipinas” at muling pagwagayway ng bandila ng Filipinas. Ang pagbabawal sa 
pampublikong pagtatanghal ng awit ay nakapaloob sa /nstruction No. 18 (Official 


248 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Gazette [1:4] 1942, 173-176) na inilabas noong Abril 1942. Iniutos dito na takpan 
ang mga titik nito, kahit banggit man lang ukol dito, kasäma ng ibâ pang mga 
makabayan at maka-Amerikanong awit at imaheng nakalimbag sa Progressive 
Music Series, Books I and IL, Philippine Readers, Book V, at ibâ pang mga aklat. 
Ang mga aklat na binanggit ay pansamantaläng inendosong gamitin sa pagbubukäs 
ng paaralan sa unang araw ng Hunyo 1942. Ang pagbabawal naman sa paglaladlad 
ng watawat ng Filipinas ay ipinag-utos sa pamamagitan ng Military Ordinance No. 
3, “Ordinance Concerning Prohibition of the Use of the Philippine Flag” (Official 
Gazette [1:4] 1942, 171) na inilabas din ng Administrasyong Hapones noong 22 
Abril 1942. Ang watawat at awit ay mga simbolo ng kalayaan at sakripisyo ng 
lipunang Filipino. At upang puksain ang sidhi ng makabayan at rebolusyonaryong 
damdämin, ipinagbawal ang pampubliko at pribadong paggamit nité, katulad ng 
ginawa ng mananakop na Amerikano nang ipatupad nité ang Flag Law o ang Act 
No. 1696 na nagkabisà noong 1907,!7 at ang Sedition Law noong 1901.'$ 


Para sa okasyon ng deklarasyon ng Kalayaan at ng Ikalawang Republika 
ng Pilipinas, naglabas ng opisyal na salin ng “Pambansang Awit ng Pilipinas” sa 
wikang Filipino ang Surian ng Wikang Pambansa (SWP). Nasa ibabâ ang salin ng 
SWP, pabalat ng limbag na awit, at larawan ni Julian Felipe na sumulat ng musika 
nitô: 


\ 


Ft We | \ à \ à 6 


Kopya ng pabalat ng limbag na “Pambansang Awit ng Pilipinas” mula sa UP 
Main Library Special Collections. Ang larawan ni Julian Felipe ay matatagpuan 
sa Sunday Tribune, 10 October 1943 (1). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 249 


PAMBANSANG AWIT NG PILIPINAS 
Tugtugin: Julian Felipe 
Titik: Jose Palma 
[Salin: Surian ng Wikang Pambansa] 


Lupang mapalad na mutya ng Silangan, 
Bayang kasuyo ng sangkalikasan, 
Buhay at yaman ng kapilipinuhan, 

Kuha’t bawi na sa banyagang kamay. 


Sa 1yong langit, bundok, batis, dagat na pinaglupig, 
Nalibing na ang karimlan ng kahapong pagtitiis, 
Sakit at luha, hirap, dusa, at sumpa ng pag-amis, 
Ay wala nang lahat at naligtas sa ibig maglupit. 


Hayo’t magdiwang lahi kong minamahal 
Iyong watawat ang s’yang tanglaw, 
At kung sakaling ikaw ay muling pagbantaan 
Aming bangkay ang s’yang hahadlang. 
(Music Book Series [2] n.d., 1-2) 


Apat na araw bago ideklara ang kalayaan ng Filipinas, naglabas ng isang 
panayam kay Julian Felipe, na noon ay 82 taông gulang na, ang pahayagang Tribune. 
Sa panayam ay binanggit ng musiko na: 


[Itlo na ang ikalawang beses na masasaksihan ko ang 
katubusan ng mga martir at makabayang Filipino, 
at sa pagkakataong ito sa ilalim ng imperyong 
Hapon... Sa aking buong buhay ay nangangarap 
ako na makitang malaya ang ating bansa. Hindi ko 
malilimutan ang mga sakripisyo nina Padre Burgos, 
Gomez, at Zamora, at ng labintatlong martir ng 
Cavite. (Sunday Tribune [10 October] 1943, 1) 


Nang tanungin ukol sa kaniyang damdämin patungkol sa opisyal na pag-ampon 
sa kaniyang likhâng musika bilang “Pambansang Awit” ng bagong Republika ng 
Pilipinas, ang sagot niya: “[nJatutuwa ako na kahit papaano ay nakapag-ambag ako 
para sa ating bansa” (Sunday Tribune [10 October] 1943, 1). Näsa konteksto ng 
digmaan nang isulat n1 Felipe ang “Himno Nacional” o ang “Pambansang Awit ng 
Pilipinas,” at sa kontekstong ito ng di normal na takbo ng bühay ay nagawang itaas 
ang musika bilang mahalagang sangkap ng pakikibäka para sa kalayaan. 


250 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Gayunman, may musika at awitan man, mas malakas ang tunog ng 
kumakalam na tiyan sa panahon ng digmaan. Kay naman hindî nahuli ang paglikhâ 
ng awit upang himukin ang taumbayan na punan ang gütom at paghihirap. Narito 
ang unang pâhinà ng “Awit ng Magsasaka” na inilimbag noong 1943, at buong 
kopya ng “Tayo’y Magtanim” na inilimbag naman noong 1944: 


UNIVEKSLTY OF THÉ FHELLPPINES 
MUSIC LIBRARY 


. 
113 { 
FA 


AWIT NG MAGSASAKA 


Titik ni SIMPLICIO TALENS Tugtugin ni HILARION F, Los 


RS 
Hole mes lbfi.ka = Aa-bo-bo-gang si ni 


re 
RE 


—— Mag-iu-lu- 


mag-ly - long tu - 


got $a /a-hat mg a- 


Hu-14157 9 157 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 251 


TAYO'Y MAGTANIM 


ILETS PLAHTI 
Pad nu SEVERIHO P. TGLENTIHO tr ra FELIPE P, DE LEON 


misigla 


= SSSR FE Pr se 


S4 PARU Lédé 4- NULA- PE 


ANGTUNR NA AT  EJKIR Ii - 


SA HALA MAR AY PRÉVA- 


SN HE AL NAN 
PAR HUATAUNAY AVE SUULAN PATATE NSHATR ARR 
- A = | 

E Dé ps 
; Hess ÉGÈUE Têre 2h 


LR hr LR 


= 


es 
VOMAPUN- AN —  TUSRG TU LOU DH Dh see - 


5 ut 


8 LS 


HA LA 


UE CPE ILE HEATT 
RE TPE RE 
4 


— M. . A BL 5 0 NS s Den 2 7 
Larawan sa kaliwa: “Awit ng Magsasaka.” Nagwagi sa isang timpalak ang 
titik ni Simplicio Talens para sa “Awit ng Magsasaka.” Isinulat ni Hilarion 
Rubio ang musika. Kopya mula sa Music Library, UP Kolehiyo ng Musika. 
Larawan sa kanan: “Tayo’y Magtanim” (Shin Seiki [May] 1944, inside back 
cover). Mula sa panulat nina Severino P. Tolentino (titik) at Felipe P. de Leon 
(musika). Kopya mula sa UP Main Library Special Collections. 


Narito ang titik ng unang awit: 


AWIT NG MAGSASAKA 
Titik: Simplicio Talens 
Musika: Hilarion Rubio 


Halika na, halika na, 
Kabayang sinisinta; 
Magtulungan, magkaisa, 
Ang bukirin ay bungkalin ta. 


252 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Hawakan ta ang araro 
At magtulong-tulong tayo; 
Sa lahat ng ani rito 
Kita rin ang magsasalo. 


Lalasapin ang ligaya 
Na sa bukid makukuha; 
Naririto ang pag-asa 
At ang tunay na ginhawa. 


Iwan ta ang kasayahan, 
Harapin ang kasipagan; 
Lubos kitang makibagay 
Sa takbo ng Bagong Buhay! 
(Talens at Rubio 1943) 


May panawagan sa pagtutulungan upang bigyang-lunas ang kahirapan 
ng mamamayan. Banggit sa awit—“Magtulungan, magkaisa / ang bukirin ay 
bungkalin ta... Sa lahat ng ani / Kita rin ang magsasalo.” Mararamdaman ang 
desperasyon sa mensahe ng awit. Ipinahihiwatig na ang pagsasäka ay makasasalba 
sa nangyayaring kagutuman ng lipunan. “Lubos kitang makibagay / Sa takbo ng 
Bagong Buhay!” Hindî magiging matagumpay ang proyektong Bagong Pilipinas 
kung walâng pakikiisa ang sinakop at kung patüloy na kumakalam ang sikmura ng 
taumbayan. 


Sa digmaan ay mararanasan ang lahat ng kakapusan. Mas masaklap ito 
kung kapos na sa pagkain ang taumbayan. Bandäng 1944 ay higit na malalâ na 
ang kakapusang ito at pinakilos na maging ang mga paaralan upang matütong 
magtanim at umäni ng anumang maaaring kaïnin ang mga mag-aar4l at guro. Sa 
isyu ng 7ribune noong 24 Pebrero 1944, lumabas ang artikulo—School Teachers, 
Children Aïd in Food Production Campaign” (Tribune [24 February] 1944, 4)— 
ukol sa pagtülong ng mga mag-aaräl at guro upang tumugon sa kakulangang ito. 
Ayon dito, may 600,000 mag-aaräl at guro ang tumutülong sa produksiyon ng 
pagkain sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay at halamang-ugat. Ibinalità rin 
na gagawing makalawäng ulit ang habà ng pagdaraos ng bokasyonal na aktibidad 
sa mga paaralan,!° sa madalîng sabi, païigtingin pa ang paghahalaman. Katulad ng 
binanggit sa itaas, ginamit din ang musika para sa layuning tugunan ang kasalatan 
sa pagkain. 


Ang kakulangan ng pagkain ay mas matingkad sa Kamaynilaan. Noong 


Pebrero 1944 ay nagpahayag na ang ministro ng agrikultura na si Rafael R. Alunan 
ng ganitô: “Manila must be depopulated of its non-residents in order to save bonafide 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 253 


residents from possible starvation” (Lichauco 2014, 201). Kasunod na nga nit ang 
pagdedeklara ni Presidente Laurel ng pambansang kagipitan at iniutos nit6 na pag- 
ibayuhin pa ng mamamayan ang produksiyon ng pagkain (Lichauco 2014, 202). 
Matindi na nga ang pangangailangang ito noong 1944, dahil kahit noong 1943 pa 
lang ay damä na ang kakulangan sa pagkain sa Maynila. Banggit ni Lichauco sa 
kaniyang talaarawan ng digmaan noong 4 Disyembre 1943: 


The scarcity of food in Manila is becoming more and 
more acute with little relief in sight. Our rice rations, 
which were never sufficient, have been further cut 
by 20 percent. Locally grown produce ordinarily 
abundant in normal times can now only be obtained 
at fantastic prices. (Lichauco 2014, 186). 


Maging sa pelikulang “Tatlong Maria”? (1944), hinihikayat ang taumbayan 
na mamuhay nang payak at sagana sa mga probinsiya. Sa pelikula ring ito ay 
may awit katulad ng “Pagbubunyi Dahil sa Masaganang Ani,” at “Awit sa Araw 
at Kalikasan,” na sinaliwan ng musika ni Juan S. Hernandez. Ang mga titik ng 
binanggit na mga awit ay isinulat nina Alejandro G. Abadilla, Clodualdo del Mundo, 
Hernando H. Ocampo, at Teodorico C. Santos (Wada 1984, 224). 


Katulad ng pag-aalaala sa kontribusyon ni Julian Felipe para sa kalayaan 
ng Filipinas, sa pamamagitan ng “Pambansang Awit,” ginamit din ang alaala at 
musika ng isa sa pinakatinitingalang kompositor at musiko sa nakaraang dekada 
bago ang pananakop—si Nicanor Abelardo (1893-1934). Malaki ang naging 
ambag ni Nicanor Abelardo sa pagbuo ng musikang Filipino. isa rin siyä sa mga 
unang Filipinong kompositor na matatawag na moderno. Naipasok niya ang tunay 
na kaluluwä ng avant-gardism sa musika, ngunit ang pinakamaläpit niyang musika 
sa pusô ng mga Filipino ay ang mga nâsa estilong romantiko, katulad ng kundiman, 
at mga musikang gumamit ng mga katutubong ritmo, melodiya, at estruktura. 
Bagaman ang kaniyang mga ambag sa pag-unlad ng musikang Filipino ay ginugunita 
na taon-taon simula nang kaniyang pagpanaw, naging malaking okasyon at regular 
na lamän ng mga pagbabalità ang binubuong Nicanor Abelardo Music Festival 
noong 1942. Sa pahayagang Tribune, sunod-sunod ang paglalathala ng mga detalye 
tungkol sa pista—mula sa pabatid hinggil sa planong pista (29 Marso), pagbuo ng 
repertoire at ng mga magtatanghal (5 Abril), hanggang sa balitäng may pamagat 
na “Abelardo Works Featured in Memorial Program Over KZRH” (Abril 27) na 
reaksiyon na sa ginanap na konsiyerto. 


Walâng humpay na pagpapahalaga sa isang haligi ng musikang Filipino 


ang ipinamalas ng Propaganda Corps ng administrasyong militar ng mga Hapones. 
Isang paraan ito upang tuparin ang pangakong itanghal ang kulturang Filipino bilang 


254 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


bahagi ng kampanya para sa binubuong Bagong Pilipinas. Si Abelardo ay haligi 
ng musikang Filipino at sadya niyang itinaas ang kalidad ng musika at musikong 
Filipino. Kung kusa siyäng makipagtutulungan sa rehimeng Hapones kung 
sakaling nabubuhay pa sa panahon ng pananakop—katulad ng mga kasabayang 
sina Francisco Buencamino, Sr. (ipinanganak, 1883), Francisco Santiago (1889), 
Antonio Molina (1894), Antonino Buenaventura (1904), at mas batàäng sina Felipe P. 
de Leon (1912), Lucio San Pedro (1913), at Lucrecia Kasilag (1917)—na aktibong 
nag-ambag sa mga programang pangkultura ng mga Hapones, ay ibâ nang usapan. 


Musika sa Pagtatapos ng Digmaan, Muling Pagbawi sa Kalayaan 


Hindi lâmang ukol sa mga putükan, pagkawasak ng Kamaynilaan, pagkitil 
ng daanlibong bühay ng Filipino at ib4 pang lahi, at pagguho ng pamäna ng mahigit 
apat na dantaon ng kolonyal na kasaysayan ng Filipinas ang digmaan. Häbang 
nangyayari ang mga kalunos-lunos na karanasang ito ay sumasaliw rin ang mga 
musikang nagbibigay ng pag-asa sa mga Filipino. 


Dahil sa walâng tigil na pakikipaglaban ng mga hukbong gerilya, nahawan 
ang daan tüngo sa pagbagsak ng mananakop na Hapones. Bagaman tunay na hindî 
mapigilan ang pagsulong at pagwawagi ng imperyong hukbo ng Hapôn sa mga taéng 
1941 hanggang 1942, noong 1943 ay nagsimula nang magbago ang kondisyon para 
sa kanilä. Kung sa politikal na arena ay nanimbang ang mga makabayang Filipinong 
lider, häbang ang ibä ay aktibong nagkolaboreyt, sa labas nito ay ang madugông 
pagtatangka na muling bawiin ang bayan mula sa mananakop na Hapones. Dalawäng 
awit ang maaaring iharap upang ipagdiwang ang pagpapabagsak sa nakalalapnos 
na sikat ng araw sa kapuluang Filipinas at mulîng ibalik ang ginhawa ng lilim ng 
tunay na kalayaan mula sa bandilang Hinomaru.?' Narito ang dalawäng awit ng 
mga gerilya: 


AWIT NG GUERILLERO? 
Titik: Amado V. Hernandez 
Musika: Leon Ignacio 


Iniwanan ang lahat ng mahal sa buhay, 
Lumabas sa bundok, sa gubat naglamay; 
Kami’y guerillero ng Fil-American 
Siyang huling tanod ng dangal ng Bayan. 


Nagtiis ng hirap, ng sakit at gutom, 
Mula sa Bataan at Corregidor, 
Aming sinindihan ang liyab ng apoy 
Sa buong Mindanao, Bisaya, at Luson. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 255 


Nahapo ang iba, kami’y walang hapo, 
Dala ang watawat na di isusuko; 
Habang namamatay sa lupit ng punlo, 
Laya’y sumisilang sa mapulang dugo. 


Kami’y Guerillero, Guerillero kami, 
Ang Bernardo Carpio, na sa Sierra Madre 
Hukbong sa kaaway ay di paaapi; 
Mabuhay ang Bayan hanggang sa magwagi! 


GUERILLA VICTORY MARCH” 


Our days of bondage are no more 
The nights of terrors gone, 
The enemy is driven back 
Our mighty struggle $ won. 


Hail! Our friends we welcome thee 
Ye from the land of the Free 
Hear America our pray'rs of gratitude to Thee. 


Arise ye sons of Liberty, 
And join our gay victorious throng, 
Vanish the tears, dispel the fears, 
As we tell our great story, 


Hills and valleys. Now gladly ring, 
With a stirring mighty song, 
Therefore, rejoice, go and sing, 
This song of victory! 


Ang unang awit ay naghahangad pa lâmang ng kalayaan mula sa mananakop, 
häbang ang ikalawa ay nagdiriwang na dahil napalayà na ang Filipinas mula sa 
Hapon. Nakalulungkot na lumayà nga ang Filipino mula sa mga Hapôn, ngunit 
yumakap mul ito sa Amerikano—”Hail! Our friends we welcome thee | Ye from 
the land of the free | Hear America our pray'rs of gratitude to Thee.” Marami 
ang nakalimot na apat na dekada pa lâmang ang nakararaan bago nangyari ang 
pananakop ng Hapones ay dumanas din ng pagmamalupit ang taumbayan sa kamay 
ng mga Amerikano. May pagbabago ring naïhatid sa kamalayang Filipino ang 
digmaan. Sa kabilâ ng pangmatagalang trawma na hatid nito, marahil, naïpamalas 
din ng digmaan na ang Filipino ay hindi kailanman magiging Amerikano. Sabi nga ni 


256 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ricardo Jose, “/nJot recognized by most people at that time was that Filipinos were 
exposed to Asia as a result of the Japanese Occupation, leading some intellectual 
to recognize that Filipinos were Asians and not brown-skinned Americans” (2000, 
142). 


Maraming mahuhusay na musiko ang nasawi sa panahon ng digmaan. Una 
na rito si Ernesto Vallejo, biyolinista, at ang kaniyang buong pamilya na pinatay ng 
mga Hapones sa Batangas.* Maging si Walter Loving na naging lider ng Philippine 
Constabulary Band ay pinugutan ng ulo ng Hapôn.* Ang ibä ay pumanaw dahil sa 
karamdaman, katulad ni Angelina Reyes, atbp. 


Pagtatapos 


Mahalaga ang itinakdang papel ng mananakop sa lokal na musiko at musika. 
Sa karanasan ng Hapones sa sariling bansa, bago pa nagsimula ang digmaan, ang 
musika ay isa sa pangunahing tagahubog ng kamalayan—sa paaralan, sa radyo, sa 
pahayagan, atbp. Ganito rin ang tungkuling iniatang ng mananakop na Hapones sa 
musikong Filipino at sa kaniyang musika. Kasäma ng mga tagatanghal—soloista, 
orkestra—at mga institusyon at organisasyon—Manila Shimbun-sha, Philippine 
Publication, New Philippine Symphony Society, KALIBAPI, atbp.—ang musika’t 
musiko ay naging kasangkapan sa pagpapalalim at pagpapalawak ng saklaw ng 
pananakop sa antas ng kamalayan. 


Katulad ng isyu ng kolaborasyon sa aspektong politikal, hindî nagkaroon 
ng pagtutuos sa kolaborasyong kultural. Maraming pinto ang hindî napinid 
sa pagtatapos ng digmaan. Lalo na kung iisipin ang mga nagbuwis ng bühay at 
nanatiling buhäy matapos ang lahat: “Many of those who survived were shattered 
in body and spirit, thankful just to be alive while mourning their loved ones and the 
loss of everything” (Lichauco 2014, 1). Hindi dapat kalimutan ang kaniläng mga 
alaala at sakripisyo. 


Sa nakalipas na apat na dantaon ng kolonyal na karanasan ng Filipino, 
matingkad ang paggamit sa musika bilang katulong na kasangkapan sa pananakop. 
Musikang pansimbahan, pampaaralan, o pansibikong gawain man, naïlangkap sa 
melodiya at titik ang diskursong kolonyal. Dahil sa hilig ng Filipino sa musika, 
madali siyäng sumasabay sa tono—makabayan man o makadayuhan—hanggang 
sa magkabisà sa kaniyang kultura at identidad. 


Sa panahon ng Hapôn, batay sa saliksik, matingkad na mamamalas na 
nagamit ang musika at musiko sa propaganda. Naïpakita sa saliksik na may di-1ilang 
mga programa at proyekto sa panahong ito na sinaliwan ng angkop na musika. 
Karaniwang ang gâmit ng musika, kung hindî man nilikhâ para sa partikular na 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 257 


okasyon, ay hinalaw naman sa idea mula sa bansang Japan na may tradisyon ng 
musikang panghimok para sa mga mamamayan nitong kaïlangang kumbinsihing 
suportahän ang digmaan at pananakop ng mga karatig bansa sa Silangang Asia. 


Sa kabilâng bandä, maituturing na may naiambag din ang panahong ito sa 
patüloy na paglinang ng musikang Filipino. Naitampok ang paggamit sa wikang 
Filipino sa paglikhâ ng awit sa panahong ito. Nagamit din ang lokal na temang 
musikal o melodiya, katutubo at pambayan, mula sa pormal na pagsasanay sa 
paaralang Amerikano (hal. UP Konserbatoryo ng Musika, atbp.) kung saan hinubog 
ang mga Filipinong kompositor, sa paglikhâ ng musika sa panahong ito. Bagaman 
pawang mga martsa, na siyäng higit na kinaïilangan sa konteksto ng pananakop, ang 
mga musikang likhâ ng Filipino ay naging daluyan din ng kaniyang ekspresyon ng 
pagka-Filipino. 


Walâng tiyak na pagtukoy ng panahon kung kaïlan unang naging masigasig 
ang Filipinong musiko sa animo”’y pagsuporta sa pananakop ng mga Hapones. 
Maaaring ito ang unang ibinunga ng mga timpalak na inilunsad ng Propaganda 
Corps, na maaaring magwagi ng higit na kaïlangang salapf at pagkiläla ang musiko. 
Marahil nakîta ng musiko ang pananakop bilang pagkakataôn upang itulak ang 
pagka-Filipino sa musika, isang pagkakataông binuksan ng itinaguyod na Greater 
East Asia Co-Prosperity Sphere, sa tuon nitong “Philippines for the Filipinos,” na 
ang kulturang Filipino ay binigyang-halaga kasabay ng pagtatampok din sa musika 
at kulturang Hapôn. 


Kolaborador o makabayan? Marahil, mailulugar sa kombinasyon ng dalawa, 
o sa gitna nité, ang mga naging pasiyä, pagkilos, at karanasan ng musikong Filipino. 
Hindi pa nagkaroon ng malalimang pagtutuos sa naging paglahok ng musikong 
Filipino sa panahon ng pananakop ng mga Hapén. Ngunit maaari itong timbangin 
sang-ayon sa sigla ng pag-aambag niya ng musika tüngo sa pakay ng pananakop 
ng rehimeng Hapones—makikita ang siglang ito sa mga inilahad na halimbawang 
musika at awit sa kabuoan ng saliksik. 


Mga Talâ 


‘Ang saliksik na ito ay bahagi at batay sa mas malawak na saliksik na pinondohan ng UP Office of the 
Vice President for Academic Affairs, sa ilalim ng UP System Enhanced Creative Work and Research Grant 
(ECWRG Grant No. 2017-1-026). May titulong Musika ng Pananakop: Panahon ng Hapon sa Filipinas, 
1942-1945 ang binanggit na saliksik. NB.—Gagamitin sa buong saliksik ang ispeling ng Pilipinas na may 
“P” kung may pinaghanguang tiyak na sanggunian, at “F” naman kung ito ay mula sa akin bilang manunulat. 
Pananatilihin din ang ibä pang ispeling mula sa mga tuwirang sipi at ibâ pang datos—hal., pangalan sa wikang 
Hapones o ispeling na ginamit sa pormang romaji. 


2 Horatio Parker, et al., eds., The Progressive Music Series, Philippine Edition, Bk. 4 (New York: Silver 
Burdett and Company, 1924). Horatio Parker, et al., eds., The Progressive Music Series, Philippine Edition, Bk. 
1 (New York: Silver Burdett and Company, 1932). Horatio Parker, et al., eds., The Progressive Music Series, 
Teacher Manual. Vol. 2 (New York: Silver Burdett and Company, 1925). 


258 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


+ Act No. 2623.--“An act appropriating ten thousand pesos for the maintenance and establishment of a 
Conservatory of Music. Mula sa Public Laws and Resolutions Passed by the Philippine Legislature, July 19, 
1915-June 19, 1916 (Manila: Bureau of Printing, 1916), 545. 


*Akin ang salin. Ibid., 13-14. Ang “Bagong Kaayusan” na binabanggit sa itaas sa bilang 2 ay maaaring 
nag-uugat sa paglulunsad ng “New Order Movement” sa Japan noong 12 Oktubre 1940—pagbuwag sa mga 
magkakalabang partidong pampolitika. Tingnan kay Eri Hotta, sa Japan 1941: Countdown to Infamy (New 
York: Vintage Books, 2014), xxii. 


$ Batikang musiko at iskolar. Noong 1944 ay nanunungkulan si Molina bilang Educational Music 
Supervisor sa Kawanihan ng Pribadong Paaralan. Tribune, [3 March] 1944, 4. 


SNagtanghal ang Nippon Musical Mission para sa madlang Filipino at mga opisyal at sundalong Hapones 
noong bandäng katapusan ng 1943. 


7 May mga timpalak para sa Radio Taiso (radio exercise) na ginawa sa pagitan ng mga kagawaran ng 
gobyerno at mga paaralan. Mahalagang sangkap nité ang musikang inilapat sa bawat antas ng ehersisyo. Ang 
pagsunod sa tamang kilos at galaw ng katawan sa konteksto ng Radio Taiso ay ipinalalagay na sintomas ng 
pagkasakop di lâmang ng kamalayan ng Filipino, kundî maging sa aspektong pisikal. Mahalagang tandaan na 
hindî sibikong programa ang imposisyon ng Radio Taiso sa lipunang Filipino, sa halip parte ito ng gawaing 
administrasyon ng hukbong Hapones sa bansa. 


“Mula sa isang pâhinä ng Nippongo Weekly. Kopya mula sa UP Main Library Special Collections. 


* Sa di-maipaliwanag na dahilan, hindî lumabas ang pangalan ni Ignacio sa titulo ng anunsiyo ng mga 
nagkamit ng unang gantimpala mula sa Tribune, na “San Pedro and Buencamino, Sr. Win City Hall Music 
Contests” (Ibid.) lâmang ang nakasulat. 


“Contest Winner,” Tribune, December 16, 1942, p. 5. “The Song for the Creation ofthe New Philippines,” 
Tribune, 17 December 1942, p. 6. Sipi mula kay Raul C. Navarro, sa “Ang Musikong Pilipino sa Panahon ng 
Digmaan, 1942-1945.” MS, p. 23. 


! Tribune, 21 Disyembre 1942, p. 1, 4. Makikita rin kay R. C. Navarro, sa “Ang Musikong Pilipino sa 
Panahon ng Digmaan, 1942-1945.” MS, p. 24. 


2 Nirebisang bersiyon sa ilalim ng Ikalawang Republika ng Pilipinas. Mula sa handbook na Kalibapi 
Leaders’ Institute (Manila: Bureau of Printing, 1943), 27. 


5 “National Mobilization Law.” Binäâsa 1 Setyembre 2018. https://en.m.wikipedia.org/wiki/National _ 
Mobilization Law. 


Sa pamamagitan ng mga asosasyong KALIBAPI at Magkakapit-Bahay, nagkaroon ng lokal na network 
ng tagabantay sa mga dayo, galaw, at aktibidad ng kapuwa Filipino sa ib4’t ibäng lokalidad. Bukod pa rito 
ang panggigipit sa pamamagitan ng pagrarasyon ng mga pangunahing bilihin at pangangailangan (katulad 
ng pagkain) na dadaloy lämang sa komunidad kung aktibo itong nakipagtutulungan sa pamamagitan ng 
pagrereport ng mga subersibong gawa ng kapuwa Filipino sa administrasyong militar ng Hapones. Sa maikling 
sabi, ito ay isa ring network ng mga espiya para sa administrasyong Hapones bukod pa sa gawaing imposisyon 
ng kontrol sa aktibidad ng mga sakop na Filipino at dayuhan. 


SThe Tribune, 17 Abril 1943, p. 8. Noong 1941, nang hindî pa nagaganap ang pananakop ng Hapon sa 
Filipinas ay nagsulat din si Santiago ng awit na “USAFFE March.” Tingnan kay E. Arsenio Manuel, Dictionary 
of Philippine Biography, Vol. 2 (Quezon City: Filipiniana Publications, 1970), 344. 


1 Sa salin ni Dalmacio Martin, ito ay “My Being Such,” sa Education and Propaganda in the Philippines 


During the Japanese Occupation. Unpublished Manuscipt. Page 271. Ang buong talata ay makikita rin kay R. 
Navarro, sa “Ang Musikong Pilipino sa Panahon ng Digmaan, 1942-1945.” MS. mp. 30-31. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 259 


7 Act No. 1696, s. 1907.—An Act to prohibit the display of flags, banners, emblems, or devices used in the 
Philippine Islands for the purpose of rebellion or insurrection against the authority of the United States and 
the display of the Katipunan flags, banners, emblems, or devices, and for othes purposes. Binâsa 1 Setyembre 
2018. http:/www.offocialgazette.gov.ph/1907/08/28/act-no-1696-s-1907. 


# Act No. 292, November 04, 1901. Binäsa 1 Setyembre 2018. http://lawyerly.ph/laws/view/I8d1a. 


Ibid. 


[sa itong pelikulang nagtataas sa simpleng pamumuhay at naghihikayat sa taumbayan na manatili o 
manirahan na lamang sa mga probinsiya kung saan mas masagana ang pagkukunan ng mga pagkain. Nilikha 
ang pelikula bilang paghimok sa gitna ng lumalalang estado ng kawalang-pagkain sa mga siyudad, partikular 
sa Kamaynilaan. 


2 Bandila ng bansang Japan. 


? Leon Ignacio at Amado V. Hernandez, “Awit ng Guerillero.” MS, hindî pormal na inilimbag. Kopya 
mula sa Music Library, UP Kolehiyo ng Musika. Walâng petsa. 


# “Guerilla Victory March,” sa Liberator. Ang kopya ay nagmula sa UP Main Library Special Collections. 


#E. Arsenio Manuel, “Vallejo, Ernesto,”sa Dictionary of Philippine Biography, vol. 4 (Quezon City: 
Filipiniana Publications, 1995), 542. [538-544]. Ayon kay Manuel, “During the Japanese occupation, sometime 
in October 1944, he accepted an invitation from his closest friends, Manuel Gonzales, a wealthy compadre from 
Tanawan, Batangas, to move to that town from the city. He did together with his wife and children, bringing 
along his four violins and albums and musical compositions. They had befriended tha Japanese military in the 
place by playing for them, there being a piano in the house. The following year, on February 9, 1945, Vallejo 
and Gonzales were advised by Alipio Ilaya, a close friend of the Gonzaleses to evacuate, for it was feared that 
the Japanese might repeat the atrocities they were committing in other places. But the two friends did not heed 
the warning. The following day the Japanese marines did their worst, massacring the people and burning 
houses. Among the victims were the Gonzaleses and the Vallejos.” Sa pâhin4 542. 


# “A Japanese soldier who had gone berserk during the liberation of Manila in February 1945 beheaded 
Loving at the Luneta, ironically the site of his greatness, where he and the band [Philippine Constabulary 
Band] gave the best performances that made them famous.” Antonio C. Hila, “Walter H. Loving and the 
Philippine Constabulary Band,” Music in History, History in Music (Manila: University of Santo Tomas 
Publishing House, 2004), 85. [71-90] 


Mga Sanggunian 


Act No. 1696, s. 1907.—An Act to prohibit the display of flags, banners, emblems, 
or devices used in the Philippine Islands for the purpose of rebellion or 
insurrection against the authority of the United States and the display of 
the Katipunan flags, banners, emblems, or devices, and for othes purposes 
Inakses 1 Setyembre 2018. http://www.offocialgazette.gov.ph/1907/08/28/ 
act-no-1696-s-1907. 


Act No. 2623, Public Laws and Resolutions Passed by the Philippine Legislature, 
July 19, 1915-June 19, 1916. Manila: Bureau of Printing. 


260 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Act No. 292, “Sedition Law.” November 04, 1901. Inakses 1 Setyembre 2018. 
http://lawyerly.ph/laws/view/[8d1a. 


Aduarte, Diego. 1903-1906. “Historia de la provincial del sancto Rosario de la 
orden de predicadores, 1640.” Näsa The Philippine Islands, 1493-1898, vol. 
32. Inedit nina Emma Blair at James Robertson, 19-296. Ohio: The A. H. 
Clark Company. 


Agoncillo, Teodoro. 2001. The Fateful Years: Japan s Adventure in the Philippines, 
1941-45, Volume Two. Quezon City: University of the Philippines Press. 


Blair, Emma and James Robertson, eds. 1903-1906. The Philippine Islands, 1493- 
1898, 55 vols. Ohio: The A. H. Clark Company. 


Buencamino, Sr., Francisco. 1943. “Martsa Heneral Wati.” Music sheet. Maynila: 
Palimbagang Bayan. 


“Centro Escolar Concert Today,” The Tribune (22 Oktubre 1943): 5. 


“Complete Program for Abelardo Music Festival,” The Sunday Tribune (19 Abril 
1942): 2. 


“Contest Winner,” The Tribune (16 Disyembre 1942): 5. 


“Copies of New March Available Free to Public,” The Tribune (10 Abril 1943): 2. de 
Mas, Sinibaldo. 1903-1906. “Early Recollect Missions in the Philippines.” 
Nâsa The Philippine Islands, 1493-1898, vol. 21. Inedit nina Emma Blair at 
James Robertson. 111-317. Ohio: The A. H. Clark Company. 


. 1903-1906. “Public Instruction” [Informe, 1843]. In The Philippine 
Islands, 1493-1898, vol. 45. Inedit nina Emma Blair at James Robertson, 
246-262. Ohio: The A. H. Clark Company. 


Enriquez, Virgilio, Sandra Herrera, at Emir Tubayan. 1991. Ang Sikolohiyang 
Malaya sa Panahon ng Krisis. Quezon City: Akademya ng Sikolohiyang 
Filipino. 


Factora, Agapito. 1940. “A Critical Examination of the American School System 
in the Philippines Islands.” PhD Diss., University of Southern California. 


“Guerilla Victory March,” sa Liberator. Ang kopya ay nagmula sa UP Main Library 
Special Collections. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 261 


Herrera, Edgardo. n.d. “Mabuhay ang Pangulong Laurel.” Music Sheet. Maynila: 
Kawanihan ng Pagbabalita at katiwasayang-Bayan. 


Hila, Antonio C. 2004. Music in History, History in Music. Manila: University of 
Santo Tomas Publishing House. 


Hota, Eri. 2014. Japan 1941: Countdown to Infamy. New York: Vintage Books. 

Ignacio, Leon, at Amado V. Hernandez. “Awit ng Guerillero.” MS. 

“Instruction No. 18: Instruction Concerning the Textbooks to be Used in the Public 
Elementary Schools in the Philippines,” Official Gazette, Volume 1, No. 4 
[April 1942], 173-176. Manila: Bureau of Printing. 


Jose, Ricardo, ed. 1998. The Japanese Occupation of the Philippines. Hong Kong: 
Asia Publishing Company Limited. 


. 2000. “The Japanese Occupation,” The Philippines After the Revolution, 
1898-1945, 131-143. Manila: National Commission for Culture and the 
Arts. 


“Judges Announce Winning Entries in Song Contest,” The Tribune (8 Disyembre 
1942): 11. Kalibapi Leaders 'institute. 1943. Manila: Bureau of Printing. 


Laurel, Jose P. 1997. Talaarawan ng Digmaan ni Dr. Jose P. Laurel (Sinulat sa 
Piitan ng Yokohama, 15 Set-16 Nob 1945 at ipinagpatuloy sa Piitan sa 
Sugamo, sa labas ng Tokyo; natapos noong 25 Dis 1945). 1997. Salin sa 
Pilipino ni Consolacion P. Suaco. Maynila: Lyceum ng Pilipinas. 


Lichauco, Marcial P. 2014. Dear Mother Putnam: Life and Death in Manila During 
the Japanese 
Occupation, 1941-1945. Hong Kong: Green Pagoda Press Limited. 


“List of National Artists of the Philippines.” Inakses 1 Setyembre 2018. 
http://www.officialgazette.gov.ph/lists/national-artists-of-the-philippines/. 


“Manila Sinbun-sya Sponsored Song Well Received by Public,” The Tribune (21 
Disyembre 1942): 1, 4. 


“Manila Sinbun-sya to Introduce Patriotic Song at Concert Today,” The Tribune, 
(20 Disyembre 1942): 1. 


262 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Manuel, E. Arsenio. 1955, 1970, 1986, 1995. Dictionary of Philippine Biography, 
4 vols. Quezon City: Filipiniana Publications. 


“March of the New Philippines.” The Tribune (31 Marso 1943): 8. 


Martin, Dalmacio. n.d. “Education and Propaganda in the Philippines During the 
Japanese Occupation. ” MS. 


“Martsa ng Magkakapit-Bahay,” The Tribune (17 Abril 1943): 8. 


Molina Antonio J., at Lope K. Santos. 1943. “Ang Wika’y Buklod ng Bansa (Awit 
ng Wikang Pilipino).” Music sheet. Maynila: Surian ng Wikang Pambasa. 


Molina, Antonio J. 2013. “Ang Kundiman ng Himagsikan” Nâsa Mga Lektura 
sa Panitikang Popular Ynedit ni Virgilio Almario. 179-219. Maynila: 
Komisyon sa Wikang Filipino. 

Music Book Series, No. 2. n.d. n.p. 

“Music Students Will be Invited,” The Tribune (3 Marso 1944): 4. 


Navarro, Raul C. 2018. “Ang Musikong Filipino sa Panahon ng Digmaan: 1942- 
1945.” MS. 


“National Mobilization Law.” Inakses 1 September 2018. https://en.m.wikipedia. 
org/wiki/National Mobilization Law. 


“Nippon Musicians Arrive in Manila,” The Tribune (29 Oktubre 1943): 4. 
The Official Gazette, 1942-1943. Manila: Bureau of Printing. 


The Official Journal of the Japanese Military Administration, 13 vols. 1942. Manila: 
Manila Nichi Nichi Shimbun Sya, Inc. 


Osit, Jorge B. 1984. Felipe de Leon: À Filipino Nationalist. n.p. 


Parker, Horatio, et al., eds. 1924. The Progressive Music Series, Philippine Edition, 
Bk. 4. New York: Silver Burdett and Company. 


. 1925. The Progressive Music Series, Teacher’ Manual. Vol. 2. New York: 
Silver Burdett and Company. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 263 


. 1932. The Progressive Music Series, Philippine Edition, BK. 1. New York: 
Silver Burdett and Company. 


Reynante, Emilio, “The Man Who Composed Our National Anthem,” The Sunday 
Tribune Magazine (10 Oktubre 1943): 1, 8. 


Samson, Helen F. 1976. Contemporary Filipino Composers: Biographical 
Interviews. Quezon City: Manlapaz Publishing Company. 


“San Pedro Wins Sinbun-sya March Contest.” The Tribune (23 Marso 1943): 4. 


“San Pedro and Buencamino, Sr. Win City Hall Music Contests,” The Tribune (23 
Nobyembre 1943): 4. 


“School Teachers, Children Aïd in Food Production Campaign,” The Tribune (24 
Pebrero 1944): 4. 


Shin Seiki-Bagong Araw-New Era, May 1944. Manila: Philippine Publications. 


“The Song for the Creation of the New Philippines,” The Tribune (17 Disyembre 
1942): 6. À Survey of the Educational System of the Philippine Islands. 
1925. Manila: Bureau of Printing. 


Talens, Simplicio, at Hilarion Rubio. 1943. “Awit ng Magsasaka.” Music sheet. 
Maynila: Kawanihan ng Paghahalaman. 


Terami-Wada, Motoe.1984. The Cultural Front in the Philippines, 1942-1945: 
Japanese Propaganda and Filipino Resistance in Mass Media. Masteral 


Thesis, University of the Philippines. 


Twentieth Annual Report of the Director of Education. 1920. Manila: Bureau of 
Printing. 


Yenne, Bill. 2014. The Imperial Japanese Army: The Invincible Years, 1941-1942. 
New York: Osprey Publishing. 


264 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ANG PAGLAGANAP NG WIKANG SARILI SA RADYO 
SA PANAHON NG AMERIKANO, 1922-1941 


Elizabeth L. Enriquez 


ABSTRAK 


Bagamanniläyon ng mga Amerikano na gamitin ang bagong 
teknolohiya ng brodkasting upang palaganapin ang wikang 
Ingles at kultura at ideolohiyang Amerikano noong dekada 
1920-1930, hindi napigilan ang pagpasok ng mga wika ng 
mga Filipino, partikular ang Tagalog, sa mga programa sa 
radyo. Nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig 
at sinakop ng Hapén ang Filipinas, lalong lumagô ang 
Tagalog sa radyo nang itanghal ito ng mga Hapén bilang 
isa sa mga pambansang wika sa Filipinas, kasäma ang 
Nihonggo, na wika ng bansang Hapôn. Pagkatapos ng 
digmaan, lumalim ang pagkatanim ng sariling wika sa 
radyo nang dumami ang mga palatuntunang gumamit ng 
Tagalog at ibâ pang wika sa bansa at naitatag ang mga 
bagong recording companies na nagsaplaka ng mga awiting 
nâsa wikang Tagalog at ib4 pang katutubong wika ng bansa. 
Nagpapatüloy hanggang sa kasalukuyan ang pagsulong ng 
mga wikang sarili sa brodkasting, hindî lämang sa radyo 
kundî sa telebisyon, sa kabilâ ng pananatili at malaganap 
na paggamit ng Ingles bilang wika ng brodkasting at 
maging ng bagong media. Babakasin ng papel ang landas 
na binagtas ng wika sa brodkasting mula sa panahon ng 
pananakop ng mga Amerikano, sa pananakop ng mga 
Hapôn, pagbawi ng America sa Filipinas mula sa Hapôn, 
at hanggang sa maikling panahon matapos ideklara ang 
kalayaan ng Filipinas mula sa America. Sa pamamagitan 
nité, tatangkaing ipaliwanag ang matatag na paggigiit na 
gamitin ang sariling wika sa radyo. 


Mga susing salitä: radyo, panahon ng Amerikano, Tagalog, 
sariling wika 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 265 


Layunin ng papel na ito na bakasin ang landas na binagtas ng wikang sarili, partikular 
ang Tagalog, sa brodkasting sa Filipinas, at ilarawan kung paanong naigiit ang 
sariling wika sa radyo simula pa sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano.' 
Nagsisimula ang papel sa paglalahad ng pagdating ng radyo sa bansa noong 
ikatlong dekada ng pananakop ng America at kung paano ito tinangkang gamitin 
ng mga Amerikano upang hubugin ang kamalayan ng mga Filipino. Matapos ito 
ay ipinaliwanang kung ano ang mga pagkakataông nagbigay-daan sa pagpasok ng 
Tagalog sa himpapawid at kung paano ito pinalakas noong panahon ng digmaan, at 
pagkaraan ay tumibay pang lalo pagkatapos maideklara ang kalayaan ng Filipinas 
mula sa America. 


Pagsisimula ng Radyo sa Filipinas: Paggamit ng Wikang Ingles 


Nang magsimula ang radyo sa Filipinas noong 1922, galak na galak ang 
mga negosyanteng Amerikano dahil sa paniniwala niläng malaki ang maitutulong 
ng brodkasting sa pagpapaunlad ng kalakal. Sang-ayon sa American Chamber of 
Commerce in the Philippines, bubuksan ng radyo ang malawak na daan tüngo sa 
kaunlaran at edukasyon ng mga Filipino. Magbubunga änilà ito ng kamangha- 
manghang pagbabago, lalo na sa mga kanayunan, dahil idudugtong ng radyo ang 
mga kasulok-sulukang bahagi ng Filipinas sa Maynila, na sentro, änilä, hindî 
lâmang ng negosyo at industriya kundî maging ng edukasyon at kultura. Nanalig 
silà na sa pamamagitan ng balità, programang musikal, at ibäâ pang palatuntunan sa 
himpapawid, mapag-iisa ang kapuluan, na änilä’ y makapagsusulong sa sibilisasyon 
ng mga Filipino (“Radio in the Philippines” 1922, 17). Bukod sa kakayahan ngradyo 
na ipakiläla sa mga tagapakinig ang mga produktong mula sa America, malaki rin 
ang pag-asa ng mga negosyanteng Amerikano, lalo na ng mga namuhunan sa mga 
unang estasyon ng radyo, na tutubô nang malaki ang pangangapital sa brodkasting. 


Masigasig din ang administrasyong kolonyal na kasangkapanin ang radyo 
sa pagpapalaganap ng mga mensahe nit6 sa lahat ng lalawigan at baryo sa kapuluan. 
Simula noong 1929, o pitong taon makalipas ang pagsasahimpapawid ng unang 
radyo sa Maynila, nagpamahagi ang administrasyon ng mga radyo sa kanayunan, 
maging sa mga liblib na pook, upang itaguyod ang layunin ng mga Amerikano na 
gamitin ang radyo para hubugin ang kamalayan ng mga Filipino at ipatanggap sa 
kanilàä ang kultura ng America na änilä’y maunlad at makabago. Nang dumating si 
Gobernador-Heneral Theodore Roosevelt Jr. sa Maynila noong 1932, inutusan niya 
ang mga munisipyo na bumili ng radyo atilagay ito sa mga liwasan. Dito inaasahang 
magtipon ang madla upang makinig sa mga palatuntunang sumahimpapawid mula 
sa Maynila. Ani Roosevelt, pupunan ng radyo ang kawalan o kakulangan ng diyaryo, 
magasin, at ibâ pang babasahin na madälang makarating sa kanayunan dahil hindî 
pa sapat ang sistema ng transportasyong nagdadalä ng mga babasahin sa ibâ”’t ibäng 
dako ng bansa. Sa tantiya niya, hindî hihigit sa dalawandaang libo (200,000) ang 


266 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


nakababäsa ng diyaryo, mula sa populasyong labintatlong milyon (13,000,000). 
Ngunit hindî gaya ng diyaryo, käyang abütin ng radyo ang lahat ng mga pulô sa 
bansa (“Roosevelt urges .… villages” 1932,IX-1). Bukod dito, di-gaya ng diyaryo, 
hindî kaïlangang marunong bumäsa”t sumulat ang tagapakinig ng radyo. 


Naging kasangkapan ang radyo sa pagpapalaganap ng mga kaisipang 
nagsusulong sa uri ng demokrasyang dalä ng mga Amerikano. Isa itong mabisàng 
paraan upang bigyang-katwiran ang proyektong kolonyal. At upang mahubog sa 
kamalayang ito ang mga Filipino, ginamit ang wikang Ingles upang pag-isahin at 
halinhan ang maraming ibâ’t ibäng wika sa bansa. Sa ganäng akin, maaaring ihanay 
sa paaralang pampubliko at estrukturang politikal na dal ng mga Amerikano, ang 
papel ng radyo sa paghulma ng kamalayan ng mga Filipino. Ayon sa isang awtor, 
pinabilis ng radyo, at ng musikang Amerikano na naging popular sa pamamagitan 
ng radyo, ang prosesong ito. Ang hindî aniya nagawa ng mga Amerikanong baril 
ay nagawa ng kaniläng musika (Yson 1995, 6). 


Malinaw ang layunin ng mga Amerikano na gamitin ang radyo sa prosesong 
tinawag niläng Amerikanisasyon ng mga Filipino. Nang unang sumahimpapawid 
ang KZRH noong 1939, panay mga Amerikanong anawnser na may karanasan na sa 
radyo sa Estados Unidos ang unang narinig sa himpapawid. Sang-ayon sa pahayag 
ng estasyon, kailangan ito upang maturuan ang mga Filipino, lalo na ang mga mag- 
aaräl, ng wastong paggamit ng wikang Ingles at pagbigkas nit6 (“A 60-year history 
of leadership” 1999, 21). Tinagurian ang KZRH na Voice of the Philippines, kahit 
na ang tunog nito ay higit na masasabing Voice of America. 


Sa lahat ng estasyon noon, mula KZKZ, KZIB, KZRM, KZEG, KZREF, 
hanggang KZRH, itinulad ang mga programa sa format ng mga programa sa radyo 
sa Estados Unidos, at pitumpung bahagdan (70%) nité ay mga programang musikal, 
kabilang ang mga timpalak sa pag-awit. Gâmit ang wikang Ingles, may balità, 
mga panayam, pagbäsa ng panitikan gaya ng mga tulâ, maïikling katawa-tawang 
dula, coverage ng mga paligsahan sa palakasan, at minsan ay live coverage ng 
mahahalagang okasyon gaya ng pagbubukäs ng sesyon ng Pambansang Asamblea. 
Bukod sa pagiging mga unang anawnser, musiko, at mang-aawit, una ring namahala 
sa mga estasyon ang mga Amerikano. Gayundin ang mga inhenyero at tekniko, 
kayâ ang pamantayang teknikal ay tulad rin ng nâsa America (Foto News 1937, 39; 
“Behind the mike” 1930, 2). 


Sa simula, binigyan ng pamahalaän ng subsidyo ang mga estasyon ng radyo 
(Trinidad 2000), ngunit hindf nagtagal ay gumanda ang kita nang mag-umpisa ang 
adbertaysing sa radyo simula noong bandäng katapusan ng dekada 1920. Noong 
dekada 1930, umigting ang adbertaysing sa radyo at gayundin ang kita mula 
rito. Bagaman karamihan ng patalastas ay ukol sa mga produkto mula sa Estados 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 267 


Unidos, may mga patalastas din ang ilang produktong lokal. Unang nag-adbertays 
ang mga department store na namuhunan sa radyo. Halimbawa, itinayô ang KZRH 
ng Heacock’s na nagbenta ng ibä’t ibäng paninda gaya ng fountain pen, kurbata, 
damit, gâmit sa opisina, refrigerator, baril, at ib4 pa. Madaling napatunayan ng 
mga mangangalakal ang bisà ng radyo sa pagbebenta ng mga produkto lalo na 
nang dumami ang mga tagapakinig, na ang bilang ay maaaring tantiyahin batay sa 
bilang na sandaang libong (100,000) radyo na nâsa mga bahay at opisina noong 
dekada 1930 (Ampil 1986, 55). Dati ay higit na marami ang patalastas sa diyaryo at 
magasin, ngunit noong kalagitnaan ng dekada 1930, itinuring na ang radyo bilang 
super-salesman ng sigarilyo, sabon, toothpaste, at kung ano-ano pa (Foto News 
1937, 39). 


Pagpasok ng Tagalog sa Radyo 


Upang magpatüloy ang pagtangkilik ng mga tagapakinig sa radyo, at nang 
sa gayon ay magpatüloy rin ang pakinabang mula sa mga patalastas, kinailangang 
punuin ang oras ng mga programa mula umaga hanggang gabi, araw-araw. 
Tinatayang sandaang (100) oras ng palatuntunan sa bawat linggo ang kinailangang 
iprodyus ng bawat isang estasyon. Mangyari pa, inasahan ng mga adbertayser na 
araw-araw ay bago at sariwa ang mga programa upang hindî magsawà ang mga 
tagapakinig. Kabilang sa mga narinig ay mga plaka ng awitin at musika mula 
sa Estados Unidos, Europa, at Latin America. May mga isinaplakang programa 
gäling sa Estados Unidos. Dahil may teknolohiya na ng shortwave broadcasting 
noong dekada 1930, may mga programa mula sa Estados Unidos na naririnig sa 
Maynila sa pamamagitan ng shortwave, na ini-relay ng mga estasyon dito (Almario 
1972). 


Ngunit kahit ulit-ulitin ang pagpapatugtog ng mga plaka, kulang pa rin 
upang punan ang lahat ng oras sa himpapawid. Dahil dito, sa kabilâ ng layuning 
gamitin ang radyo upang ihalili ang kulturang Amerikano sa kulturang Filipino, 
hindî napigilan ang pagpasok ng mga Filipinong mang-aawit, musikero, at mga 
nagtatanghal ng bodabil, sarsuwela, at moro-moro na lumikhäâ at nagsahimpapawid 
ng mga palatuntunang humamon sa pangingibabaw ng mga programang kopya sa 
mga programa mula sa Estados Unidos. Noong una, hinasà ng mga Amerikano ang 
mga Filipinong musikero at mang-aawit hindî lâmang sa wikang Ingles kundî sa 
pagtugtog at pag-awit ng musikang kanluranin upang itanghal ang mga ito nang 
live sa radyo. Ngunit bandäng huli ng dekada 1920 pa lang ay nagsimula nang 
marinig ang kundiman sa radyo. Sa pamamagitan nito unang pumasok ang wikang 
Tagalog sa himpapawid. 


Bukod sa mga plaka ng mga inangkat na musika, bumili rin ang mga 
estasyon ng mga plaka ng mga Filipinong mang-aawit at musikero upang patugtugin 


sa himpapawid. Ikalawang dekada pa lâmang ay nagsasaplaka na ng mga awiting 


268 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Tagalog ang mga recording companies noon na Victor Records at Columbia 
Records, para sa lumalaking komunidad ng Filipino sa Estados Unidos. Dinalä ng 
Victor Records at Columbia Records ang ating mga mang-aawit sa America upang 
doon magsaplaka at maging panauhing mang-aawit sa mga programa sa radyo sa 
Estados Unidos. Upang madagdagan ang kita mula sa mga plakang ito, nagpadalä 
ang Victor at Columbia ng mga kopya ng mga plaka sa Maynila. Sa Maynila, 
ibinenta ng Erlanger & Galinger Department Store, na may-ari ng KZEG, ang mga 
plaka ng Victor Records, samantälang ang IBeck Department Store naman, na may- 
ari ng KZIB, ang naging ahente ng Columbia Records (Vera Cruz 2005). 


Ang komposisyon ni Jose Estella, “Ang Maya,” ang kauna-unahang 
isinaplakang awit ng isang Filipino, si Maria Carpena, noong 1913. Säyang at hindî 
na niya narinig nang patugtugin sa radyo ang plaka niya dahil sumakabilâng bühay 
na siyä nang ipanganak ang radyo sa Filipinas noong 1922. Ngunit isa lâmang 
si Carpena sa mga mang-aawit na unang narinig sa radyo sa mga huling taon ng 
dekada 1920. Maraming sumunod sa kaniya na nakipagtagisan ng katanyagan 
sa mga mang-aawit ng jazz at ibâ pang musikang kanluranin. Bago natapos ang 
dekada, nalampasan na ng mga kundiman ang jazz sa dami ng naïbentang music 
sheets, o mga papel ng piyesa ng musika at awitin. Sang-ayon kay Teodoro M. 
Kalaw, na direktor ng National Library o Pambansang Aklatan, katunayan 1ito 
ng bisà ng radyo na pasikatin ang musikang sariling atin. Aniya, dahil sa radyo, 
nanauli ang katanyagan ng kundiman at ib4 pang awitin ng mga Filipino gaya ng 
balitaw at harana (Yson 1995, 22). Noon man at hanggang ngayon, radyo pa rin 
ang pinakamabisang midyum upang maging bantog ang isang awitin (Gil 2007, 
388).° 


Sa lahat ng awiting sariling atin na sumikat sa panahong ito, pinakabantog 
ang kundiman at itinuturing na may pinakamalaking impluwensiya sa pagkatha ng 
musikang popular sa Filipinas hanggang ngayon (Gil 2007, 386). Nakatülong nang 
malaki sa pagpapasikat ng mga awiting ito ang pagbubukas ng Columbia Records at 
Victor Records ng pagawaan ng plaka sa Maynila, na nagparami sa mga isinaplakang 
musikang nâsa wikang Tagalog (Yson n.d.). Ilan lâmang sa mga naging bantog na 
kundiman ang “Pakiusap,” komposisyon n1 Francisco Santiago, na isinaplaka ni 
Atang dela Rama; ang “Dalagang Pilipina,” komposisyon n1 Jose Santos at titik 
ni Jose Corazon de Jesus, na pinasikat sa radyo ng tenor na si Jose Mossesgeld 
Santiago; mga inawit nina Conching Rosal, kabilang ang “Bituing Marikit,” 
komposisyon ni Nicanor Abelardo; Conchita Velez, na nagpasikat ng “Bulaklak” 
ng Pag-ibig,” at Tinay Arellano, na inawit ang “Paalam sa Pagkadalaga.” Sumikat 
din at inawit ng ib4’t ibäng tinig ang mga komposisyon nina Nicanor Abelardo, 
gaya ng “Mutya ng Pasig” at “Nasaan Ka Irog?” at ni Francisco Santiago, kabilang 
ang “Sakali Man” at “Madaling Araw.” 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 269 


Dahil sa masiglang pagtanggap ng mga tagapakinig ng radyo sa mga mang- 
aawit, kompositor, at musikerong Filipino, isinahimpapawid rin ng mga estasyon 
ang mga pinagpipitaganang talino sa musika gaya ng Manila Symphony Orchestra 
at mga mang-aawit sa opera na hasâ sa Europa, gaya ni Jovita Fuentes (“A 60-year 
history of leadership” 1999, 21), na naging Pambansang Alagad ng Sining para 
sa Musika noong 1976. Matatandaang si Fuentes ang kauna-unahang Filipina na 
gumanap sa mga opera sa Europa. Nakilalä siyä sa papel na Cio-cio-san sa operang 
“Madame Butterfly” n1 Giacomo Puccini. Napakinggan ang mga plaka ni Fuentes 
sa radyo, pati na ang kaniyang mga live na pag-awit hindî lâmang ng mga piyesa 
mula sa mga operang Europeo kundî ng mga awiting Tagalog at Hiligaynon. Isa 
sa pinasikat niya ang danza na “Ay! Kalisud” sa wikang Hiligaynon (“A 60-year 
history of leadership” 1999, 21). 


Isa pang halimbawa ng sumikat sa panahong ito ang itinuring na reyna ng 
bodabil na si Katy dela Cruz na unang nagsaplaka ng masayäng awiting-bayang 
pinamagatang “Magtanim ay ‘di Biro.” Nang isaplaka niya ito sa Estados Unidos, 
may kahalong Ingles ang awit, kayâ katambal na pamagat ang “Planting Rice.” 
Pinasikat ng galawgaw na Katy dela Cruz ang mga tinatawag na “novelty songs,” 
na masigla at kadalasa’y may pagkabastos, gaya ng “Balut Penoy” at “Saging ni 
Pacing” (Ancheta 2017). 


Naging pangkaraniwan ang paghahalô ng wikang Tagalog at Ingles, o Ingles 
at Español, o kayâ naman ay pürong Español sa mga awiting popular sa panahong 
ito. Layon ng mga recording company na akitin ang lahat ng uri ng tagapakinig sa 
pamamagitan ng paggamit ng mga wikang popular sa panahong iyon, upang tumaas 
ang benta ng mga plaka at dumami ang mga tagapakinig sa radyo. Halimbawa, ang 
mga kinanta ni Bimbo Danao na halông Ingles at Español na pinamagatang “It’s 
Magic” at awit sa Español na “Preguntas a las Estrellas” na pinasikat ni Louis 
Garcia (Enriquez 2008, 115). 


Isinaplaka rin at inawit nang live sa radyo ng mga mang-aawit na Filipino 
ang kaniläng bersiyon ng mga popular na awitin sa Estados Unidos. Tanyag na 
tanyag lalo na sa mga kabataan ang jazz ng mga Amerikano at mga awitin mula 
sa mga pelikulang Hollywood. Isa sa mga sumikat na Filipinang mang-aawit 
dahil sa galing niyang umawit ng jazz si Priscilla. Dahil malaki ang puwang 
ng improbisasyon sa jazz, madalî itong nayakap ng mga musikerong Filipino 
at maaaring dahilan ito ng pagkakaroon ngayon ng tinatawag nating Pinoy jazz 
(Quirino 2003). Sa lumalagong industriya ng pelikulang Tagalog sa panahong ito, 
narinig ang mga komposisyon nina Miguel Velarde Jr., Ariston Avelino, Restituto 
Umali, at Tito Arevalo, hindî Iâmang sa sinehan kundfî lalo na sa radyo. Karaniwan 
nang isahimpapawid ang musika gäling sa mga pelikula sa panahong ito upang 
hikayatin ang madla na panoorin ang mga pelikula. Bagaman mababakas ang 


270 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


impluwensiya ng Hollywood, damä sa mga komposisyon ang sentimyento ng 
kundiman (Kasilag 1978, 2583-2589). Sang-ayon sa mga dalubhasa sa musika at 
kasaysayan, dahil sa taglay ng kundiman na marubdob na damdämin ng pag-ibig at 
lumbay, naging talinghaga itong kumakatawan sa pagkamakabayan at pagtutol sa 
paniniil ng mananakop, at ang walâng-hanggang pag-ibig sa dalagang nililiyag na 
nâsa awitin ay naging sagisag ng pagmamahal sa bayan at minimithing kalayaan. 
Patüloy na sumikat ang mga komposisyong lokal, at dumami ang mga 
mang-aawit at musikerong Filipino na nagtanghal ng mga ito sa radyo, at kadalasan 
ay dalä nil4 ang wikang Tagalog (Reyes 1995, 216). Bagaman itinuring ng mga 
Amerikano ang radyo, gâmit ang wikang Ingles, bilang mabisàäng kasangkapan sa 
Amerikanisasyon ng mga Filipino, hindî maikakaiïlang hindî nilâ nalabanan ang 
pagpasok ng wika at kulturang sariling atin sa himpapawid. Naramdaman ng mga 
Amerikanong namuhunan sa radyo ang mainit na pagtanggap ng mga tagapakinig 
sa wikang Tagalog at sa kundiman, at batid nilä ang halaga nité sa adbertaysing, na 
siyä nang pinakamalaking pinagkakakitahan ng radyo noong dekada 1930. Marami 
sa mga tagapakinig ang lumiham sa mga estasyon upang hilinging patugtugin ang 
mga paborito niläng awitin hindî lâmang sa Tagalog kundi maging sa ib4â pang 
wika sa bansa, kayâ naging bahagi ng tungkulin ng sation manager na maghanap 
ng mga Filipinong aawit ng mga hiniling na bilang sa radyo (“Manila broadcasts in 
many languages” 1928, 17). Minarapat tuloy ng mga estasyon na hasain ang mga 
mang-aawit at musikerong Filipino sa pagtatanghal nang live sa radyo. Kabilang 
sa kanilä ang mga piyanista, banda, at maging mga orkestra. Bagama”t sinanay 
sila sa musikang kanluranin at wikang Ingles, gaya nang nasabi na, hinayaan din 
silang magbrodkast sa Tagalog at tumugtog at umawit ng musikang maituturing na 
atin. Nilapatan ng ilan ng wikang Tagalog ang hiram na himig ng mga popular na 
awiting kanluranin. Maging ang maraming patalastas ay nâsa Tagalog na rin. 


Kayâ makaraan ang ilang taon lâmang, lumabnaw ang tunog ng America sa 
radyo sa Filipinas nang pumailanlang sa himpapawid ang maraming palatuntunan 
sa wikang sarili, hindî lâmang sa Tagalog kundî maging sa ibäng wika sa bansa. 
Mapapansin sa talâ ng mga deskripsiyon ng mga programa noong Disyembre 1941 
ang mga palatuntunang ito. Halimbawa, Filipino Program at Tagalog Program sa 
KZIB; News in Tagalog, Tagalog Gospel Hour, Tagalog Music at Songs of the 
Islands sa KZRF; at The Mystery Singer (tampok ang mestisong Filipino-Americano 
na si Cecil Lloyd, na umawit ng mga kundiman) at Manila Hotel Orchestra sa 
KZRH (The Tribune 1941). May mga musika rin sa ibâ pang wika, gaya ng Italian, 
German, at French; at mga palatuntunan sa wikang Tsino, Español, at Thaï. Ngunit 
kapansin-pansin ang malakas na tinig ng Tagalog. Sa estasyong KZND, bukod sa 
Tagalog ay may mga programa sa Sebwano, Pangasinan, at Ilokano (The Tribune 
1941), samantälang di iilan sa mga programa sa KZRC, ang unang estasyon sa 
labas ng Maynila, ang nâsa wikang Sebwano (Enriquez 2008, 111). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 271 


Bandäng kalagitnaan ng dekada 1930, lima sa anim na programang may 
isponsor sa KZIB ay näâsa Tagalog (Trinidad 2000). Pagdating ng 1940, halos 
lahat ng palatuntunan sa nasabing estasyon ay nâsa Tagalog (General Records 
of the Department of State RG 59). Noong 1934, sumahimpapawid sa KZRM 
ang programang Balagtasan on the Air, na inisponsor ng Elizalde & Co. Idea 
ng tagapamahala ng adbertaysing ng Elizalde & Co. na si Pedro Teodoro ang 
programa. Isa siyä sa mga aktibong nagsulong ng Tagalog bilang pambansang 
wika sa panahong nabanggit. Itinanghal sa palatuntunan ang mga kilaläng makatà 
at manunulat sa Tagalog na sina Florentino Collantes, Emilio Mar Antonio, 
Domingo Carasig, at Epifania Alvarez. Isang halimbawa ng paksang kaniläng 
pinagtalunan nang patulâ ang “Alin ang magbibigay ng higit na kasiyahan, ang 
buhay may-asawa o buhay na mag-isa?” (Jimenez 1996, 33B). Iniulat ng magasing 
Literary Song-Movie Magazine na napakaraming nakikinig sa Balagtasan, lalo na 
sa mga lalawigan (Literary Song-Movie Magazine 1941, 23). Maaaring naisipan 
ang pagprodyus ng palatuntunan nang iproklama si Jose Corazon de Jesus bilang 
Hari ng Balagtasan noong 1933, kasunod ng pagsasahimpapawid ng kaniyang mga 
tulâ gaya ng “Ang Manok Kong Bulik,” “Ang Pagbabalik,” at “Ang Pamana” (Vera 
Cruz 2005). 


Bandang dulo ng dekada 1930, sumahimpapawid sa KZRM ang programang 
Si Aling Juanang Mapag-impok, na iniukol para sa mga tagapakinig na kababaïhan. 
Sinulat ni Lina Flor ang iskrip at siyä rin ang anawnser nité. Tinalakay sa palatuntunan 
ang mga praktikal na paraan ng pagpapalakad ng isang sambahayang Filipino sa 
pamamagitan ng mga payo na kung minsan ay isinadula. Halos kasabay ng programa 
ang pagsasahimpapawid ng unang Kuwentong Kutsero, na maituturing na kauna- 
unahang sitcom (situation comedy) sa Tagalog, tampok ang panunuyâ sa mga 
kaugaliang Filipino, politika, at pamahalaän gâmit ang katatawanan (Lent 1973, 85). 
Bago ang Kuwentong Kutsero ay isinahimpapawid ng prodyuser nitng si Horacio 
dela Costa ang programang Common Weal Hour. Nang ipinanukala sa Pambansang 
Asamblea ang diborsiyo, iprinodyus ni dela Costa ang Kuwentong Kutsero upang 
labänan ang panukalang batas, bagay na mauunawaan kung maaalälang si dela 
Costa ay isang debotong Katoliko na naging paring Hesuwita. Katulong ang mga 
manunulat na sina Narciso Pimentel at Jesus Paredes at mga dramaturgo, patudyong 
binatikos n1 dela Costa ang panukalang batas, at pinaniniwalaang dahil dito’y hindî 
nagtagumpay ang diborsiyo bilang batas (Reuter 2001). Matapos ito ay nagpatüloy 
ang programa sa pang-uuyam sa mga politiko at pamahalaän hanggang dekada 
1960, na naantala lâmang noong panahon ng digmaan. Gäâmit ang format ng sitcom, 
ginampanan ni dela Costa ang papel ng pilosopong si Lolo Hugo (Sicam 2000, C1 
& C4). Maaaring ang palatuntunan ang naging inspirasyon ng mga kahalintulad 
na programa sa KZRC sa Cebu na bumatikos nang patudyo sa mga politiko sa 
panahong nabanggit (Alburo 1997, 1112). 


272 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Papel ng mga Filipinong Blocktimer 


Walâng alinlangang pinarupok ng mga palatuntunang ito ang proyekto ng 
kolonyalistang America na hubugin ang kamalayan ng mga Filipino. Tumbalik sa 
kaniläng layunin, ginamit pa nga ng mga Filipinong nâsa radyo ang inangkat na 
teknolohiya upang palutangin ang sariling wika, kaisipan, at awitin. Sa bagay na 
ito, walâ nang higit na magaling kaysa mga blocktimer. 


Sa pagsisimula ng radyo sa Maynila hanggang sa mga unang taon ng dekada 
1930, karamihan ng patalastas sa radyo ay para sa mga produktong ipinagbibili 
sa mga department store ng mga Amerikanong namuhunan sa brodkasting. Mula 
1932, naging kalakaran ang pag-isponsor ng buong programa. Bumili ang mga 
isponsor ng oras sa himpapawid, na Kkaraniwang tumagal ng 15 minuto bawat 
programa. Sa loob ng mga programang ito ay sumahimpapawid ang mga patalastas 
ng mga isponsor, na karaniwan ay mga produkto mula sa Estados Unidos. Bandäng 
kalagitnaan ng dekada 1930, halos lahat ng programa ay may isponsor. Nanganak 
ang pamamaraang ito ng sistemang tinatawag na “blocktiming” (Reyes 1995, 216). 


Ang mga blocktimer ay hindî adbertayser o ahensiya ng adbertaysing. 
Karamihan sa kanilä ay mga nagtatanghal ng bodabil, sarsuwela, lumalabas sa 
moro-moro o komedya, at musiko na nakakita ng oportunidad na pagkakitaan ang 
radyo. Bumili silä ng oras mula sa mga may-ari ng estasyon, nagprodyus ng mga 
programa upang punan ang oras, at nagbenta ng ilang minuto mula sa oras na binili 
upang isahimpapawid ang patalastas ng mga produktong hindî käyang bumili ng 
isang buong programa, kayâ halo-halo ang mga isponsor ng bawat programa ng 
mga blocktimer na ito. Karamihan sa mga produktong inadbertays nilä ay yari sa 
Filipinas. Kabilang sa mga kliyente ng blocktimer na si Conde Ubaldo, na nakiläla 
dahil sa mga papel na ginampanan niya sa mga moro-moro, ang restawrant na 
Ma Mon Luk, ang kompanya ng bus na Halili Enterprises, ang nagtitinda ng mga 
produktong pampaganda na Lavaliere Cosmetics, ang sastreng Bronx Taïloring, 
ang elektrisistang Malig Electrical Service, at isang grocery (Andres 2000). Sa 
isang programa ng isa pang blocktimer, si Alejandro Villegas, ay mga patalastas ng 
isang palengke at isang baterya. Dahil sa bateryang ito, pinamagatan ni Villegas 
ang isa niyang programa na Kïko Baterya, Kiko Bumbilya (Magpayo 2000), na 
malinaw na hinalaw mula sa variety show na Eveready Hour sa radyo sa Estados 
Unidos. 


Malakas ang kita sa blocktiming. Di hamak na higit na malaki ang kita 
ng mga blocktimer kaysa mga direktang empleado ng mga estasyon. Maliit 
magpasuweldo ang mga estasyon ngunit kontento na ang mga Amerikanong 
empleado ng mga estasyon dahil ang habol nilä ay katanyagan at hindî yaman. 
Subalit ang mga blocktimer na mga Filipino ay naghangad ng parehong katanyagan 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 273 


at yaman (Andres 2000). Hindî nakatali ang mga blocktimer sa iisang estasyon 
kayâ nakapagprodyus silâ ng ibâ’t ibäng programa sa halos lahat ng estasyon. 
Dahil sa sistemang ito, nakinabang nang malaki ang mga blocktimer nang hindî 
kinaïlangang mamuhunan sa pagtatayô ng sariling estasyon ng radyo. Ilan sa 
malalaking blocktimer noong dekada 1930 sina Frankie Gomez, Remigio Mat. 
Castro, Conde Ubaldo, mag-asawang Alejandro Villegas at Adela Fernando, na 
mas nakiläla sa pangalang Andoy Balun-balunan at Dely Atay-atayan, at maging 
ang Reyna ng Kundiman na si Atang dela Rama (Magpayo 2000). 


Bagaman sinundan ng mga blocktimer ang format ng bodabil at mga 
variety show sa Estados Unidos, may kalayaan siläng gumawa ng sariling format 
na alam niläng hahatak ng pinakamaraming tagapakinig. May ilang blocktimer 
na nagprodyus ng mga programa sa ib4’t ibäng wika gaya ng Español at Tsino, 
ngunit karamihan ay Tagalog ang wikang ginamit sa mga estasyon sa Maynila at 
Sebwano naman para sa KZRC sa Cebu (Reyes 1995, 216). Karaniwang format 
ang paghahald ng awitan at mañikling katatawanang dula, na madalas ay gumamit 
ng palasak na wika. Ilang halimbawa ng mga programang blocktime ang Camay 
Theater of the Air at Glossy Merrymakers sa KZIB (Jimenez 1996, 33B) at ang 
San Miguel Brewery Hour sa KZRF na pawang prinodyus ni Alejandro Villegas. 
Pinaghalô rin ng mga blocktimer ang Tagalog at Ingles sa ilang programa, gaya 
ng University of the Air. Sa programang Purico Troubadours, na sinuwerteng 
makakuha ng isponsor para sa buong programa, ang Philippine Manufacturing 
Company, itinanghal ang musikang Tagalog at Sebwano ng isang orkestra sa 
kompas ni Remigio Mat Castro (“Radio in the Philippines” 1922, 24, 38). Kabilang 
sa mga inawit sa mga programang blocktime ang kundiman at mga awiting-bayan, 
mga awit mula sa mga pelikula, mga novelty songs na may palasak na wika at 
magaslaw na tiyempo, at maging mga kanluraning musika gaya ng jazz. 


Ayon kay Bienvenido Lumbera, sa kabilâ ng layunin ng kolonyalismo na 
ilapat ang kulturang banyaga na aakit sa mga sinakop upang tanggapin ng huli 
ang mga institusyon at mga pagpapahalagang makapagpapatatag sa kolonyalismo, 
uusbong pa rin ang pambansang kultura hindî lâmang bunga ng mga ugnayan ng 
ibä’t ibäng kultura kundî bunga ng pagbabaligtad at ibäng pagpapakahulugan sa 
kulturang popular (1997, 155-157). Maaaring ipaliwanag ng tinuran ni Lumbera 
ang musika sa radyo sa panahon ng kolonyalismong Amerikano. Sa gitna ng 
jazz, foxtrot, mga ballad mula sa Hollywood, at ibâ pang musikang popular sa 
Estados Unidos, sumiksik at pumailanlang ang awitin natin, kabilang ang ilan na 
matatawag na radikal at makabayan. Halimbawa nité ang mga awiting idinaraing 
ang kondisyong kolonyal, gaya ng mga kundimang “Hibik ng Filipinas,” “Ibong 
Sawi,” at “Kantahin ng Ulila.” Sa “Hibik ng Filipinas,” inawit ni Jose Mossesgeld 
Santiago ang dafng na, “Ako’y isang binata/ sa dulo ng silangan/ na nagmamakaawa 
bigyan ng kalayaan/ Ngayon ako’y may luha/ humihibik sa bayan” (Santiago). 


274 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Maging ang ilang awit na may maharot na tiyempo at palasak na wika ay 
nagpahiwatig ng paglaban. Halimbawa, mababäsa sa awit nina German San Jose at 
Leonora Reyes na pinamagatang “Halo-halo Blues” ang tunggalian ng katutubo at 
ng kolonyal sa pamamagitan ng paghahalô ng mga wikang Ingles at Tagalog. Gâmit 
ang himig ng popular na awiting Amerikano na “Singing in the Rain,” nagsagutan 
ang dalawa. Tanong ni Reyes kung hindf pa ba nagsasawà si San Jose sa mga awiting 
Ingles, at tapos ay iminungkahi na umawit silâ ng mga awit sa Tagalog. Sagot 
ni San Jose, higit na kinagigiliwan ng kabataan ang jazz at modernong musika. 
Katwiran ni Reyes, maraming tagapakinig na nais marinig ang kaniläng sariling 
wika. Sa bandäng huli, nagduweto ang dalawa—häbang inaawit ni San Jose ang 
awit sa wikang Ingles, sumasabay si Reyes sa wikang Tagalog (Reyes & San Jose). 


Isa pang magandang halimbawa ang awit ni Dely Atay-atayan matapos ang 
nakatatawang sagütan nil ni Andoy Balun-balunan. Nakagugulat ang pagsunod ng 
awit dahil walâng kaugnayan sa katatapos na sagütan. Sa awit niyang pinamagatang 
“Alila,” pinarunggitan ni Dely Atay-atayan ang kolonyalista. Itinulad ang alila sa 
awit niya sa kaapihang nararamdaman ng bayan, at nag-alok ng pag-asa na maïibsan 
ang kalupitang nararanasan: 


Ang buhay ng alila 

kahit binubusabos 
Minsan-minsan dinadalaw 
ng ginhawa ng loob. 


Gaya ng bayan natin, 
kahit na nasa gapos 

Sa araw ng mga bayani, 
napupuring lubos 


Gaya n’yaring aking 
abang kalagayan 

Sa lahat ng sandali 
ay inuutusan. 


Ngunit kung sumapit 

ang ganitong araw, 

Ang mga hirap ko”y 
malulunasan (Atay-atayan). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 275 


Noon man at hanggang ngayon, isa sa katangian ng brodkasting ang tagisan 
ng maraming estasyong walâng puknat sa pagsasahimpapawid araw at gabi. Dahil 
dito, mahigpit ang pangangailangan sa palatuntunang kagigiliwan ng tagapakinig, at 
laging bukäâs ang mga estasyon na sumubok ng mga bagong idea sa pagpoprograma. 
Kay maraming pagkakataông pumasok ang 1bâ’t ibäng diskurso sa brodkasting, 
kahit na magkakatunggali. Noong panahon ng Amerikano, taliwas man sa layuning 
Amerikanisasyon ng mga kolonyalista, nangibabaw ang layuning pangnegosyo, at 
nangahulugan ito ng pagbibigay ng malaking puwang sa himpapawid para sa wika 
at kultura ng mga sinakop. Häbang dumarami ang mga Filipino sa radyo, lalo na 
ang mga blocktimer, lalong lumakas ang tinig ng mga Filipino. 


Tagalog Bilang Wikang Pambansa 


Samantäla, sa larangan naman ng politika, mainit na paksa na rin ang wika. 
Kasunod ng ilang dekada ng pagtatälo tungkol sa kung dapat bang may 1iisang 
pambansang wika sa Filipinas, na nagsimula noong 1908 sa Philippine Commission, 
itinakda ng Saligang Batas na binuo noong panahon ng Commonwealth simula 
1935, ang pagtatakda at paglinang ng pambansang wika batay sa isa sa mga wika ng 
Filipinas. Noong 1936, itinatag ang National Language Institute, o Surian ng Wikang 
Pambansa (Añonuevo). Nang sumunod na taon, 1937, batay sa rekomendasyon 
ng Surian ng Wikang Pambansa, ipinäsa ang batas na nagproklama sa Tagalog 
bilang batayan ng pambansang wika (Cubar 1980, 20). Inatasan ng Pangulo ng 
Commonwealth Manuel Luis Quezon si Jaime C. de Veyra bilang unang direktor 
ng Surian. Noong 1940, iniutos ni Quezon ang paglilimbag ng aklat ng gramatika 
ng pambansang wika, ang Balarila ng Wikang Pambansa, na sinulat ni Lope K. 
Santos. Nang sumunod na taon, 1941, inatasan ni Quezon si Santos bilang direktor 
ng Surian (Del Rosario 1972, 198-203). 


Nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig at sinakop ng mga 
Hapôn ang Filipinas, iginiit ni Quezon na lahat ng anunsiyo sa Ingles sa estasyong 
Voice of Freedom ay isalin at ibrodkast sa wikang Tagalog. Maging ang pangalan ng 
estasyon ay isinalin din at naging Zinig ng Kalayaan. Maaalälang biglaang naitayô 
ang Voice of Freedom sa Corregidor nang tumakas papunta doon si MacArthur 
at mga sundalong Filipino at Amerikano, tangay si Quezon at ilan pang opisyal 
ng Commonwealth, upang iwäsan ang hukbong Hapones na parating sa Maynila 
noong patapos na ang taong 1941. Ang estasyon ang magiting na naging tinig ng 
mga hukbong Filipino at Amerikano hanggang magapf silâ ng hukbong Hapones 
makaraan ang ilang buwan (Enriquez 2008, 132-133). 


276 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Paglakas ng Tagalog sa Radyo sa Panahon ng Digmaan 


Malaki, at masasabing naging mapait, ang pagbabago sa pang-araw-araw 
na bühay ng mga Filipino sa mga nasakop na lugar bunga ng digmaan. Matindi ang 
naramdamang kaapihan dahil sa kalupitan ng bagong mananakop. Ngunit tulad ng 
naunang mananakop, hinangad din ng mga Hapones na amuin ang mga Filipino 
at hubugin ang kamalayan nité pabalik sa kulturang Silanganin, na nakasandig 
sa kulturang Hapones. Sinikap ito ng mga Hapôn sa pamamagitan ng mahigpit 
na pagbabantay sa mga produksiyon ng teatro, pelikula, musika, sining biswal, 
panitikan, diyaryo at magasin, radyo, at maging sa mga itinuturo sa mga paaralan. 


Bago pa lumusob ang mga Hapones sa Filipinas noong 8 Disyembre 1941, 
inumpisahan na ng Japanese Broadcasting Corporation Nihon Hoso Kyokai na 
magbrodkast mula sa Tokyo ng mga programa sa Tagalog upang manawagan sa 
mga Filipino. Nang dumating silä sa Maynila, sarado na ang mga komersiyal na 
estasyon at dalf-dali nilä itong pinunan ng isang estasyong mahigpit niläng kinontrol 
nang tatlong taon. Noong una ay tinawag itong KZRH dahil natagpuan at ginamit 
ang ilang kasangkapan ng dâting estasyon, at makaraan ay tinawag na PIAM. Batid 
ng mga Hapones ang kapangyarihan ng radyo sa paghulma sa kaisipan ng mga 
tao, at tinawag nilâ ang mga brodkast ng kaaway na masahol pa sa mga bomba. 
Ito ang dahilan kayâ mahigpit na ipinagbawal sa mga Filipino na makinig sa mga 
palatuntunan mula sa America at mga kaalyado nito sa pamamagitan ng shortwave. 
Upang tiyak na mapigilan ang pakikinig ng mga Filipino sa mga nabanggit, lahat ng 
aparato ng radyo na pag-aari ng mga mamamayan ay ipinarehistro upang tanggalin 
ang kakayahang tumanggap ng palatuntunan mula sa ibäng bansa maliban sa 
mga palatuntunan mula sa Tokyo at Taipei, na kontrolado rin ng mga Hapones sa 
panahong iyon (Tribune 1943, 6). Sa kabilâng bandä, ginamit ng mga Hapones 
ang radyo bilang mabisäng kasangkapan ng propaganda. Mabisà nga kung tisiping 
tinatayang 80,000 hanggang 100,000 kabahayan ang may aparato ng radyo sa bansa 
bago sumiklab ang digmaan (“1940 Upped Philippine Radio 200 Percent” 1941). 
Pangkaraniwan nang may mga kapitbahay na nakikipakinig ng mga programa, 
kayâ sa bawat isang aparato ng radyo ay maraming nakikinig; sa Cebu, halimbawa, 
kung minsan ay inaäbot ng 400 ang nakikinig sa isang radyo (Alburo 1997, 11-12). 
Kayà ang brodkasting, ayon sa mga Hapôn, ay mga boses na mistulang mga bäla 
ng baril, mga bombang hindi nakikita, digmaan ng wika sa himpapawid, at ikaapat 
na puwersa bukod sa hukbong-kati o army, hukbong-dagat o navy, at hukbong 
panghimpapawid o air force (Terami-Wada 1984, 122-129). 


Kabilang sa mga bagong patakarang kultural na pinairal ng mga Hapones 
ang pagtuturo ng wikang Nihonggo at ang unti-unting pagpatay sa wikang Ingles. 
At dahil niläyon rin ang pagbabalik sa kulturang Silanganin, inatasan ang Surian 
ng Wikang Pambansa na pag-aralan ang mga wika sa Filipinas at linangin at 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 277 


pagtibayin ang pambansang wika batay sa Tagalog (Foronda 1975, 1, 10, 11). Hindi 
bago ang kautusan dahil nagawa na ito ni Quezon, ngunit ang pagpapatupad nit 
sa panahon ng digmaan ay di-hamak na mas mahigpit. Bukod dito, itinanghal rin 
ang Nihonggo, gaya ng Tagalog, bilang wikang pambansa (Terami-Wada 1984, 86, 
171-182). Subalit hindi agad matanggal ang Ingles dahil bihira sa mga Hapones ang 
marunong mag- Tagalog, at lalong bihira ang Filipinong marunong mag-Nihonggo. 
Kayâ ang wikang nais puksain ang naging kasangkapan upang magkaintindihan 
ang mga Hapones at Filipino, hanggang matupad ang layuning matutuhan ng bawat 
isa ang wika ng isa’t isa. 


Dahil dito, itinuro ang wikang Nihonggo hindî lämang sa mga paaralan kundî 
maging sa radyo. Bago sumapit ang limang buwan matapos magsahimpapawid 
muli ang KZRH sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapones, sinimulan nina 
Propesor Matsukawa, Kusama, Hinomizu, at Okazaki ang pagtuturd ng Nihonggo 
sa himpapawid noong 1 Hunyo, 1942, tuwing ika-6 ng gabi, tuwing Lunes, Martes, 
at Biyernes. Tumagal ng kalahating oras ang bawat pagtuturd. Inilimbag din ang 
mga leksiyon sa mga pahayagang Tribune, Taliba, at La Vanguardia. Xsang taon at 
kalahati pa ang dumaan bago itinuro ang Tagalog sa himpapawid. Sinimulan 1ito 
noong 5 Enero1944, tuwing Miyerkoles at Sabado. Si Jose Villa Panganiban ang 
guro, at ang mga leksiyon ay binalangkas ni Lope K. Santos (Terami-Wada 1984, 
86, 171-172; Sato 1998, 18). Pinatunayan n1 Dely Magpayo, lalong kilalä sa tawag 
na Tiya Dely, ang papel na ginampanan ni Santos sa pagtuturd ng Tagalog sa radyo. 
Sa katunayan, aniya, kay Santos siya natüto ng wastong pananagalog hâbang siyä 
ay nagtrabaho sa PIAM (Magpayo 2000). 


Hindi man nasimulan agad ang pagtuturd ng Tagalog sa himpapawid, may 
mga programa na sa Tagalog sa unang taon pa lâmang ng radyo sa ilalim ng mga 
Hapones. Una rito ang mga balità sa Tagalog, na nasundan ng mga dula sa Tagalog, 
pati na mga pagsasadula ng kasaysayan at mga dokumentaryo. Ngunit noong una 
ay iniutos ng mga Hapones na isalin sa Ingles ang mga iskrip upang maintindihan 
nilä ang mga programa, hanggang sa dumating ang isang Hapones na marunong 
mag-Tagalog. Marami sa mga dula ay sinulat nina Clodaldo del Mundo Sr. at Lina 
Flor, kabilang ang mga dulâng musikal, na nilapatan ni Felipe de Leon ng kaniyang 
komposisyon (Terami-Wada 1984, 175-178; Aniceto 1997, 104). 


Mahalagang bahagi ng mga palatuntunan ang musika, bagaman bukod sa 
musika ng mga Filipino at Nihonggo ay musikang klasiko mula sa Europa ang 
pinatutugtog. Sa hanay ng mga musikang Tagalog, itinampok ang programang Radio 
Concert Hall of the Air, at mga kundiman gaya ng mga komposisyon ni Nicanor 
Abelardo na inawit ni Tinay Arellano (Foronda 1975, 32-37). Sa isang artikulo 
sa diyaryong La Vanguardia, inilarawan ang kundiman bilang pagpapakiläla ng 
maramdamin at malumanay na ugali ng lahing Filipino, na kabaligtaran ng jazz, na 


278 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


tinawag na maharot na ritmo para sa mga magagaslaw na sayaw (La Vanguardia 
1943, 4). 


Kapansin-pansin ang kaïibahan ng radyo noong panahon ng digmaan sa 
panahon ng mga Amerikano. Nawalâ ang masisiglang awiting jazz, na kinamubhian 
ng mga Hapones. Walâ na rin ang mga anawnser sa Ingles at masasayäng biruan ng 
mga blocktimer. Naging seryoso, pormal, at nakayayamot ang mga programa. Higit 
sa riyan, walâ itong kredibilidad dahil itinuring ng mga Filipinong tagapakinig na 
propaganda ang lamän ng mga palatuntunan, lalo na ang mga walâng katapusang 
talumpati at sermon tungkol sa kabutihan ng pilosopiyang Hapén na kinatawan 
ng tinawag niläng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Dagdag pa rito ang 
mga dokumentaryo tungkol sa kulturang Hapones at mga pagbäsa ng panitikang 
Nihonggo, gayundin ang balità sa Nihonggo, bagaman kalaunan ay nagkaroon na 
rin ng balità sa Sebwano at Hiligaynon, bukod sa Tagalog at Ingles. Isa sa mga 
hindî malilimutang palatuntunan ang Rajio Taiso, na itinampok ang tinig ng isang 
nagtuturo ng calisthenics o ehersisyo. Obligado ang mga mag-aar4l at mga kawani 
sa mga opisina at pabrika na pakinggan at sundan ito tuwing umaga bago magsimula 
ang klase o trabaho (Enriquez 2008, 139). 


Hinangad ng mga Hapones na maging karaniwang wika o lingua franca ang 
NihonggosaFilipinas, ngunitnaniwalarin silângmahalagang panatilihin ang Tagalog 
hindî lâmang upang maging batayan ng pagsasalin ng wika mula Nihonggo kundî 
upang pukawin ang damdäming makabayan ng mga Filipino. Kung tüisipin, tila 
salungat ito sa kaniläng layuning sakupin ang bansa, ngunit mahihinuhang ito ang 
estratehiya upang pawiin ang wikang Ingles hâbang paimbabaw na pinasisigla 
ang pagpapahalaga sa sariling kultura. Kayâ hindî man niläyon ng mga Hapones 
na palakasin ang Tagalog, ito ang hindî sinasadyang bunga ng kaniläng naging 
patakaran. 


Pagbalik ng Ingles Kasabay ng Tagalog 


Nang matapos ang digmaan noong 1945, bumalik ang Ingles bilang wika 
ng brodkasting, ngunit hindî nagtagal at nanauli rin ang dâting sigla ng Tagalog sa 
himpapawid. Noong 1947, dalawäng taon lâmang matapos ang digmaan at walâ pang 
isang taon makaraan ang deklarasyon ng kalayaan mula sa mga Amerikano, isang 
bagong estasyon ng radyo, ang KZOK, ang nagsimulang magbrodkast sa parehong 
Tagalog at Ingles. Ang estasyon ay isa lâmang sa anim na komersiyal na estasyong 
nag-umpisang magbrodkast sa loob ng isang taon matapos ang deklarasyon ng 
kalayaan mula sa America. Ang 1bà ay ang KZ FM, KZRH, at KZPI sa Maynila at 
KRC at KZBU sa Cebu. Ilang negosyanteng Amerikano ang mulîng namuhunan sa 
radyo sa Filipinas, ngunit dumami rin ang mga negosyanteng Filipino na pumasok 
sa negosyo ng brodkasting gaya ng mga pamilyang Elizalde, Lopez, at Canoy. Sa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 279 


kabilâ nito, matindi pa rin ang impluwensiya ng mga Amerikano, lalo na at nanatili 
rito ang ilan sa kanilä gaya nina AI Naftaly, Bert Silen, James Lindenbergh, at Bob 
Stewart. Gayunman, ayon sa isang brodkaster mula sa dekada 1950, malinaw na 
nakita maging ng mga Amerikanong nabanggit na hindî magtatagal at hahanapin 
ng mga Filipinong tagapakinig na marinig ang sarili niläng wika sa radyo (Aniceto 
1997, 132-136). 


Bukod dito, nakahanda na ang malalaking kompanyang Amerikano na 
muling dagsain ng produkto nilä ang Filipinas, at malaking bahagi ng adbertaysing 
nilâ ay binalak niläng ilagay sa radyo. Silé rin ang namuhunan at bumuo ng mga 
grupong nagprodyus ng bagong format sa radyo, ang soap opera, o dramang 
panradyo na araw-araw napakikinggan at tuloy-tuloy ang kuwento o kasaysayan 
(Garcia 2002). Kabilang sa mga kompanyang ito ang Philippine Manufacturing 
Company (o PMC, na kalaunan ay naging Procter and Gamble Philippines), 
Philippine Refining Company (0 PRC, na ngayon ay Unilever Philippines), Colgate, 
at Glo-Co, na nagdalä sa Filipinas ng mga produktong pambahay at pampaganda. Sa 
tingin nil, ang drama at mga palatuntunang magkahalong katatawanan at musika 
ang pinakamabisàng adbertayser ng sabông panlaba, mantikang panlutd, floor 
wax, sabéng panligo, at marami pang mga pang-araw-araw na pangangailangan. 
Upang akitin ang mamimiling mula sa lahat ng antas ekonomiko, ginamit ng mga 
palatuntunan ang wikang Tagalog higit sa Ingles. Bago natapos ang dekada 1940, 
na panahong nahumaling na ang mga tagapakinig sa drama sa radyo, halos lahat na 
ng estasyon ay nagbobrodkast sa Tagalog at Ingles, ngunit ang mga dramang soap 
opera ay pawang sa Tagalog lâmang (Aniceto 1997, 136). 


Kabilang sa mga pinakatanyag na drama ang /law ng Tahanan, na sinulat 
ni Liwayway Arceo, at Gulong ng Palad, na sinulat ni Lina Flor. Kapuwa nag- 
umpisang sumahimpapawid noong 1949 hanggang sa susunod na dekada, at kapuwa 
naging huwaran ng mga sumunod na drama na tungkol sa mga pag-ibig at bühay ng 
mga pangkaraniwang tao na ipinalagay ng mga tagapakinig na katulad nilà. Ilan pa 
sa mga dramang ito ang Aklat ng Pag-ibig sa panulat ni Genoveva Edroza Matute; 
Panata ng Puso na isinulat at idinirehe ni Artemio Marquez; at /rog, Paalam 
na isinulat at pinrodyus ni Hernando Ocampo. May mga dramang pantasya at 
aksiyon, gaya ng Prinsipe Amante na isinulat ni Clodualdo del Mundo Sr., ang 
Kapitan Kidlat na ipinantapat sa Captain Marvel ng America, at Tony Narra, ang 
kauna-unahang dramang detektib sa radyo sa Filipinas. Batay sa mga kuwento ni 
Severino Reyes, na inilathala sa magasing Liwayway, ang dulâng pambatäng Mga 
Kuwento ni Lola Basyang. Mula rin sa panulat ni Lina Flor ang Dr. Ramon Selga, 
isang dramang medikal na nauna sa mga ganitong uri ng drama, maging sa radyo 
at telebisyon ng Estados Unidos. Hindi rin malilimutan ang dramang katatakutäng 
Gabi ng Lagim at ang sikât na sikât na Camay Theater of the Air, na isinadula nang 


280 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


live ng mga panauhing artista sa pelikula ang kapirasong bahagi ng kaniläng mga 
pelikula (Aniceto 1997, 402-408). 


Tagalog rin ang wikang ginamit ng 1b4 pang palatuntunan pagkatapos ng 
digmaan, kabilang ang mga paligsahan sa pag-awit, dramang katatawanan o sitcom, 
paligsahan sa talino, paligsahang palaro, kuwentuhan, at mga 1b4”t ib4 o halo-halong 
format na tinawag na “variety show.” Bumalik ang Kuwentong Kutsero at ang 
Balagtasan sa himpapawid. Ilan pa sa mga bantog na palatuntunan ang Reyna ng 
Vicks, na paligsahan ng pinakanakaïiyak na kuwento ng maybahay; Mahiwagang 
Kahon, na hulaan ng laman ng kahon, kung kuwarta ba o ibang premyo; Timpalak 
ng Purico, na paligsahan ng talino; Tawag ng Tanghalan, na paligsahan ng pag-awit; 
Eskuwelahang Munti at Darigold Jamboree, mga variety show na pambata; Oras 
ng Ligaya, variety show para sa lahat; Botika sa Baryo, isang sitcom; at Student 
Canteen, variety show sa tanghali (Aniceto 1997, 507-518). 


Gaya ng mga nakaraang dekada, saklaw ang panahon ng digmaan, 
mahalagang bahagi ng brodkasting ang musika. Halos lahat ng musika na narinig 
sa himpapawid hanggang ilang taon makaraan ang digmaan ay itinanghal nang live. 
May mga koleksiyon na ng plaka ang mga estasyon noong panahon ng Amerikano, 
ngunit mahal ang mga plaka dahil kaïlangang angkatin ang karamihan dito. Nang 
matapos ang digmaan, bumabâ ang presyo ng mga plaka nang magbukäs ang mga 
lokal na pagawaan ng plakang pag-aari ng mga Filipino, na gumawa hindî lâmang 
ng plaka ng mga Filipinong musikero kundî maging kopya ng mga plakang gäling 
sa ibäng bansa. Dahil dito ay dumami ang mga plaka ng mga Filipinong mang- 
aawit at musiko na pinatugtog sa himpapawid. Kabilang sa mga unang lokal na 
mga recording company ang Bataan Recording, Royal, Riego, Mater, Molave, 
Excelsior, Villar, Union, Mico, Alpha, Super, Scoop, Fama, LVM, Badjao, Jessica, 
Imperial, Vicor, Blackgold, Octo-Arts, Mareco, Dyna, at Decca. Ilan lâmang 
sa mga ito ang tumagal nang mahigit sa ilang taon, ngunit napasikat nilâ ang 
maraming Filipinong mang-aawit, kabilang sina Ruben Tagalog, Sylvia La Torre, 
Bobby Gonzales, Cely Bautista, Diomedes Maturan, Pilita Corrales, Ric Manrique, 
Mabuhay Singers, at marami pang ib4. Sa mga nakakikilâla sa mga mang-aawit 
na nabanggit, matatandaang lahat sil ay umawit sa Tagalog, bagaman may ilang 
umawit rin sa Ingles, Español at Bisaya (Aniceto 1997, 488489; Yson n.d.). 


Isang kapansin-pansin sa radyo matapos ang digmaan ang humabäng oras 
na iniukol sa balità at komentaryo. Ayon kay Francisco “Koko” Trinidad, beterano 
sa radyo simula pa nang panahon ng Amerikano, sabik sa kapani-paniwalang balità 
at malayàäng talakayan ang mga tagapakinig, makaraan ang karanasan sa ilalim ng 
mga Hapones. Pakiramdam aniya ng mga tagapakinig, kailangan niläng matyagan 
ang mga pangyayari sa politika, sa loob man o labas ng bansa, at ang naramdamang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 281 


pangangailangang ito ay bunga ng pagdurusang naranasan noong panahon ng 
digmaan (Trinidad 2000). Di tulad noong panahon ng mga Amerikano, na maikling 
panahon lâmang ang iniukol sa balità, dumalas ang balità sa radyo sa Tagalog 
man o Ingles. Dumami rin ang mga komentarista na maaanghang ang batikos sa 
mga politiko, negosyante, mga organisasyong sibiko, mga relihiyon, at maging sa 
presidente ng bansa. Tagalog ang gâmit ng mga pinakapopular, gaya nina Rafael 
Yabut at Damian Sotto. Kinalugdan ng mga tagapakinig ang mga komentaryo dahil 
ipinahiwatig nito na may kalayaang bumatikos sa radyo, di tulad noong panahon ng 
Hapôn (Aniceto 1997, 494-498). 


Mainam banggitin na sa labas ng Kamaynilaan, nang dumami ang estasyon 
ng radyo sa mga lalawigan, narinig sa himpapawid ang 1b4”t ibäng wika sa bansa. 
Nauna na ang Sebwano sa mga lugar na ito, at nagsisunod ang ibä pa. Isinalin sa 
mga wikang ito ang mga dramang ipinadalä ng mga estasyon sa Maynila. Maging 
ang mga patalastas ay ginawan ng bersiyon sa ib4’t ibäng wikang Filipino. Bukod 
dito, nagprodyus ang mga estasyon sa labas ng Kamaynilaan ng orihinal na mga 
drama sa kani-kaniläng wika. Hindf ito ang unang pagkakataôn na narinig ng mga 
tagapakinig sa mga lalawigan ang kaniläng wika sa radyo. Bago sinakop ng mga 
Hapones ang bansa noong 1941, sumahimpapawid sa KZND ang balità hindî 
lâmang sa Ingles, Español, at Tagalog kundî maging sa Ilokano, Pangasinan, at 
Sebwano, na narinig sa buong bansa. Sa panahon ng digmaan, nagtayô ang PIAM 
ng mga relay station sa Cebu, Iloilo, at Davao, na maaaring nagprodyus rin ng 
mga palatuntunan sa Sebwano at Hiligaynon (Enriquez 2008, 96, 136). Samantäla, 
mula sa estasyong KGEI ng hukbo ng America noong panahon ng digmaan, narinig 
ang mga balità sa Tagalog, Ibanag, Ilokano, Pangasinan, Kapampangan, Bicol, 
Hiligaynon, Sebwano, at isang tinawag na “Moro language” (San Diego 1957, 9, 
28, 34). Matapos marinig ang sariling wika sa radyo, hinanap na ng mga Filipino 
sa 1b4’t ibäng bahagi ng bansa ang mga programang nâsa kani-kaniläng wika. 


Maaaring dahil sa imbensiyon ng transistor ang paglago ng radyo at 
milyon-milyong tagapakinig matapos ang digmaan. Dahil bumagsak ang presyo ng 
lumiit at gumaang aparato ng radyo, at dahil baterya lâmang ang kinailangan upang 
paandarin ito at hindî na kaïlangang ikabit sa koryente, naabôt ng radyo ang kasulok- 
sulukang bahagi ng bansa. Ani Ben Aniceto, isang beterano sa radyo at telebisyon, 
dahilan din ng pagsikat ng radyo ang paggamit ng mga wikang sariling atin sa 
himpapawid (Aniceto 1997, 126). Marahil ito rin ang dahilan kayâ ang mahigit na 
dalawäng dekada pagkaraan ng digmaan, hanggang bago ang deklarasyon ng batas 
militar noong 1972, ang itinuturing na mga ginintuang taon ng radyo sa Filipinas. 


282 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Kongklusyon 


Nagpapatüloy hanggang sa kasalukuyan ang pagsulong ng mga wikang 
sarili sa brodkasting, hindî lâmang sa radyo kundiî sa telebisyon at maging sa 
mga bagong media, sa kabilâ ng pananatili at malaganap na paggamit ng Ingles 
bilang wika ng brodkasting. At hindi rin lâmang Tagalog, at ngayo’y Filipino, 
kundî ng ib4’t ibäng wika sa bansa. Higit ang pagkakintal ng wikang Ingles sa 
ating kamalayan kaysa Español, ayon sa mga iskolar, at ang radyo ang maituturing 
na isa sa pinakamalakas na impluwensiya sa pagtuturd ng wikang Ingles sa atin 
sa panahon ng Amerikano bukod sa paaralang pampubliko. Ngunit di lubos na 
nagtagumpay ang layuning gamitin ang radyo upang ihalili ang Ingles sa ating mga 
wika. Sa kabilâ ng paghubog ng mga Amerikano sa mga Filipinong nagtrabaho sa 
radyo na gayahin ang radyo sa America, at dahil sa pagkakataông pumaïlanlang sa 
himpapawid, nakakita silä ng daan upang umukit ng puwang para sa wikang sarili. 
Sadya yata talagang mahirap kitilin ang wikang kinagisnan, na higit na lapat at 
tapat sa pagpapahayag ng damdämin at kaisipan ng kulturang kinamulatan. 


“Ang saliksik na ito ay itinaguyod ng proyektong “Salikha: CHED-NCCA Grants 
for Creative Projects of the K-to-12 Transition Program.” 


Mga Talä 


‘Ang salitâng “Filipino” sa papel ay tumutukoy sa mga mamamayan ng Filipinas. “Filipino” ang ginamit 
sa halip na “Pilipino” upang umayon sa kasalukuyang patnubay sa pagbaybay. “Tagalog” naman ang gâmit 
sa paper kapag tumutukoy sa wikang sarili na higit na ginamit kaysa ibâng wika sa bansa, dahil sa loob ng 
panahong isinasalaysay, hindî pa ginagamit ang “Pilipino” upang tukuyin ang pambansang wika, na sinimulan 
lâmang gamitin noong 1959, at napalitan naman ng “Filipino” noong 1986 (Añonuevo). 


? Dalawampung taon na ang nakalilipas simula nang isulat ni Gil ang mga salitâng ito, kayâ maaaring 
pagdudahan kung ganité pa rin ang kalakaran, lalo na kung iisiping lagänap na ang pakikinig ng mga kabataan 
ng musika sa internet. Ngunit ang dami ng estasyon ng radyo sa Filipinas sa taong 2018—416 estasyon sa 
AM at 1,042 sa FM, na lahat ay may musika, lalo na sa FM—ay maaaring magpahiwatig na marami pa ring 
nakikinig sa radyo (Media Ownership Monitor Philippines 2016). Sa katunayan, sang-ayon sa sarbey ng 
Philippine Statistics Authority noong 2013, ang 65.6% ng mga Filipino ay nakikinig pa rin sa radyo at mahigit 
sa sangkapat (26.3%) ang nakikinig araw-araw. Ang gumagamit ng internet ay 44% lâmang at 16.2% lämang 
ang nakagagawa nité araw-araw (2013 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey 2013, 41-43). 


 Naging Pambansang Alagad ng Sining para sa Sining Biswal siyä noong 1991. Bago naging tanyag na 
pintor, nakiläla siy4 bilang manunulat, mandudula, at brodkaster. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 283 


Mga Sanggunian 


“1940 Upped Philippine Radio 200 Percent.” 1941. The American Chamber of 
Commerce Journal. 


2013 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey. 2013. Philippine 
Statistics Authority. 


“A 60-year history of leadership.” 1999. Business World, 15 Hulyo. 


Alburo, Erlinda K. 1997. “Screens of images, waves of sound.” Cebu: More than 
an Island, 11-12. Manila: Ayala Foundation. 


Almario, Simoun ©. 1972. “Broadcasting in the Philippines.” 22" Annual Broadcast 
Industry Conference. San Francisco: California State University. 


Ampril, Mario. 1986. “PIAM: Rising Sun Over the Airwaves.” Philippine Mass 
Media: À Book of Readings ni Clodualdo del Mundo Jr. Maynila: CFA 
Publications. 


Ancheta, Maria Rhodora. 2017. “The Rise of the Naughties: Humor in Katy de 
la Cruz’s bodabil songs.” Papel na binäsa sa University of the Philippines 
College of Music. 

Andres, Ubaldo Urbina. 2000. Panayam n1 Elizabeth L. Enriquez. 


Aniceto, Ben. 1997. Stay Tuned: The Golden Years of Philippine Radio. Marikina: 
Rufino J. Policarpio. 


Añonuevo, Roberto T. n.d. “Kasaysayan.” Komisyon sa Wikang Filipino. Inakses 7 
Setyembre 2018. http://kwf.gov.ph/kasaysayan-at-mandato/. 


Atay-atayan, Dely. n.d. Alila. 

“Behind the mike.” 1930. Progress, 4 Agosto. 

Cubar, Nelly I. 1980. “Ang Balarila ni LKS: Natatanging Klasiko.” Mga Sanaysay 
sa Alaala ni Lope K. Santos sa Kanyang Ika-100 Taon, inedit ni Aurora E 
Batnag. Maynila: Surian ng Wikang Pambansa. 


DelRosario, Gonsalo. 1972. “Si Lope K. Santos at ang Tungko ng Lahi.” Talambuhay 


284 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ni Lope K. Santos, Paraluman S Aspillera. Maynila. 

Enriquez, Elizabeth. 2008. Appropriation of Colonial Broadcasting: À History of 
Early Radio in the Philippines, 1922-1946. Quezon City: University of the 
Philippines Press. 


Foronda, Marcelino Jr A. 1975. Cultural Life in the Philippines During the Japanese 
Occupation, 1942-1945. Maynila: Philippine National Historical Society. 


Foto News. 1937. 15 Oktubre. 

Garcia, Roberto. 2002. Panayam ni Elizabeth L. Enriquez. 

General Records of the Department of State RG 59, Decimal File 1940-1944 
Box 4083. nd. Washington, DC: US National Archives and Records 
Administration. 

Gil, Baby A. 2007. “From Kundiman to Manila Sounds.” Näsa Stay Tuned: The 
Golden Years of Philippine Radio ni Ben Aniceto. Marikina: Rufino J. 
Policarpio Jr. 

Jimenez, Alex. 1996. “The early days of radio.” Manila Standard, 29 Hulyo. 

Kasilag, Lucrecia R. 1978. “Music in a new era: A backgrounder to the successful 
blending of western ways with Filipino feelings in music.” Näsa Filipino 
Heritage: The Making of a Nation. Manila: Lahing Pilipino Publishing Inc. 

La Vanguardia. 1943. 11 Disyembre. 


Lent, John. 1973. Philippine Mass Communications: 1811-1966. Manila: Philippine 
Press Institute. 


Literary Song-Movie Magazine. 1941. Hulyo. 

Lumbera, Bienvenido L. 1997. Revaluation 1977. Maynila: University of Santo Tomas. 
Magpayo, Dely. 2000. Panayam ni Elizabeth L. Enriquez. 

“Manila broadcasts in many languages.” 1928. New York Times, 1 Abril. 


“Media Ownership Monitor Philippines.” 2016. Vera Files. Inakses 7 Setyembre 
2018. https://philippines.mom-rsf.org/en/media/radio/. 


Quirino, Richie C. 2003. Panayam ni Ricardo Jose. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 285 


“Radio in the Philippines.” 1922. The American Chamber of Commerce Journal. 
Reuter, James B. 2001. Panayam ni Elizabeth L Enriquez. 2001. 


Reyes, Leonora and German San Jose. n.d. Halo-halo Blues. 


Reyes, Norman. 1995. Child of Two Worlds: An Autobiography of a Filipino- 
American … or Vice-Versa. Manila: Anvil. 


“Roosevelt urges Philippines extend radio to the villages.” 1932. New York Times, 
1 Mayo. 


Rubrico, Jessie Grace U. 1998. “The Metamorphosis of Filipino as National 
language.” 


Language Links. Inakses 16 Agosto 2015. http://www.languagelinks.org/ 
onlinepapers/The-Metamorphosis-of-Filipino-as-National-Language.pdf. 


San Diego, Greg. 1957. “Voice of Freedom.” Graphic Kislap, 10 Abril. 

Santiago, Jose Mossesgeld. n.d. Hibik ng Pilipinas. 

Sato, Katsuzo. 1998. “The Steps of the Philippine Radio Control Bureau.” Yearbook 
of the NHK: Research of Broadcasting Culture. Tokyo: NHK, 12 Oktubre. 


Sicam, Edmund L. 2000. “Philippine radio’s top innovators honored.” Philippine 
Daily Inquirer, 1 Enero. 


Terami-Wada, Motoe. 1984. “The Cultural Front in the Philippines, 1942-1945: 
Japanese Propaganda and Filipino Resistance in Mass Media.” University 
of the Philippines. 

The Tribune. 1941. 6 Disyembre. 

Tribune. 1943. 17 Enero. 

Trinidad, Francisco. 2000. Panayam ni Elizabeth L Enriquez. 


Vera Cruz, Nestor. 2005. Panayam ni Elizabeth L Enriquez. 


Yson, Danny. 1995. Broadcasting in the Philippines. Mandaluyong: Danny Yson 
& Associates. 


.n.d. “The Recording Industry at a Glance.” PARI. Inakses 30 Mayo 2005. 
http://www.pari.com.ph/articles_industry.html 
286 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


MGA TEKSTONG UMAALON, UMAAGOS, AT 
DUMADALUYONG SA GILID AT PUSOD NG DAGAT: 
ANTROPOLOHIYA NG LUGAR 
AT MGA WIKA NG MGA DI-MATATAG 
NA KARAPATAN SA ISLA JANDAYAN, BOHOL 


Eulalio R. Guieb III 
ABSTRAK 


Sinisiyasat ng pag-aaral ang pagbibigay-ngalan ng mga 
mamamayan sa mga lugar sa isla atsa katubigang nakapaligid sa 
isla. Ginamit na halimbawa ng pag-aaral ang isla ng Jandayan 
sa Bohol upang ipakita kung paanong ang pagpapangalang ito 
— o hindi pagpapangalan subalit sinasabayan ng katumbas na 
paggamit o pag-okupa sa mga bahagi ng ekosistemang maritimo 
— ay nakaugnay sa mga teksto ng karapatan sa lugar, kapaligiran, 
at yamang kostal. Ang mga karapatan, at tunggalian sa mga 
karapatang ito, ay nag-uugat sa heograpiya ng lugar, na siyang 
larang ng pagmamapa ng tinatawag kong heograpiya ng mga 
karapatan. Isa itong heograpiya na maraming tinuturol na teksto 
ng pagpapakahulugan at pagpapahalaga: bilang deskripsiyon ng 
oryentasyong heograpiko at mga katangiang pisikal ng lugar; 
bilang testamento ng pagiging taal na miyembro ng komunidad; 
bilang indikasyon ng pagiging bahagi ng pamayanan; bilang 
pamantayan ng kapangyarihang politikal at ekonomiko ng mga 
mamamayan, bilang hanggahan ng mga itinirik na pamamahay; 
at bilang teritoryo ng karapatan sa paggamit at pag-aari ng mga 
rekurso ng lugar. Ang hugpungan ng antropolohiya ng lugar 
at ng mga wika ng mga pabago-bagong karapatan sa lugar ang 
nagbibigay ng hubog at katuturan sa samo”’t saring ugnayang 
panlipunan sa isang lugar, tulad ng mga pamayanang kostal o 
islang komunidad sa Filipinas. 


Mga susing salitâ: Jandayan, Bohol, karapatan sa dagat 


(marine rights), pagbibigay-ngalan, antropolohiya ng lugar, 
heograpiya ng karapatan 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 287 


Introduksiyon: Ang Lugar ng Pag-aaral 


Isinusulong ng pag-aaral ang argumentong ang kabatiran sa lugar ay isang 
indikasyon ng pagkaunawa sa lugar: sa mga gâmit at sa potensiyal nité, lalo sa 
halagang ekonomiko ng likäs-yamang matatagpuan dito. Ang pagkabatid na ito 
ay maaaring tumurél sa pagbibigay ng pangalan sa lugar, o kayâ naman ay sa 
pagpapanatili ng kawalan nité ng ngalan subalit may tiyak na pagtukoy sa mga 
katangian ng ekosistema na isinasaalang-alang ng mga gumagamit ng lugar sa 
ibâ”’t ib4 niläng gawain. Ang mga pangalang ibinibigay sa lugar o ang pagturôl 
sa mga Kkatangian nit nang walâng kaakibat na pangalan ay nagsisilbing wika ng 
heograpiya ng lugar na nagpapatingkad sa panlipunang saysay o halaga nit6. Ang 
wikang ito ay maaaring magsilbing larawang ekolohiko (ecological profile) ng isla o 
kayâ naman ay kaayusan ng paninirahan (seftlement pattern) ng mga mamamayan, 
o mga hudyat ng paggamit ng mga elemento ng karagatan. Ang pagkabatid sa mga 
bagay na ito hinggil sa lugar at sa proseso ng pagbatid sa lugar ay kadalasang sentral 
sa mga usapin ng karapatan o deklarasyon ng pag-angkin sa lugar, na siyä namang 
nagpapairal sa ibâ’t ibäng uri ng ugnayang panlipunan ng mga tao sa komunidad. 
Layunin ng pag-aaral na itampok ang ganitong gawaing kultural at sosyo-politikal— 
na sinasaklaw ng antropolohiya ng lugar at ekosistemang maritimo. 


Ipakikita ng kasalukuyang pag-aaral ang ganitong pagbibigay-katwiran sa 
wika ng heograpiya ng lugar, kasabay ang pagtatampok sa mga wika ng karapatan 
ng mga mamamayang nagbibigay-buhay sa lugar, sa käso ng Isla Jandayan na 
sakop ng bayan ng Getafe ng probinsiya ng Bohol (Ilustrasyon 1). 


Ang mga datos na ginamit para sa kasalukuyang pag-aaral ay bühat sa 
aking disertasyon sa Antropolohiya sa McGill University, Montreal, Quebec, 
Canada (Guieb 2009), at sa karagdagang fieldwork sa lugar noong 2012. Ibä’t 
ibäng pamamaraan ang ginamit upang makakuha ng datos: pakikipanuluyan 
sa mga barangay ng isla; mga workshop hinggil sa gâmit ng rekursong dagat at 
sa mga karapatang may kinalaman sa dagat; focus group discussion; census ng 
kabahayan at ari-arian; mga panayam; pagmamapa ng isla at karagatan nit6; census 
ng mga isda at bahura; mga pülong sa presentasyon at validation ng mga datos; 
pananaliksik sa 1b4’t ibäng aklatan, kabilang ang ilang artsibo ng simbahan ng 
Getafe, mga dokumento ng munisipyo, at sa aklatan at mga opisina ng Bohol; at 
pagsäli sa ibâ’t ibäng gawain ng mga mamamayan sa isla upang magtalâ ng mga 
obserbasyon. Ang etnograpikong pananaliksik ay isinagawa mula Agosto 2004 
hanggang Oktubre 2005; nauna rito ay may tigdadalawang buwan ng fieldwork sa 
mga tag-araw ng 2002 at 2003; kabilang rin ang mulîng pagbalik sa isla para sa 
isang buwang obserbasyon noong Mayo 2012. 


288 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ang pananaliksik ay inaprobahan at binigyan ng Certification of Ethical 
Acceptability for Research Involving Human Subjects mula sa Ethical Review 
Committee ng McGill University para sa fieldwork noong Hunyo 2004 hanggang 
Mayo 2005, at isa pang aprobadong pagrepaso ng etika sa pananaliksik noong Hunyo 
hanggang Oktubre 2005. May pahintulot din ang pagsasagawa ng pananaliksik 
bühat sa mga konseho at mga organisasyon sa mga barangay, mga indibidwal ng 
Isla Jandayan, at mga opisyales ng Getafe noong 2003 at 2004. Ipinabatid din 
ang pananaliksik sa Protected Areas and Wildlife Bureau (PAWB) ng Department 
of Environment and Natural Resources noong Enero 2005. Ang kasalukuyang 
pangalan ng PAWB ay Biodiversity Management Bureau (BMB). 


Nahahati sa limang bahagi ang pag-aaral. Ang unang seksiyon ay ang 
paglulugar sa Isla Jandayan. Susundan ito ng paglalahad ng mga halimbawa ng 
pagpapangalan bühat sa mga elemento ng kapaligiran o katangiang heograpiko- 
ekolohiko ng ekosistemang kinapapalooban ng isla. Ang ikatlo at ikaapat na bahagi 
ay nakatuon sa mga paraan ng pangingisda na may ibinubungang pag-okupa o 
pag-angkin sa mga bahagi ng dagat na nagpapatingkad sa tagisan ng samo”t saring 
uri at antas ng karapatan ng ib4’t ibäng sektor ng mamamayan sa lugar. Dito ay 
binibigyang-tuon ang proseso ng pagiging politikal ng pagkabatid, pagpapangalan, 
0 pananagisag sa mga ekosistemang dagat at mga kaakibat na gawain ukol rito. Sa 
lahat ng seksiyong ito ay tinatalakay ang magkakahugpong na ugnayan ng lugar, 
pananagisag, pagpapangalan, at pagkabatid sa ekosistema ng dagat bilang wika 
ng mga di-panatag na karapatan na humuhubog sa katangian ng mga ugnayang 
panlipunan, tulad ng sa Isla Jandayan. 


Minarapat kong panatilihin sa wikang Bisayang Boholano ang mahahalagang 
termino, tulad ng bansag o katawagan sa mga lugar, taksonomiya ng isda, mga 
pangalan ng gamit-pangisda, at ibâ pang konsepto at paniniwalang lokal. Sa ilang 
pagkakataôn ay tinapatan ko ang mga ito ng katumbas sa wikang Filipino o sa 
kahawig na wikang Tagalog at Ingles, para maging malinaw sa mga mambabasä. 
Sa mga unang banggit ng salitâ ay itatampok ito (naka-boldface), hindî upang 
maging kakaïbä ang pagkakasulat ng mga ito, kundî upang maitampok pa ang mga 
salitâng ito. Mahalagang mapanatili at maitampok ang varyant ng wikang Bisayang 
Boholano sa Isla Jandayan nang sa ganoon ay mabigyan ng karampatang pansin 
ang mga katangi-tanging pananaw-mundo ng lugar para sa dalawäng layunin: una, 
kaiïlangang maipakiläla ang mga ito sa mga mambabasä; at ikalawa, upang maging 
bahagi ang mga salitâ at konseptong ito ng wikang pambansa. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 289 


Isla Jandayan: Pagpapakiläla sa Lugar ng Pananaliksik 


Ang pag-aaral ay isinagawa sa Isla Jandayan na sakop ng munisipyo ng 
Getafe ng probinsiya ng Bohol sa Gitnang Visayas (Ilustrasyon 1). May tatlong 
barangay sa Isla Jandayan: ang Handumon, Jandayan Norte, at Jandayan Sur 
(Ilustrasyon 2). Ang mga barangay na ito ay kabilang sa 24 na barangay ng Getafe. 
Ang kabuoang lawak ng Isla Jandayan ay 199 ektarya (Municipal Government 
of Getafe 2001). Ang pinakamalaking barangay kung lawak ng lupà ang pag- 
uusapan ay ang Jandayan Norte, subalit ito ang may pinakamaliit na populasyon sa 
tatlong barangay. Mayroong 150 kabahayan sa Jandayan Norte na may tantiyang 
populasyon na 892 (Guieb 2009); ang Handumon ay may 1,100 populasyon; at ang 
Jandayan Sur ay may populasyon na 1,657 (Anticamara 2009). 


124"00"E 124420'E 124AU"E 124S360"E 124480"E 
—— ——@——— ——_—— ——— 


LEYTE 
Hindang 


Hilongos 


10°24'0"N 
10°24'0"N 


“_ Bato 
ps 
/Matalom | 


10°12'0"N 


s P. Garcia 
SOUTHERN 
LEYTE 


10°0'0"N 


9°4B'0"N 


124*0'0"E 124S120"E 12492AU'E 12436 0"E 124"480"E 


Ilustrasyon 1.Ang Isla Jandayan sa Hilagang Bohol at ang Danajon Bank sa Gitnang Visayas 


290 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


: is ee L 
À (mn pa en done 1j à re 
Subä kang Berot 
mn ai as | CS en 


e akot Lur _ p Greg 
Kot e Jand S f} Pupo kang Kap Gr 
F Lunod À ê ayan Norte Ÿ ( Je | ® 


FA. Gamay a A a NU TENUE : 
€ < Pia Kéng Aning - D RS , 
+Fäkot Lunod Daka P* NE ef sr PR CS \ ue 
CL 1] ST ES: 1 LS 
5 CÉ “Hecubol Î g C4 Ÿ pendre Magno 


) Bantolinao M Dans) e 
À À PR 


7 Û L san sur à Kang Rosa % 


SR) "> + j 
5. R£ 
C \SPéngGam&  , Puiang vita 


à EAN 
Legend “Les ang NSÈro Mejasco Asinan re Torreon 
Jandayan Sur MPA À 2e Apolonio Torremacha 
Handumon MPA M ÉSErAUre ê'pan 
Jandayan Norte MPA SR 
Jandayan Norte -Handumon Boundary Pts estimate 
Jandayan Sur Amatong Fish Shelters 
Handumon Amatong Fish Shelters 0 05 1 
-_ Jandayan Norte Amatong Fish Shelters es ms Kilometers 


C_]Reef 


1249 45"E 12491D'30"E 124"1119"E 


Ilustrasyon 2: Mga barangay, santuwaryo o marine protected area (MPA), at piling lugar sa Isla Jandayan at 
karagatan nito 


Maituturing na mahirap ang kalakhan ng mga mamamayan ng isla: 85% ng 
mga taga-Handumon ay nâsa antas o mas mababà sa poverty threshold; 67% naman 
sa Jandayan Norte; at 65% sa Jandayan Sur (Bohol PPDO 2004; BLDF 2008). 


Isa ang Isla Jandayan sa 40 isla na nâsa paligid o saklaw mismo ng Danajon 
Bank (Green et al. 2004)! (Ilustrayon 1), ang nag-iisang double barrier reef sa 
Filipinas at isa sa tatatlong double barrier reef sa Indo-Pacific (Pichon 1977). Ang 
Danajon Bank ay may habàng 135 kilometro (PS 2004). Ang mas malaki at mas 
mahabàng bahagi ng reef ay tinatawag na Caubyan Reef at ang reef na nakapaloob 
at mas maliit ay tinatawag na Calituban Reef (Pichon 1977; Christie et al. 2006). 


Mayaman ang dagat sa paligid ng Danajon Bank. Ang Isla Jandayan, lalo 
na ang katabi nitong isla ng Banacon, ay may malawak na bakawanan (mangrove). 
Sa gitna ng yaman ng Danajon Bank, napakaraming problema ng ekosistemang ito, 
na nakapagdudulot ng negatibong epekto sa karagatan at kapaligiran nito. Isa sa 
matitinding masamâng epekto ay ang pagkasirà ng likäâs-yamang dagat at paghinà 
ng pangisdaan nité (Christie et al. 2006; Green et al. 2002; Green et al. 2004). Isa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 291 


ito sa maraming dahilan kung bakit nagtayô ng kani-kaniyang santuwaryo o marine 
protected area (MPA) ang tatlong barangay ng isla (Ilustrasyon 2). Itinatag ang 
santuwaryo ng Handumon noong 1995; may sükat ito na umaäbot sa 22 ektarya. 
Ang sa Jandayan Norte, na may sükat na 17.4 ektarya, ay itinatag noong 2002. Ang 
sa Jandayan Sur, na may sükat na 10.48 ektarya, ay itinayô noong 2003. Bawal 
mangisda o mangolekta ng anumang yamang-dagat sa loob ng santuwaryo. Itinatag 
ang mga MPA na ito sa tülong ng Project Seahorse at Haribon Foundation. Ang 
Project Seahorse ay isang grupong nakatuon ang mga pag-aaral at mga gawain 
sa konserbasyon ng karagatan sa antas internasyonal; nakabase ito sa Canada at 
United Kingdom, at may lokal itong organisasyon na tinatawag na Project Seahorse 
Foundation na may mga proyekto at pag-aaral sa Gitnang Visayas. Ang Haribon 
Foundation ang isa sa pinakamalawak at aktibong organisasyon sa Filipinas na 
nakatuon sa 1b4’t ibäng usaping pangkapaligiran sa bansa. 


Ang buong isla ng Jandayan ay saklaw ng National Integrated Protected 
Areas System (NIPAS) sa ilalim ng NIPAS Act ng 1992 o Republic Act No. 
7586. Ito ay isang pambansang batas na nakaukol sa pagpili at pagpoproseso 
ng mga tinataguriang protektadong lugar. May implikasyon ang batas na ito sa 
mga mamamayang naninirahan sa isla, na ipaliliwanag sa isang seksiyon ng 
kasalukuyang pag-aaral. 


Ang mga mamamayan ng isla ay mga mangingisda, subalit kalakhan rin 
sa kanilâ ay may ib4’t ibäng pinagkukunan ng ikabubuhay, tulad ng pagiging 
empleado sa pamahalaäng lokal; kasambahay sa Bohol, Cebu, Maynila, at ibâ pang 
lugar; manggagawa sa mga pabrika o tindähan; kargador, drayber ng habal-habal 
(motorsiklo), o karpintero; at manggagawang mangingisda na naninilbihan bilang 
katulong sa ib4”t ibâäng gawaing pampangisdaan, tulad ng gusôan (seaweed farm) 
at palaisdaan, o manggagawa sa shellcraft. Mayroon ding ilang magsasakä sa isla 
na nagtatanim ng 1b4”t ibäng gulay, mais, at palay sa mga basakän (rice paddies) 
na ang pagpapatubig o irigasyon ay nakadepende sa ulan. Mayaman sa tubig-tabäng 
ang 1isla, na siyäng isa sa pinakamahalagang rekurso ng isla; marami ditong mga 
balon na ang tubig ay ibinibiyahe at ibinebenta sa mga karatig-islang karamihan 
ay walâng mapagkukunan ng tubig para sa mga pangangailangang domestiko 
(Ilustrasyon 3). 


292 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ilustrasyon 3. Galon-galong tubig-tabang buhat sa mga balon ng Isla Jandayan na 
ibinibiyahe at ibinibenta sa mga karatig-isla. Kuhang larawan ni E. R. Guieb III (2003) 


Bagaman napaliligiran ng dagat, limitado ang pangingisda sa paligid ng Isla 
Jandayan dahil sa halos sirâ nang kalagayan ng karagatan nité. Ang pangkaraniwang 
gâmit-pangisda ay pasol (kawil; hook and line), palanggre (bingwit para sa pusit; 
squid jigger), pokot (lambat; nef), pana (spear gun), panggal (isang uri ng bitag 
na gawa sa kawäyan o yantok para sa paghüli ng alimasag; crab pot), sapyaw 
(isang uri ng lambat na panghüli ng alimasag; crab lift net), at panuga o panuo 
(paggamit ng ilaw bühat sa lampara sa pag-akit ng isda). Isa sa malaking problema 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 293 


sa lugar at sa mga karatig-isla ay ang paggamit ng tiro (bumbong o mas kilalä 
sa tawag na “dinamita” kahit hindî ito maituturing na totoong dinamita) na hindî 
maipagkakaïlang nakasisirà sa mga bahura at nakapamiminsala sa lahat ng uri ng 
yamang-dagat. 


Pinakamataas nang dalawäng kilo ng sari-saring isda ang nahuhüli ng isang 
pangkaraniwang mangingisda sa isang araw. Karaniwang hüli ay silay (snapper), 
salingoukod (paradise fish o white shoulder breamfish), danggit (white-spotted 
rabbitfish), molmol (maming; wrasse), andohaw (mackerel), samok (common 
mojarra), kitong (goldenspine foot), bawo (garfish), badlong (golden pompano), 
nokos (pusit; squid), pasayan (hipon; shrimp), tabugok (pugita; octopus), balatan 
(sea cucumber), at ang isa sa mga pinakamahalaga sa lahat, ang lambay (blue crab) 
dahil sa mataas nitong halaga sa pamilihan. Maraming kabayo-kabayo (seahorse) 
sa dagat ng Jandayan. 


Bihira ang may-ari ng bangkang de-motor, at walâng kakayahan ang 
karamihan sa mga mangingisda na magkaroon nité dahil mataas ang kapitalisasyon 
at pagmamantinimyento nité. Kalakhan ng mga mangingisda ay gumagamit 
lâmang ng bangkang de-sagwan na tinatawag na “sakayän.” 


Pinagmumulan ng Ngalan: Mga Palatandaang Heograpiko-ekolohiko 


Maraming lugar sa dagat, tabing-dagat, at kalupaan ng Isla Jandayan ang 
may pangalan o bansag na naaayon sa hugis, katangian, at lokasyon ng lugar. Ang 
mga pangalan ng ibâ’tibäng lugar sa Jandayan ay kadalasang batay sa mga katangian 
nitong ekolohiko. Ang mga katangiang ito ay tungkol sa hugis ng isang elemento 
sa kapaligiran, sa kawangis na bagay, o sa kinalulugaran nité mismo. Nagsisilbi 
ang mga ito bilang palatandaan o hanggahan ng mga lugar, o kayâ naman ay may 
pahiwatig sa ruta o direksiyon ng paggalaw ng hangin. 


Halaman at Hayop: Mga Bansag sa Lugar 


Ang halaman o hayop na matatagpuan o dâting matatagpuan sa lugar ay 
ginagamit sa pagpapangalan ng lugar. Ang purok na Jagnaya ay bühat sa isang pund 
na kung tawagin ay “jagnaya,” na, ayon sa mga salaysay, ay dâting matikas na 
nakatay rito. Maging ang pangalan ng isang mahalagang lugar-pangisdaan sa tapat 
nité ay tinawag na ring “Jagnaya.” Isinara ang isang malaking bahagi ng dagat ng 
Jagnaya para sa santuwaryo o MPA ng Jandayan Norte. May isang maliit na 1sla sa 
Jandayan Sur na tinatawag na “Balay sa Uwak” o “Ba’y sa Uwak’* dahil sinasabing 
tahanan ang pulông ito ng mga uwak, lalo noong mga taong 1930 hanggang mga 
taông 1980, hanggang tulüyang kumaunti ang mga ito sa lugar. Ibä pang halimbawa 


294 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


(na hindi tinukoy sa Ilustrasyon 2) ay ang mga sumusunod: Sambag, na tawag sa 
sampalok, na sinasabing dati ay makikita sa pampang ng lugar; Naga, dahil sa 
punèng narra (naga) na naririto rin noon; at Bangkal, isang uri ng pund, na dati 
ring sagana noon sa nabanggit na lugar. May isang nakausling bahagi ng isla na 
tinatawag na “Bonbon,” bühat sa putîng bonbon (buhangin) sa dalampasigan nit6. 


Mga Hugis at Hubog: Pagkilala ng Katangian 


Hinahalaw ng ibäng lugar ang kaniläng pangalan batay sa katangiang 
ekolohiko ng lugar, tulad ng uri ng lupà, hugis ng pampang, galaw at lalim ng 
dagat, at 1b4 pa. 


May isang lugar sa isla na kung tawagin ay “Layog” (o Layug) dahil sa 
matatayog (/ayog) na punù ng niyog na marami rito. Ang hanggahan ng Jandayan 
Norte at Handumon ay binansagang “Pulang Yuta” dahil sa mapulä niténg yuta o 
lupà. May dalawang takot (coral reef islet) sa loob ng santuwaryo ng Jandayan Sur 
na kung tawagin ay “Takot Lunod Dak6” (malaking bahura o coral na nâsa malalim 
na bahagi ng dagat) at “Takot Lunod Gamay” (maliit na bahurang nâsa malalim na 
bahagi ng dagat). Sinadyang sinakop ng kaniläng santuwaryo ang dalawäng takot 
na ito dahil mahalaga ito sa mga mamamayan; dito nananahan ang maraming uri 
ng isda, at nais niläng protektahan ang dalawäng takot ng bahurang ito laban sa 
masasamâng gawain ng ilang mangingisda. 


Isang mahalagang termino sa isla ay ang “lawis,” na tumuturol sa 
pampang, o isang bahagi ng lupà na nakausli padagat (Cabonce 1983; Garcia 1990). 
Maraming lawis sa Jandayan. Noong dekada 1940 hanggang dekada 1990, ang 
lawis ang nagsilbing hanggahan ng mga sitio-sitio, isang sistema ng pagbibigay- 
karapatan sa ilang bahagi ng karagatan (marine tenurial system). Ang sitio-sitio 
ay bahagi ng dagat na katabi ng pampang na pinahintulutan ng pamahalaäng lokal 
na sakupin ng ilang pilîing mamamayan ng isla upang pagtayuan ng mga bunsod 
(baklad). Ipaliliwanag ko ang sitio-sitio at ang mga karapatan sa pamumunsod 
o pagbubunsod (pagbabaklad) sa magkahiwalay na bahagi ng pag-aaral na ito. 
Isang bagay ang nais kong linawin sa yugtong ito. May dimensiyong ekonomiko 
at politikal ang mga pagkakakilanlan sa lugar at ang pagbatid sa mga potensiyal ng 
katangiang ekolohiko ng dagat. 


Ang mga lugar ay minsang nakaugat ang pangalan sa oryentasyong panlunan 
nité o may intensiyong maging direksiyonal ang layunin, hal., sudlon (lo6ban), 
ubäy o ubayon (katabi), tungâ (gitna), lawis (pampang), tuméy (dulo), atbang 
(harapan), at luyé (likuran). Ipinahihiwatig ng mga terminong ito ang ugnayan ng 
mga lugar. Isang sitio sa Jandayan Norte ay tinatawag na Sudlon, na nâsa loéban ng 
barangay; ibig sabihin ay may kalayuan sa sentro ng barangay. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 295 


Ang paghalaw ng pangalan mula sa kalikäsan o sa mga elemento at katangian 
nit ay maaaring basahing wika ng katayuan o kalagayang ekolohiko ng lugar. 
Ang wikang ito ay maaaring magsilbing larawang ekolohiko (ecological profile) 
ng isla. Ang larawang ito ay maaaring walâ nang katotohanan sa kasalukuyan; ang 
larawang ito ay maaaring larawan ng isla sa mas naunang panahon. Ang mga bansag 
sa mga lugar sa isla, o saanmang lugar, kung gayon, ay mga wika ng nakaraan o ng 
kontemporaneong katayuang ekolohiko ng lugar. 


Yamang-dagat at Gâmit-pangisda: Simula ng mga Karapatan sa Dagat 


Ibinabatay ng mga mangingisda ang pamamaraan ng pangingisda sa 
kaalaman nilä sa lawak, lalim, at katangian ng mga bahura at ib4 pang elemento o 
bahagi ng dagat, na isa sa mga salik sa pagpili at paggamit ng ib4”’t ibäng paraan ng 
paghüli ng yamang-dagat. Bahagi ng pagpili ng gâmit-pangisda ay may kinalaman 
sa pag-okupa o pag-angkin sa isang piniling bahagi ng dagat—sa 1b4’t ibäng antas 
na saklaw ng pag-okupa o pag-angkin na ito sa teritoryo. Sa seksiyong ito ay pag- 
uukulan ko ng tuon ang paggamit sa mga timailhan (palatandaan) ng kinaroroonan 
sa dagat ng mga gâmit-pangisda. Gagamitin ko ang käso ng amatong (isang uri ng 
fish shelter o tahanan ng mga isda) at bunsod (baklad sa Tagalog) bilang tuntüngan 
ng talakayan sa pagpapausbong ng mga karapatan sa lugar-pangisdaan sa dagat. 


Timailhan: Palatandaan ng Pag-okupa ng Lugar 


May ibä’t ibäng timailhan (palatandaan) ng pag-okupa, pag-angkin, o pag- 
ari ng mga bahagi ng dagat. Ang mga timailhang ito ay mga babala ng umookupa 
0 gumagamit ng lugar na huwag panghimasukan ang mga inokupa o ginagamit na 
bahagi ng dagat. 


Halimbawa, ang mga nakalutang na buya (buoys) ay patunay ng pagkakaroon 
ng panghüli ng lambay (blue crab) na nâsa ilalim ng dagat, at nagsisilbing 
pahiwatig na hindî dapat pangisdaan ninuman ang lugar häbang nakalagay sa dagat 
ang mga ito. Ang mga labi ng isang bunsod (baklad), tulad ng mga nakatundos 
pang kawäyan, ay nagsisilbing timailhan na hindî pa inaabandona ng mamunsuray 
(may-ari ng bunsod) ang teritoryo. Paghuhudyat ito na hindî pa maaaring mangisda 
sa loob ng pinalilibutang buya o maläpit sa buya, o hindî maaaring magtayô ng 
bunsod ang sinuman hangga’t hindî iniaalis ng may-ari ang mga buya o ang mga 
labi ng kaniyang bunsod. Ang timailhan sa dagat ay wika ng patüloy pang pag- 
angkin sa pangingisda sa lugar o pagbibigay-hanggahan sa Kkarapatan sa dagat, 
kahit pansamantalä lâmang o pana-panahon ang karapatang ito. 


296 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Mahalaga ang pagkilälang ito; ang panghihimasok sa lugar-pangisdaan na 
inookupa ng isang mangingisda ay isang malaking kasalanan sa mga tagalugar, 
na madalas ay nakapagdudulot ng matitinding hidwaan sa mga tagaisla. Sakaling 
mangyari ito, pagbabadya ito ng malalalim na pag-aaway ng angkan; minsan ay 
umaäbot ito sa pisikal na pananakit sa kapuwa. Sa ibäng isla sa Bohol, minsan ito 
ay humahantong sa patayan. 


Pampang at Amatong: Tagisan ng mga Karapatan 


Sa mga pampang ng Jandayan ay maraming makikitang amatong, isang 
uri ng fish shelter o tahanan ng mga isda (Ilustrasyon 4). Ito ay isang malaking 
hukay sa pampang, parang isang balon, na naïiwanan ng tubig kahit hibäs (/ow 
tide) ang dagat. Naïïwan sa balon nité ang mga isda sa tuwing mahihibasan o 
mababawasan o mawawalan ng tubig ang pampang. Ang gilid ng hukay ng amatong 
ay pinatatatag ng patong-patong na mga bato—na kadalasan ay patay o buhäy na 
bahura. Tinatakpan ng mga putol-putol na sanga ang bunganga ng amatong. Hindi 
kaïlangan ng malaking kapital upang makapagpatayô ng amatong. Kadalasan, ang 
mga isdang naïipon sa loob ng amatong ay nananatili sa loob nité; lumalaki ang 
mga ito sa loob. Kinokolekta ang mga isdang nananahan sa amatong sa panahong 
malaki na ang mga ito at maaari nang ibenta sa pamilihan. Mga pugapo (lapu-lapu; 
grouper) ang kadalasang isdang nananahan sa amatong. 


> Bianches of Tres 


High Titus. 


= # 
PR RE 


SE PRE UN B Stoeus 


Ilustrasyon da: Ang estruktura ng amatong. Sanggunian: SEAFDEC 2007. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 297 


Ilustrasyon 4b: Isang amatong sa tidal flat ng Jandayan Norte sa panahon ng hibäs; katabi ng amatong ang 
taninam ng gusô. Kuhang larawan ni E. R. Guieb (2003). 


Inihahalintulad ng mga mangingisda sa Jandayan Norte ang amatong sa 
isang palaruan: “makaana-ana ang isda, makatuyok-tuyok sa ilawom, makasuroy- 
suroy sa ilawom (labas-masok sila rito; ikot sila nang ikot sa loob nito, parang 
namamasyal sa ilalim ng dagat).” Araw-araw ay kaïlangan itong dalawin ng may- 
ari upang linisin ito at matiyak na hindf nasisirà sa pagkasalansan ang mga bat sa 
paligid nité, o hindi nalalansag ang nakatakip ditong mga putol-putol na sanga ng 
mga punè. Ang isang malinis at maayos na amatong ay nakapagpapaengganyo sa 
isda na manatili sa loob nit6. 


Kadalasan ay maläpit lâmang sa bahay ng may-ari ang kinalulugaran ng 
mga amatong. [to ay upang lagi nilé itong nababantayan. May mga pagkakataén 
na ninanakaw ng ibang tao, kapuwa taga-isla at dayo, ang mga isda sa loob ng 
amatong. Hinihilo nilä ang mga isda upang madalîng hulihin ang mga ito, gâmit 
ang koskos (cyanide) o tubli (isang lason bühat sa dagta ng isang halaman). Dahil 
dito ay kumaunti ang bilang ng amatong sa Jandayan, lalo noong dekada 1990. 


Subalit simula noong 1998 nang magsimulang magtanim ng gusô (seaweed) 
ang mga taga-Jandayan ay dahan-dahang dumaming muli ang mga amatong. 
Dalawäng magkaibäng sitwasyon ang makikita natin sa Isla Jandayan sa relasyon 
ng Mmga naggugusô, nag-aamatong, at nangangasiwa ng santuwaryo. Ang una ay 
sa mga may-ari ng amatong at may-ari ng gusôan sa Barangay Jandayan Norte. 
Ang ikalawa ay sa mga nag-aamatong at sa mga nangangasiwa ng santuwaryo sa 
Barangay Handumon. 


298 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ipinuwesto ng mga taga-Jandayan Norte ang kaniläng mga amatong katabi 
ng gusôan. Lagi kasing may tao sa gusôan upang bantayan ang kaniläng mga tanim; 
nagsisilbing tagapagmatyag sa paligid ang mga may-ari o manggagawa sa gusôan; 
kabilang ang amatong sa kaniläng nababantayan laban sa mga magnanakaw ng 
isda. Mahalaga ring mabantayan ng mga may-ari o manggagawa ng gusôan ang 
mga amatong laban sa mga gumagamit ng koskos o tubli; masamâ ang koskos at 
tubli sa gusô. 


Mahalagang mabantayan nang husto ang gusôan; malaki ang kita mula rito. 
Malaking halaga ang mawawalâ sakaling masirà ang gusô. 


Makikita natin ang halagang politikal ng gusôan sa pagsusuri ng mga 
namumuhunan sa pamumuhay na ito. Sa Jandayan Norte, sangkatlo (7—51) ng 
kabahayan sa barangay ay umaasa sa gusô bilang pangunahing pinagmumulan ng 
kaniläng kabuhayan; subalit ang kabahayang ito ay mga manggagawa lâmang sa 
gusôan. Noong panahon ng fieldwork, 24 ang gusôan sa Jandayan Norte na katabi 
ng kanilang santuwaryo; 22 dito ay pag-aari ng mga negosyante ng barangay, na 
ang katumbas ay 14% lâmang ng kabahayan sa barangay. Ang mga negosyanteng 
ito ay may ibâ pang pinagkukunan ng ikabubuhay: silâ ay mga trader din ng isda 
at gusô, may-ari ng mga pampasaherong motor na pangunahing transportasyon 
sa isla, mga empleado sa munisipyo, mga negosyante ng tubig na ibinibiyahe at 
ibinebenta sa mga islang walâng pinagkukunan ng tubig, mga trader o negosyante 
ng ibä’t ibäng produkto, at ilan sa kanilä ay opisyal ng barangay o kayâ naman ay 
mga kamag-anak ng mga lokal na politiko. May binabayarang taunang fisheries 
fee sa munisipyo upang makakuha ng permit sa paggamit ng bahagi ng dagat para 
sa ganitong uri ng negosyo.* Ang mga may-aring ito ay silà ring nakakuha ng 
kontrol sa paggamit ng mahalagang bahagi ng dagat sa paligid ng santuwaryo. Sa 
madalfîng salitâ, ang mga may-ari ng gusôan, na may kakayahang ekonomiko at 
kaunting kapangyarihang politikal sa barangay, ay tinitingnan ang paggusô bilang 
sekundaryong pinagmumulan ng kaniläng kabuhayan. Sa kabilâng bandä, ang mga 
may-ari ng amatong ay pangkaraniwang mamamayang umaasa sa 1b4’t ibäng uri 
ng pangingisda para sa kaniläng pangunahing kabuhayan. Sa ganitong sitwasyon, 
bagaman tila may di-patas na kaayusan sa pagkontrol ng bahaging ito ng dagat ng 
Jandayan Norte, nagagamit ang kondisyong ito ng maliliit na mangingisda upang 
mabantayan ang maliliit na pamamaraan ng kaniläng pangingisda sa tülong ng mga 
higit na malalaking tao sa lugar, na may interes din sa pinagsasaluhang espasyo ng 
dagat. 


Ito ang isa sa mga ipinupünto ko: ang pagkabatid sa lugar, sa kasalukuyang 


gämit nitô, sa ekonomikong potensiyal nito—sa gitna ng 1ibâ’t ibäng uri ng kontrol o 
pag-aari ng lugar ng ib4’t ibäng sektor ng isla—ay nagbubunsod ng mga ugnayang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 299 


panlipunang maaaring pumapabor sa lahat ng may interes sa lugar, sa ib4”’t ibäng 
kalkulasyon ng kapakinabangan na iniluluwal ng mga ganitong uri ng ugnayang 
panlipunan. 


Iba naman ang sitwasyon sa Barangay Handumon. Noong 2003, ang ilang 
amatong sa Handumon ay nâsa loob na ng santuwaryo, sa bahagi ng bakawanan 
(mangrove) (Ilustrasyon 2). Ang santuwaryo ay dâting lugar-pangisdaan ng mga 
taga-isla. Isinukd na nilâ ang mga karapatan nil sa bahaging ito ng dagat bühat 
nang ideklara nil4 itong santuwaryo. Ayon sa mga taga-Handumon, napagtanto 
niläng hindî raw dapat nilà ipinasakop ang bakawanan sa santuwaryo. Itinayô nilâ 
ang kaniläng mga amatong sa bakawanang ito, sa loob ng santuwaryo, kung saan 
ay bawal mangisda o mangolekta ng anumang yamang-dagat sa anumang paraan. 
Dito silâ gumawa ng mga amatong dahil napansin nilâ ang pagdami ng isda sa 
loob at paligid ng santuwaryo, na inaasahan niläng mananahan sa loob ng kaniläng 
mga amatong. Hindî naman raw mapanirà ang amatong, liban na lâmang kung 
tinutungkab nil ang mga buhäy na bahura upang gawing pader ng amatong. 


Ipinakikita ng käsong ito sa Handumon na ang karapatang makapasok sa 
lugar (access rights) o ang karapatan sa paggamit ng lugar (use rights) ay nagbabago 
kung may mga positibong pagbabagong nagaganap sa isang inabandonang lugar o 
sa mga lugar na pinagbabawalang pasukin o gamitin, o sa isang lugar kung saan 
ay isinukÔ na ang mga karapatan dito. Makikitang may tendensiyang bawiing muli 
ang karapatan sa lugar kung may mga positibong kondisyong nagaganap sa lugar. 


Bunsod: Pagtutundos ng Pag-aari 


Sa yugtong ito ay ilalarawan ko ang isa pang dimensiyon ng karapatan 
sa dagat gâmit ang käso ng bunsod (baklad), na itinatayô sa mayamang bahagi 
ng dagat. Ang pagkabatid sa kahalagahang ekolohiko at ekonomiko ng bahagi ng 
dagat, na isang aspekto ng kaalamang lokal, kasabay ng mga suportang institusyonal 
ng pamahalaän, kabilang ang antas ng kapital na kaïlangan sa teknolohiyang 
pampangisdaan—pinangalanan man o hindî ang lugar na kinatatayuan ng bunsod— 
ay mga tuntüngan ng pagkakaroon ng karapatan sa lugar, kahit na sabihin pang 
papalit-palit o di-panatag ang karapatang ito. 


Itinatayô ang bunsod sa fidal flat ng dagat, lalo na sa mga daanan ng 
isda. Ang tidal flat ay ang sahig ng dagat sa pampang na nawawalan ng tubig o 
bumababaw ang dagat sa oras ng hibäs o /ow tide. Ginigiya ng estruktura ng bunsod 
ang pagpasok ng isda sa loob ng mga tangke (chamber) nito (Dugan, Bernarte, & 
de Vera 2003; Umali 1950). Ang pagkakakilanlan sa bunsod ay batay sa pangalan 
ng kinikilälang may-ari nité. 


300 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Dalawa anguring bunsod: ang permanenteng bunsod atang di-permanenteng 
bunsod. Ang tawag sa permanenteng bunsod ay “bunsod pasagad” o “bunsod 
dumpil,” na itinatayô sa medyo malalim na bahagi ng tinatawag na intertidal 
zone 0 lugar sa pagitan ng mababaw at malalim na bahagi ng dagat, o lugar na 
kapuwa may malalim at mababaw na bahagi. Malaki ang ganitong uri ng bunsod, 
at malaking kapital ang kaïlangan upang makapagtayô nité. Sikât ang ganitong 
uri ng bunsod sa Filipinas, lalo noong 1900 hanggang dekada 1980. Huminà ang 
popularidad nité dahil sa tumataas na kapital na kaïlangan upang mamantene ang 
ganitong uri ng pangongolekta ng isda, kasabay ng introduksiyon ng mga bagong 
pamamaraan at mas epektibong uri ng pangingisda (Eggan, Hester, at Gunsberg 
1956; Thomas 1999). 


Ang di-permanenteng bunsod ay tinatawag na “bunsod ponot.” Sa ibäng 
lugar, ang tawag dito ay “bunsod balhin-balhin” (bunsod na palipat-lipat). Mas 
maliit ang bunsod na ito, kayâ nagagawang baklasin ito nang buo upang pana- 
panahong mailipat sa ib4’t ibäng bahagi ng dagat. Dahil maliit at magaan, 
malaking kamurahan ang kapital na kaïlangan para makapagbuo ng estruktura 
nito, kompara sa permanenteng bunsod. Hindî rin nangangaïlangan ng malaking 
halaga upang mamantene ito. Noong 2005, ang tantiyang puhunan para sa ganiténg 
bunsod ay kulang-kulang na PHP6,000.00, malaki pa ring halaga para sa maraming 
mangingisda. Hindî pa kasäma rito ang puhunan para sa bangka at mäkinä ng 
bangka. Ang gastos naman sa pagmamantene nito ay maaaring umäbot ng halos 
PHP2,000.00 sa loob ng apat na buwan. 


Itinatayô ang bunsod ponot sa mas mabababaw na bahagi ng dagat. 
Mananatili ito rito ng dalawa hanggang piténg araw, nagagawang ilipat sa ibäng 
lugar depende sa galaw ng dagat o tinatantiyang galaw ng isda depende sa panahon.° 
Ito ang mas ginagamit na uri ng bunsod ng ilang taga-Jandayan. 


Sa Jandayan, ipinupuwesto ang mga permanenteng bunsod noong popular 
ito noong dekada 1940 hanggang 1980 sa bunganga ng subâ (ilog). Walâ nang 
permanenteng bunsod noong panahon ng fieldwork; kadalasan ay mga di- 
permanenteng bunsod na ang ginagamit. Sa seksiyong ito ng pag-aaral, pagtutuonan 
ko ng suri ang kasalukuyang kaayusan sa mga di-permanenteng bunsod. Tatalakayin 
ko sa ibäng seksiyon ang permanenteng bunsod sa panahon ng sitio-sitio. 


Hindî kaïlangan ng permit upang makapagtayô ng bunsod ponot sa 
karagatan ng Isla Jandayan, subalit may limitadong kontrol ang gumagamit nit 
sa paligid ng kinatutundusan ng ganiténg uri ng pangisda. May restriksiyon ang 
mamunsuray (may-ari ng bunsod) sa ibäng mangingisda. Bagaman walâng tiyak 
na distansiya ng pangingisda sa paligid ng bunsod, ang prinsipyo nité ay upang 
hindî mabawasan ang ekonomikong potensiyal ng bunsod. Anumang hahadlang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 301 


o magpapababâ ng potensiyal na ito ay nililimitahan o ipinagbabawal ng may-ari. 
Halimbawa, ipinagbabawal ang pagtatayô ng katulad na paraan ng pangingisda 
o anumang estruktura maläpit dito na maaaring makapagpigil sa malayàng daloy 
ng isda papaloob sa kaniyang bunsod. Hindî pinahihintulutan ang paggamit ng 
pokot pahubas maläpit rito, lalo kung pahibäs na ang dagat; ang pokot pahubas 
ay isang uri ng lambat na sumasalà ng isdang naïiwan sa bumababaw na level 
ng dagat sa oras ng paghibäs (/ow ftide) nité. Bawal ding mamanà ang mga 
mamanaay (spear fishers) maläpit sa bunsod kapag papahibäs ang dagat. Sa oras 
ng taob (high tide), bawal pa rin ang mamanaay maläpit sa bunsod, pati na rin 
ang mga mamokotay (mangingisdang gumagamit ng pokot o lambat) at manoay 
(mangingisdang gumagamit ng liwanag sa gabi). Bawal ang lambat dahil nahuhüli 
nité ang mga nakapaligid na isda na maaari sänang makapasok sa bunsod. Bawal 
ang maliliwanag na ilaw sa gabi, hibäs man o taob, dahil nakakukuha ito ng pansin 
ng mga isda sa paligid ng bunsod o nakaaakit sa mga isdang nâsa loob ng bunsod 
upang lumabas sa mga tangke tüngo sa lambat ng mga manoay. Sa madalîng sabi, 
kompetisyon sa isda ang nililikhâ ng mga ganitong teknolohiya ng pangingisda 
bunga ng pagkabatid sa kalagayang ekolohiko ng lugar, at ang kompetisyong ito sa 
yamang-dagat ang iniiwasang maganap ng mamunsuray. 


Subalit pinahihintulutan ng mamunsuray ang mga mamasolay (mga 
mangingisdang gumagamit ng pasol o kawil); isang uri kasi ito ng di-aktibong 
paraan ng pangingisda, at para sa mamunsuray ay hindî ito kompetisyon sa kaniyang 
bunsod. Pinahihintulutan rin ang mga manginhasay (g/eaners) na mangolekta ng 
mga kinhason (shell) at ibäng uri ng yamang-dagat na naïwang nakatiwangwang 
sa tidal reef flat sa mga oras ng hibäs. Sa mga ganiténg pagkakataôn ay hindi naman 
estriktong kaïilangang mamaalam ng mamasolay at manginhasay upang gawin ang 
paraan nilä ng pangingisda maläpit sa kinatatayuan ng bunsod. 


Walâ sa anumang nakasulat na dokumento ng pamahalaän o anumang 
kasunduan ang mga alituntuning nabanggit, subalit kinikiläla ng mga mamamayan 
ang mga imposisyong ito ng mamunsuray. Hindi lahat ay umaayon sa mga 
panuntunang ito. Kinikiläla nil4 ang tinatawag na proprietary rights sa lugar 
(karapatan sa paggamit ng lugar) ng mga mamunsuray, lalo sa loob ng mga 
permanenteng bunsod na may kaukulang permit ng pamahalaän, subalit may 
kuwestiyon silà sa nililikhâng karapatan ng mga mamunsuray sa dagat sa paligid 
ng bunsod. 


Mas mabigat ang pagpapatupad ng mga ganitong alituntunin sa mga 
permanenteng bunsod, na mas mayroon sa ibäng isla kaysa sa Jandayan, bagaman 
hindî sindami kompara noong unang panahon. May mas paghihigpit ang may-ari 
ng permanenteng bunsod. Maaaring ipamäna ng mga ganitong uri ng mamunsuray 
ang kaniläng karapatan sa pag-okupa ng kinalulugaran ng kaniläng bunsod— 


302 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


kasäma ang mga nilikhâng karapatan kaugnay sa paggamit ng lugar at karapatan 
sa benepisyo buhat sa lugar—sa kaniläng mga anak, lalo sa mga laläking anak, o 
pinagkakatiwalaang kamag-anak. Kadalasan, lalo noong panahon ng kasikatan ng 
permanenteng bunsod, ang mga may-ari nito ay mga politiko at may koneksiyong 
politikal sa barangay o sa munisipyo. 


Ano’t anuman, tuloy-tuloy ang kontestasyon sa mga ganitông uri ng 
karapatan sa lugar ng bunsod, na ibinunga ng pagkabatid sa lugar, kakayahang 
ekonomiko, at kapangyarihang politikal—-may pangalan man o wala ang bunsod. 
Bunga ito marahil ng tuloy-tuloy ring pagbabago sa mga espesipikong kondisyon 
ng mga ugnayang umiiral sa lugar. 


Sakali mang may hindî pagkakaunawaan, isinasangguni nil4 ang mga 
bagay na ito sa mga nakatatanda sa lugar. Kung hindî magkasundo sa ganitong 
paraan, idinudulog naman nilä ito sa kaniläng barangay, o kung hindî malulutas sa 
barangay ay idinudulog sa mga kinauukulan sa munisipyo. Patunay rin lâmang ito 
na may mga proseso siläng pinagdaraanan sa pag-aayos ng mga gusot sa paggamit 
ng karagatan. Kahit na sabihin pang hindî ganap na naaayos sa mga prosesong ito 
ang mga bagay-bagay o hindî umaayon ang isang panig sa naging desisyon ng mga 
nagsikap ayusin ang isyu, ang mahalaga kadalasan para sa mga mamamayan ay 
ang dumaan silä sa mga kinikilälang proseso ng paglilinaw sa mga kinasangkutang 
gusot. 


Tao, Dagat, at Yamang-dagat: Mapa ng Demograpiyang Sosyo-politikal 


Ibabäling ko ngayon ang talakayan sa mga lugar na ipinangalan bühat 
sa tao, at kung paanong ang ganitong pagpapangalan sa lugar ay indikasyon ng 
heograpiyang panlipunan at ng pinagkasunduang kaayusang teritoryal ng isla. 


Sa isang bandä, maaaring ang pagpapangalan sa lugar gâmit ang pangalan 
ng tao ay (1) paraan lâmang ng pagkiläla ng paninirahan sa lugar, hindî pag-aari ng 
lugar; (2) palatandaan ng lugar-pangisdaan o panginginhas, o paglulugar ng daanan; 
at (3) pagbibigay-pugay sa “pagkakatuklas” ng isang tao sa nabanggit na bahagi ng 
dagat. Sa kabilang banda, ang pagpapangalan sa lugar bühat sa pangalan ng isang 
tao ay maaaring indikasyon ng pagmamay-ari sa lugar, na nagiging lunsaran ng 
kontrol sa lugar at pagkakamit ng bungkos ng mga karapatan. Subalit, ang saklaw 
ng mga karapatang ito ay batay rin sa antas ng teknolohiyang pampangisdaan at 
sa ugnayan ng mga yamang-dagat sa kalakalan o komersiyo. Ang salimbayan ng 
pangalan, lugar, karapatan, teknolohiya, at kalakalan ang humuhubog sa uri ng 
ugnayan ng pagmamay-ari sa lugar. Magpapakita akô ng mga halimbawa upang 
linawin ang dalawäng posibilidad na ibinubunga ng pagpapangalan sa lugar batay 
sa pangalan ng tao. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 303 


Kabilang sa mga lugar na pinangangalanan sa Isla Jandayan ay ang mga 
bunsod, amatong, takot (coral islets), pupo (reef patches), tugbungan (anchoring 
sites), basakän (palayan o taniman ng mais), katunggan (mangrove forests), tangke 
(palaisdaan), subâ (1log), mga dâting asinan (salt beds), sitio-sitio (sea estates), at 
gusôan (seaweed farms). Ang talakayan sa bahaging ito ng pag-aaral ay nakatuon 
sa politika ng natural reef environment, partikular sa pupo, sitio-sitio, subâ, at 
tugbungan. 


Pupo at Politika: Pag-angkin ng Isla 


May mga pupo sa Jandayan na inokupa at inangkin na ng ilang may 
kapangyarihang politikal sa isla. May kaunting yamang ekonomiko rin ang mga 
tâong ito. Ipinangalan na nil sa kanilâ ang tawag sa mga pupong ito. Halimbawa 
ay ang Pupo kang Kap Greg (Maliit na Isla ni Kapitan Greg) at Pupo kang Garito 
(Maliit na Isla ni Garito). Si Kap Greg (Gregorio Botero) ang kapitän barangay ng 
Handumon nang isagawa ko ang aking fieldwork, samantälang dati namang kapitän 
barangay si Garito (Margarito Otarra). Dahil hindî naman maaaring titulohan ang 
isang pupo, binabayaran, änilä, ang mga pupo ng taunang municipal fisheries fee 
sa pamahalaäng lokal ng Getafe, na siyäng maysakop sa isla. Ito ang kaniläng 
batayan ng pag-angkin sa lugar.f Ipinagbabawal nilä ang pangingisda maläpit sa 
mga pupong ito, liban na lâmang sa ilang tagaisla na binigyan nilà ng pahintulot na 
makapangisda sa paligid ng pupo sa limitadong paraan. Noong 2001 ay nagpatayô 
si Kap Greg ng payag (maliit na bahay kubo) sa pupo upang higit na maipahayag 
sa mga tagaisla na kaniya ang lugar na ito. 


Mayroon pang isang pupo, ang Pupo kang Aning (Maliit na Isla ni Aning), 
na hindî na pag-aari ni Aning. Matagal na siyäng namatay, at hanggang noong 
fieldwork ko ay sa kaniya pa rin nakapangalan ito kahit na hindî ito ginagamit 
ng kaniyang mga anak o ap6. Malamäng ay magkakaroon ng bagong pangalan 
ang pupong ito sa pagkakataông pagkainteresan ito ng isang tagaisla at ibigay sa 
munisipyo ang karampatang bâyad para dito (M. Otarra, panayam 2004). 


Sitio-sitio: Renta sa Dagat sa Pagtitiyak ng mga Teritoryo 


Mahaba ang talakayang kakaïlanganin tungkol sa sitio-sitio sa Jandayan 
Norte. Sa seksiyong ito ng pag-aaral ay pahapyaw lâmang ang tatalakayin. 
Nakatuon ang pagtalakay sa katangiang politikal ng sistemang ito ng pag-okupa 
sa mga bahagi ng dagat. May hiwalay ak6ng pag-aaral (Guieb 2009) para sa mas 
malalim, malawak, at kabuoang pagsusuri ng sitio-sitio. 


304 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Sinasakop ng sitio-sitio ang pampang at fidal flat ng dagat. Tulad ng 
binanggit ko na, ang tidal flat ay ang sahig ng dagat sa pampang na nawawalan ng 
tubig o bumabaw ang dagat sa oras ng hibäs o low tide. Minsan ay umaäbot pa ang 
sitio-sitio hanggang sa intertidal zone (ang bahagi ng dagat kung saan nagtatagpo 
ang high tide at low tide), kabilang ang mga awo (shoal o tila balon na bahagi ng 
dagat), takot (coral islet), at dalisdis ng mga bundok ng takot—na isa sa mayamang 
bahagi ng reef environment. Sa madaling salitâ, sakop ng sitio-sitio ang bahagi ng 
dagat na kadalasang pinamamahayan ng mga isda (Ilustrasyon 5).’ 


Jagnaÿa sitio-sitio 


Bagtolinao sitio-sitio 


Sitio-sitio sa Ba'y sa 


Ilustrasyon 5. Ang sitio-sitio sa Isla Jandayan mulang 1947 hanggang dekada 2000 


Sa sitio-sitio itinatayô ang malalaking permanenteng bunsod: ang bunsod 
pasagad o bunsod dumpil. Ang mga patakaran sa pangingisda sa loob ng sitio-sitio 
ay katulad ng mga panuntunan sa pangingisda sa paligid ng bunsod na tinalakay ko 
sa naunang seksiyon ng pag-aaral. 


Walâng tiyak na hanggahang legal ang sitio-sitio. Tulad ng nabanggit ko na, 
kadalasang hanggahan nit6 ay ang mga natural na hubog ng kapaligiran, tulad ng 
lawis, subâ, awo, takot, at tugbungan. 

Ang pagtitiyak ng may-ari sa Karapatan niya sa bunsod ay pinagtitibay 


ng permit ng munisipyo upang sakupin ang bahagi ng dagat. Ang sinakop na 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 305 


bahagi ng dagat ang tinatawag na sitio-sitio. Nagbabayad ng renta sa munisipyo 
ang sinumang pinagkalooban ng munisipyo na sumakop sa lugar, na taon-taon ay 
kaniyang inihihingi ng pahintulot. 


Ang pangkaraniwang hüli sa mga bunsod na ito sa loob ng sitio-sitio ay 
danggit (white-spotted rabbitfish), caraballos/karabalyos (scad), badlon (go/den 
pompano), anduhaw (chub mackerel), nokos (pugita; squid), kitong (gold-spotted 
rabbitfish), pugapo (lapu-lapu; grouper), samok (common mojarra), katambak 
(red snapper), ito (catfish), at iho o pating. Noong mga 1950 hanggang 1960 ay 
umaäbot sa 30 kilo ang nakukuhang isda sa bawat pag-äni sa bunsod, na kadalasang 
ginagawa tuwing subang sa buwan (kabilugan ng buwan) (N. Javier, panayam 
2003). Mahalaga ang benepisyong ekonomiko bühat sa sitio-sitio, kayâ mahalagang 
matiyak na maokupa ang lugar nang may legal na basbas ng kinauukulan. 


Walâ nang sitio-sitio sa paligid ng Jandayan, pero sa fieldwork noong 
kalagitnaan hanggang pagtatapos ng dekada 2000 ay may indikasyon ng dahan- 
dahang pagsulpot mulf nité sa ilang bahagi ng Jandayan, bagaman hindî pa sinlaki 
ng mga naunang sitio-sitio noong matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 


Walong sitio-sitio ang nakapaligid sa Isla Jandayan mulang 1947 hanggang 
kalagitnaan ng 1970. Lima rito ay pag-aari ng tatlong pamilyang taga-isla, at ang 
limang ito ay tumagal hanggang kalagitnaan ng dekada 1990 (Ilustrasyon 5). Ang 
limang ito ay ang mga nangungunang pamilya sa isla kung kapangyarihang politikal 
ang pag-uusapan: mga naging kapitän sil ng barangay, at sa panahong hindfî silä 
kapitän ay patüloy na humawak ng kapangyarihang politikal sa isla. Ang kaniläng 
mga anak, ap6, o kaanak ang ginawang tagapagmana ng karapatan sa sitio-sitio. 
Ang anak, ap6, o kaanak na ito ay silà ring mga tâong may kapangyarihang politikal 
sa kontemporaneong panahon. 


Ang pangunahing salalayan ng karapatan ng may-ari ng sitio-sitio ay ang 
pahintulot na ipinagkaloob sa kanilä ng pamahalaäng lokal. Nakabatay naman ang 
karapatan ng munisipyo na ipagamit ang mga katubigang sakop ng munisipyo sa 
Commonwealth Act Bilang 4003 o ang Fisheries Act ng 1932 (Batongbacal 2004; 
Sanchez 1957). Hindi ganap na nasaling ang sitio-sitio kahit noong ideklara ni 
Marcos ang batas militar noong 1972. Nagawang ipagpatüloy ng mga may-ari ng 
sitio-sitio ang pag-okupa sa mga bahagi ng dagat sa kabilâ ng kawalan ng batas 
sa pagpapatüloy ng sistemang ito. Mga opisyal din ng barangay ang siyäng mga 
may-ari ng sitio-sitio; kung hindî man ay mga kamag-anak niläng nâsa puwesto 
sa politika, sa barangay man o sa bayan ng Getafe. Sa paglipas ng panahon, dulot 
na rin ng mga pagbabago sa teknolohiyang pampangisdaan at sa nagbabagong 
pangangailangang pampangisdaan sa lokal na merkado, dahan-dahang huminà 
ang sitio-sitio hanggang sa tulüyan itong mawalâ matapos ang pagpapatalsik kay 


306 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Marcos noong 1986. Subalit noong fieldwork ko sa kalagitnaan ng dekada 2000 ay 
sinasabing may maliliit na bahagi ng dagat ang unti-unti nang sinasakop muli ng 
ilang naninirahan sa lugar, walâ nga lâmang sapat na batayang legal pa ang mga 
pagsakop na ito. Nit6 ring dekada 2000 ay may mga sitio-sitio na mulîng naitatatag 
sa mga katabing isla ng Banacon at Nasingin (Torremocha, panayam 2005; Torreon, 
panayam 2005a, 2005b). 


Ang higit na nakapagpahinà sa sitio-sitio ay hindî tuwirang politikal. 
Huminà ang sistemang ito sa kombinasyon ng politika at ng mga pagbabago sa 
mga gâmit-pangisda, dulot (1) ng kompetisyon sa pagkuha ng mga yaman ng dagat 
upang matugunan ang pangangailangan ng merkado at (2) ng suportang teknikal 
bühat sa pamahalaän. 


Sa usapin ng kompetisyon sa dagat, lumaganap sa isla noong kasagsagan 
ng sitio-sitio ng mga 1950 hanggang 1970 ang pagtiro o pambubumbong (b/ast 
fishing) sa dagat. Hindi nagawang pigilan ng mga may-ari ng sitio-sitio ang ganiténg 
pambubumbong sa kani-kaniläng mga sinakupang bahagi ng dagat. Kasabay 
nité, partikular noong dekada 1960, naging popular na paraan ng pangingisda 
ang paggamit ng pokot (nef), isang bagay na hindî napigilang dumami ng mga 
may-ari ng sitio-sitio. Maging ang mga mamunsuray na may-ari ng sitio-sitio ay 
gumamit na rin ng pokot bilang paraan ng pangingisda. Ang mga mamukotay 
(mangingisdang gumagamit ng pokot), sa kabilâ ng mga restriksiyon sa loob ng 
sitio-sitio, ay naging kakompetensiya ng mga mamunsuray sa yamang-dagat sa 
loob ng sitio-sitio at sa paligid ng bunsod (Javier, panayam 2003). Nang magluwag 
sa pautang ang pamahalaäng Marcos sa maliit na mangingisda (Batongbacal 2004; 
La Viña 1999; LUSSA 1982; Thomas 1999), sinamantalà ito ng mga mangingisda 
upang makapangutang sa pamahalaän at makabili ng pokot. Lalong lumaganap 
ang paggamit ng pokot sa mga dagat ng Jandayan. Hindî kalaunan, maituturing 
nang lugar ng mga mamokotay ang Isla Jandayan, maging ang buong katubigan ng 
Getafe. Hindî nagawang bayaran ng mga mangingisda ang mga inutang na pokot, 
subalit hindî na nabawi pa ng pamahalaän ang mga pokot na ginagamit ng mga 
mangingisda. Higit na namayani ang pokot sa lugar, na naghudyat ng pag-abandona 
ng mga mamunsuray sa kaniläng mga bunsod. Bagaman huminà ang bunsod, 
nanatili pa rin ang sitio-sitio, kahit dahan-dahan na ring humihinà ang sistemang 
ito ng pag-aari ng bahagi ng dagat, bunga na rin ng naglalahong kapangyarihan ng 
sistemang ito. Sa madalîng sabi, maaaring mawalan ng bisà ang mga kinagisnan. 
Makikitang nagawan ng paraan ng maliliit na mangingisda na samantalahin ang 
anumang pagkakataôn (halimbawa, pagbabago sa teknolohiyang pampangisdaan, 
mga pagbabago sa mga patakaran ng pamahalaän, mga ipinagkakaloob na suportang 
teknikal, atbp) upang magkaroon ng pagkakataông makagamit ng mga bahagi ng 
dagat at makamit ang anumang benepisyong maaaring makuha sa paggamit nité. 
Ang impormasyon sa kung ano mayroon ang dagat ay bunga ng pagkabatid sa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 307 


dagat—may pangalan man o walâ ang mga bahaging ito ng dagat, at ang lahat ng 
ito ay maaaring magbago o baguhin sa paglipas ng panahon kung may mga sapat 
na kondisyong makapagpapahintulot ng unti-unting pagbabago, kabilang na ang 
muling pagsasaayos ng mga di-panatag na karapatan sa dagat. 


Mulang dekada 1970 hanggang sa kasalukuyan, marami nang naganap sa 
isla. Ang walâng patumanggang paggamit ng pokot, kasabay ng pagsulpot ng ibâ 
pang uri ng pangingisda sa paligid ng Jandayan, tulad ng liba-liba (Danish seine), 
basnig ({ine-mesh bag net), at lawag (round haul seine) ay nakapagdulot ng walâng 
limitasyong pangingisda, na isa sa mga sinasabing dahilan ng pagkaubos ng mga 
isda sa dagat ng Jandayan (JIPCRA 2000; Municipal Government of Getafe 2001; 
Javier, panayam 2003; A. Mejias, panayam 2003), bagay na nagpahinà sa bunsod sa 
loob ng mga sitio-sitio. Sa pagkakapasä ng Fisheries Code ng 1998, ipinagbabawal 
na ang ganitong mga uri ng pangingisda sa tinatawag na “municipal water,” kabilang 
ang mga bahagi ng dagat na sakop ng sitio-sitio. Kasabay ng mga pangyayaring 
ito ay ang pagkaubos ng katunggan (mangrove forest) sa paligid ng isla upang 
bigyang-daan ang pagtatayô ng mga tangke (fishpond). Hindi kinäyang tapatän ng 
sistema ng sitio-sitio ang mga pangyayaring ito hanggang tulüyan na itong nawalan 
ng silbi. Ib4’t ibâäng pamamaraan na ang ginamit ng mga mangingida, may pera 
man o walâ, may kapangyarihan man o walâ, upang magkaroon ng Kkarapatan sa 
dagat at makamit ang mga kapakinabangan bühat sa paggamit nité. 


Noong 1995 ay itinayô ang santuwaryo ng Handumon, at noong 2003 
ay itinayô ang mga santuwaryo ng Jandayan Norte at Jandayan Sur. Ang mga 
santuwaryong ito ay näâsa loob mismo ng mga sitio-sitio ngunit hindi kinailangang 
hingin ang pahintulot ng mga kinikilälang maysakop nité, at hindî na nagawang 
magreklamo o tumanggi ng mga may-ari ng sitio-sitio dahil naglahô na rin ang 
kaniläng kapangyarihan sa ganiténg mga usapin, kahit na sangkot pa ang kaniläng 
sitio-sitio. 


Anong mga bagay ang mababatid sa mahabàäng pag-iral ng sitio-sitio sa 
isla, hanggang sa ito ay huminà, nawalâ, at ngayon ay dahan-dahan na namang 
sumusulpot bilang isang mahalagang paraan ng okupasyon sa dagat? 


Una, nangungunang salik sa pag-okupa sa malawak at mahalagang bahagi 
ng dagat ang kapangyarihang politikal ng mga nagsasagawa ng mga pananakop 
na ito—may basbas man ito ng batas o walâ, o pinaïral sa pamamagitan ng mga 
kasunduang pinagkayarian ng mga maykäya sa lugar. 


Ikalawa, may mga batas pampangisdaan na nagbibigay daan upang mas 


mapakinabangan ng mga maykäya ang lugar, lalo na kapag kaïlangan ng puhunan. 
Tanging ang may kapasidad na mamuhunan ang siyäng higit na may kapasidad na 


308 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


magbayad ng renta sa dagat at magtayô ng bunsod o ng anumang mas makabagong 
pamamaraan ng pangingisda, gaya ng sea farm (na posibleng mangyari sa katubigan 
ng Jandayan) o tangke (palaisdaan) na laganap sa paligid ng isla. 


Ikatlo, malaki ang papel na ginampanan ng pamilihan sa paglago at 
pagkawalâ ng sitio-sitio, kasabay ng mga kondisyong ekolohiko ng mga lugar na 
sinasakop nité. Ang interes ng mga may-ari ng sitio-sitio, ang kaniläng interes sa 
mga bahagi ng dagat, ay bunga ng ekonomikong interes nilä sa pamilihan ng mga 
produktong dagat na nahahalaw nila sa sitio-sitio. Kung gayon, malaki ang papel 
ng pamilihan sa pagsasaayos at paglulugar sa mga karapatan sa mga bahagi ng 
dagat ng mga gumagamit sa mga ito. 


Ikaapat, nagagawan ng paraan ng ibâ pang may tayâ sa dagat, lalo ang maliliit 
na mangingisda, na samantalahin ang anumang pagkakataôn upang magkaroon ng 
benepisyo bühat sa dagat, may pahintulot man ito o walâ, may basbas man ng batas 
o wala, may suporta man ito bühat sa pamahalaän o walä. 


Ang salimbayan ng maraming salik ang nagpagalaw sa ugnayan ng mga 
mamamayan sa isla, na ang pangunahing salalayan ay ang mga karapatang inaayos, 
tumatayà sa dagat. Hindi rin permanente ang lahat ng mga kinagisnan, at maaaring 
lumikhâ ng mga kontemporaneo at mas angkop na mga tradisyon at retorika ng 
pagsasateksto sa dagat at mga karapatan sa dagat. 


Subâ, Tugbungan, at Pamamahay: Pagtatatag ng Pamayanan 


Ang mga subä (1log) sa Isla Jandayan ay pinangalanang Subâ kang Rosa 
(og ni Rosa) at Subâ kang Berot (Ilog ni Berot). Ang mga subâng ito, sa katunayan, 
ay mga lagüsan ng tubig-dagat papaloob sa isla patüngo sa mga bakawanan o 
katunggan hanggang makarating sa lugar kung saan matatagpuan ang bahay ng 
mga kinikilälang pund ng pamilya o sambahayan na sina Rosa at Berot. Sina 
Rosa at Berot ay mga sinaunang mamamayan ng isla na nanirahan sa lugar noong 
mga 1920. Ang pagpapangalan ng mga subâ batay sa pangalan ng tao ay hindî 
nangangahulugan ng pag-angkin sa subâ; palatandaan lâmang ang pangalang ito 
kung kaninong bahay ang nâsa dulo ng subâ. Ang pangalan ng subâ, sa ganitong 
pangangatuwiran, ay posibleng tumayông mapa ng pamayanan ng mga taga-isla o 
testamento ng kasaysayan ng demograpiya ng isla. Matagal nang patay sina Rosa 
at Berot, at matagal na ring walâ ang sinauna niläng bahay sa bahaging ito ng isla, 
pero nananatili pa ring nakapangalan sa kanilä ang dalawäng subâng ito kahit na 
ang matatagpuan sa dulo ng mga subâ ay ang iniwan na niläng mga miyembro ng 
kaniläng angkan. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 309 


Mas kontemporaneo ang silbi ng mga tugbungan (daüngan o anchoring 
sites) sa dulo ng mga subâ. Ang pangalan ng tugbungan ay nakasalalay sa kung 
kaninong bahay ito nakatapat. Sa ganitong paraan, maaaring magsilbi ang pangalan 
ng tugbungan na identipikasyon ng mga residente sa lugar (residential profile). Ang 
paninirahan sa lugar ang pangunahing batayan ng pagpapangalan sa tugbungan (N. 
Javier, panayam 2003). Ang paninirahang ito ay hindî nangangaiïlangan ng anumang 
titulo o property tax declaration. 


May tatlong klasipikasyon ng paninirahan sa isla: (1) permanenteng 
paninirahang may pag-aari sa lugar, may titulo sa lupà; (2) paninirahang may 
relatibong kaseguraduhan subalit hindî inaari ang lugar, na ang batayan ay 
nakasalalay sa property tax declaration; at (3) pansamantaläng paninirahan na 
nakasalalay sa pahintulot ng may-ari o may-karapatan sa lupà at ng naninirahan 
sa lugar. Halos lahat ng mga naninirahan sa mga tugbungan ay nâsa ikalawa at 
ikatlong klasipikasyon. Alinman sa mga ito, kabilang sa mga karapatan sa lugar 
ng paninirahan ay ang karapatan sa paggamit ng tugbungan para sa kaniläng mga 
bangkâ. Sinuman, kahit hindî tagaroon, ay maaaring dumaan at mag-angkla ng 
mga bangkâ sa mga tugbungang ito, basta hindî nalalamangan sa puwesto ang 
naninirahan sa lugar. 


Sa 31 tugbungan, 26 ang nakapangalan sa naninirahan sa lugar, na kadalasan 
ay ayon sa pangalan ng namumunông laläki ng kabahayan, kadalasan ang amä o ang 
lolo (Ilustrasyon 6). lisa lâmang ang nakapangalan sa isang babae, ang kinikilälang 
namumund ng kabahayan, ang Tugbungan kang Rosa. Kung bakit si Rosa ang mas 
kinikiläla at hindî ang asawa nitong si Pedro o sinumang laläki sa kaniläng bahay 
0 pamilya ay walâng malinaw na paliwanag. Ang pangalan ng natitiräng lima ay 
batay sa kung ano ang halaman o anumang palatandaan mayroon sa lugar. Ang 
kawalan ng pangalan ng ibäng tugbungan ay indikasyon na bukäs ang mga lugar 
na ito para sa lahat (N. Javier, panayam 2003). Tulad ng mga subâ, palatandaan ang 
tugbungan ng pamilyang naninirahan sa lugar. 


Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga bahay sa tapat ng mga tugbungan, 
dulot na rin ng paglaki ng pamilya ng orihinal na nanirahan o ng pagdayo ng 
mga kamag-anak o kaibigan. Sa kabilâ ng ganitong pagbabago, nananatiling 
nakapangalan ang tugbungan sa naunang nanirahan sa lugar. Kung mananatiling 
ganité ang pangalan ng mga tugbungan, maaaring magsilbi ang mga pangalang 
ito bilang testamento ng kasaysayan ng paninirahan (settlement history) sa isla. 
Sakali mang palitän na ang mga pangalan, maaari namang magsilbi ang mga 
bagong pangalan ng tugbungan bilang pagkiläla sa kontemporaneong kaayusan ng 
paninirahan (seftlement pattern) sa isla. 


310 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Î == ; — 7 RUE a DE _— 126 19€ = 


SD 
Û = os | 110 
b . é Le 
$ u & 
« 5 e 
n —e—/° Fa 
& S 
ü Jandayan Norte Ÿ 
L * 
& & 
riant 
snË CA L 
u © & 
FM e ' 
118 Jandayan Sur 
11e 
e , 12 ri 5 
& & 122 A 
_e LS 
te ï 
& é 
0 025 05 075 1 LA 
| | 
RS CE 


124" 48" Lo | mi | L: 


Ilustrasyon 5. Mga tugbungan sa Isla Jandayan 


T1 | Tugbungan kang Aning T17 | Tugbungan kang Timo 
T2 | Tugbungan kang Adiong T18 | Tugbungan kang Basilio 
T3 | Tugbungan kang Tuyac T19 | Tugbungan kang Daray 
T4 | Tugbungan sa Bonbon T20 | Tugbungan kang Garet 
TS | Tugbungan kang Casio T21 | Tugbungan kang Teray 
T6 | Tugbungan kang Berdan T22 | Tugbungan ng Agta 

T7 | Tugbungan kang Henio T23 | Tugbungan kang Carling 
T8 |Tugbungan kang Ilang T24 | Tugbungan kang Siloy 
T9 | Tugbungan kang Siso T25 | Tugbungan kang Terio 
T10 | Tugbungan kang Apyot T26 | Tugbungan kang Ilay 
T11 | Tugbungan kang Iko T27 | Tugbungan sa Sambang 
T12 | Tugbungan sa Naga T28 | Tugbungan sa Subâng Gamay 
T13 | Tugbungan kang Luis T29 | Tugbungan kang Rosa 
T14 | Tugbungan kang lyong Torreon T30 | Tugbungan kang Merin 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 311 


T1S | Tugbungan kang Dopino T31 | Tugbungan kang Magno 
Torremocha 


T16 | Tugbungan kang Sianing + Tantiyang hanggahan ng 
Jandayan Norte at Handumon 


Nagkaroon ng bagong halaga ang pagpapangalan sa mga tugbungan bilang 
testamento ng paninirahan sa lugar, lalo ang mga lumäng pangalan bilang palatandaan 
ng matagal nang paninirahan sa lugar, noong mga unang taon ng dekada 2000 
bühat nang ideklara ang Isla Jandayan bilang “component” ng National Integrated 
Protected Areas System (NIPAS) ng Departament of Environment and Natural 
Resources. Dahil idineklarang protektadong lugar ang isla, nangangamba ang mga 
mamamayan na silà ay paalisin sa lugar, lalo kung walâng katibayan ng kaniläng 
matagal nang pananatili sa lugar. Sa ilalim ng batas ng NIPAS may mga kategorya 
ng lugar na pinahihintulutan ang paninirahan ng tao. Ang mga mamamayang ito ay 
tinatawag na “enured migrant,” o mga dayo sa lugar na binibigyan ng katiyakan 
sa paninirahan. Sa kabilâ ng ganitong probisyon sa batas, mataas pa rin ang 
pangamba ng mga mamamayan na anumang oras ay maaaring tanggalin sa kanilä 
ang karapatang ito, na magdudulot ng pagpapaalis sa kanil4 sa lugar. 


Paalisin man o hindî, ang pangalan ng mga tugbungan at subâ ay maaaring 
magsilbing testamento ng karapatan sa lugar, patunay ng kaniläng kasaysayan 
sa lugar. Sa ganitong kondisyon, ang pangalan ng tugbungan ang isa sa mga 
mapanghahawakan niläng katibayan ng mahabàng paninirahan sa lugar, na siyäng 
patunay ng karapatan nil sa lugar, kahit na ang Kkarapatang ito ay pansamantalä 
lâmang o maaaring bawiin o tanggalin ng pamahalaän. Maaari itong gamitin upang 
higit na pagtibayin ang anumang mga karapatan na kasalukuyang ipinagkakaloob 
sa kanilâ sa bisa ng NIPAS. Kahit papaano ay mayroong mapanghahawakan ang 
mga taga-isla, sakaling sumidhi ang pagtatälo sa mga karapatang ito. Maaaring 
humanap ng kapanatagan sa karapatan sa dagat sa mga retorika ng pagkabatid sa 
kapaligiran, sa pagsasateksto ng mga lugar, sa pagbibigay-titik sa mga obserbasyon 
sa mga katangian o gâmit sa lugar. 


Kongklusyon: Tagisan ng mga Karapatan sa Dagat 


May mga karapatan sa lugar na hindî matatag. Kaïlangang maghanap ng 
anumang bagay na makakapagpatatag o makakapagpatibay sa mga karapatang ito. 
Sa käso ng Isla Jandayan, ang ilang paraan upang mapagtibay o mapatatag ang 
karapatan sa mga lugar ay ang pagkakabatid sa lugar at pagpapangalan dito batay 
sa mga sagisag ng kapaligiran, ang paggamit sa mga lugar, at/o ang paninirahan o 
okupasyon sa 1bâ’t ibäng bahagi ng dagat at lupà ng isla batay sa mga pakinabang 
na maaaring mahalaw mula sa mga ito. Ang pagsasaayos na ito ng lugar —ang 


312 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


pagpapangalan man o ang paggamit nito—ang may katumbas na mga karapatan, 
mga karapatang bunga ng lugar na naglulunsad ng ib4 pang mga karapatan. 


Sa Isla Jandayan, nagsisilbi bilang palatandaan o hanggahan ng mga lugar 
ang mga katangiang ekolohiko nito, may pahiwatig sa ruta o may oryentasyong 
direksiyonal, at larawan at katayuang ekolohiko ng isla, o kayâ naman ay sagisag 
Oo mapa ng kaayusang pampamayanan, mapa ng pamayanan, indikasyon ng 
heograpiyang panlipunan, salalayan ng pinagkasunduang Kkaayusang teritoryal 
ng isla, at kasaysayan ng demograpiya ng isla. Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng 
kahulugan sa ugnayan ng mga lugar at mga mamamayan ng lugar. 


May mga pinagsasaluhang lugar ang mga mamamayang pinag-ibâ ng 
kani-kaniläng kalagayang ekonomiko. Dahil sa ilang kaakibat na salik politikal, 
kondisyong teknolohikal sa pangisdaan, suportang institusyonal ng pamahalaän, 
at mga pagbabago sa kaligirang legal ukol sa kapaligiran, nagagamit ang mga 
pagkakaïbäng ito upang makapagbunsod ng mga ugnayang panlipunang maaaring 
pumapabor sa lahat ng may interes sa lugar ayon sa 1b4’t ibäng kalkulasyon ng 
kapakinabangan na iniluluwal ng mga ganiténg uri ng ugnayang panlipunan. 


May mga pagkakataông ang karapatang magamit ang lugar at makinabang 
sa mga benepisyo ng lugar ay nagbabago kung may mga positibong pagbabagong 
nagaganap sa inabandonang lugar o sa mga lugar na ipinagbabawal na pasukin o 
gamitin, o sa lugar kung saan ay isinukù na ang mga karapatan dito. Makikitang 
may tendensiyang bawiing muli ang karapatan sa lugar, lalo sa ib4’t ibäng bahagi 
ng dagat, kung may mga positibong kondisyong nagaganap sa lugar. Ang mga 
dâting matatag na ay maaaring yugyugin upang lumikhâ ng mga bagong katatagan 
sa mga teksto ng karapatan sa dagat. 


Sa käso ng mga halimbawang inilahad sa pag-aaral na ito, makikitang 
papalit-palit o di-matatag ang mga pinagsasaluhan o pinag-aagawang karapatan sa 
dagat at paligid ng Isla Jandayan. Ibâ’t ibâ ang wika ng pagbatid, paggamit, pag- 
angkin, o pagtakwil sa mga lugar ng dagat at pamayanan. Nagbibigay-hubog ang 
mga wika ng karapatan sa mga bahagi ng lugar, tulad ng dagat, sa panlipunang anyo 
ng isla at sa mga ugnayang umiiral sa lugar. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 313 


Mga Talä 


Sa mga lumàng dokumento ay may pagkakaibä ang dalawäng karagatan sa hilaga at hilagang-kanlurang 
bahagi ng Bohol: ang Danajon Bank at Northwest Bank (de Arana 1879; United States Coast and Geodetic 
Survey 1902; United States Department of Commerce 1940; United States Allied Geographical Section 1944; 
Bureau of Coast and Geodetic Survey 1953). Sa pag-aaral ni Pichon (1977) at sa mga dokumento at report na 
lumabas simula ng dekada 2000, ang Northwest Bank ay itinuring na bahagi ng Danajon Bank (halimbawa, 
Aumentado n.d.; Christie et al. 2006; Green et al. 2002; Green et al. 2004). Itinuring na iisang ekosistema ang 
dalawäng katubigang ito; isang paraan din ito upang maging sistematiko ang pangangasiwa ng mga karagatang 
ito, kabilang na ang Isla Jandayan bilang isang protektadong lugar. Subalit ang mga mapang inilalabas ng 
National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA), na isang sangay ng pamahalaän, ay 
patüloy na pinaghihiwalay ang Danajon Bank at Northwest Bank. 


21b4-ibà ang tantiyang lawak at laki ng tatlong santuwaryo ng Isla Jandayan. Ang 17.4 ektaryang sûkat ng 
santuwaryo ng Jandayan Norte na itinalâ ko sa pag-aaral na ito ay kalkulasyon ng aking cartographer batay 
sa GPS survey na isinagawa ko noong 2004. Sa GPS survey ko rin nakalkula ang sûkat ng mga santuwaryo ng 
Handumon at Jandayan Sur. Sa isang pag-aaral, ang laki ng santuwaryo ng Jandayan Norte ay 10 ektarya, at 
33 ektarya naman para sa Handumon (Pajaro 2010). Sa isa pang pag-aaral, 50 ektarya ang itinalâng lawak ng 
santuwaryo ng Handumon (Samoilys et al. 2007). 


Ang terminong “ba y” ay pinaikling “balay,” na ang ibig sabihin ay bahay o tirähan. 


4Sa mga taong 2000 hanggang 2004, taon-taon ay nagbabayad ng PhP340.00 hanggang PhP400.00 ang 
isang may-ari ng isang ektaryang gusôan sa Isla Jandayan bilang kabayaran sa permit sa paggamit ng bahagi ng 
dagat. Ibinabayad ito sa Office of the Treasurer ng Munisipyo ng Getafe. 


$ Para kay Umali (1950), may pagkakaibä ang bunsod dumpil at bunsod ponot. Inilarawan niya ang 
bunsod dumpil sa Visayas na hugis kalahating-bilog (semi-circle), samantälang ang bunsod ponot ay ang 
pangkalahatang tawag sa lahat ng uri ng bunsod sa Visayas at sa Palawan. Sa Ubay, isang munisipyong kostal 
sa Hilaga-Silangang Bohol, ang dumpil bago at matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay mga maliliit 
at di-permanenteng bunsod na inililipat-lipat sa ib4’t ibâng bahagi ng dagat (Umali 1950: 114), subalit para sa 
mga nakapanayam ko sa Isla Jandayan, ang dumpil ay isang halimbawa ng permanenteng bunsod, at ang tawag 
naman nilà sa palipat-lipat na bunsod ay ponot. Mahalagang linawin ang pagkakaibâ ng mga katawagang ito 
ng ibà’t ibäng pag-aaral sa ib4’t ibâng lugar sa ib4’t ibäng panahon nang sa gayon ay hindî malité sa konteksto 
ng paggamit ng mga katawagan at uri ng bunsod. Para sa ib4 pang klasipikasyon at katawagan sa mga bunsod 
sa Visayas noong panahon ng pananakop ng Amerikano sa bansa, sangguniin ang Aguirre (1916), Capistrano 
(1915), Kangleon (1916), Locsin (1915), Palencia (1915), Tingson (1916), at Torralba (1916). 


$May duda ak6 sa binanggit na pagbabayad ng municipal fisheries fees ng mga umaangkin ng dalawäng 
pupo sa paligid ng Isla Jandayan. Hiningian ko sil ng patunay ng kaniläng pagbabayad nit6, subalit hindi nilâ 
ak6 pinakitaan ng anumang dokumento noong panahong ginagawa ko ang pananaliksik. Walâ ni anumang 
rekord ak6 na nakita sa munisipyo ng Getafe hinggil sa binabanggit na fisheries fee. Hindî ak6 pinahintulutan 
ng Municipal Assessor’s Office ng Getafe na tingnan ang kaniläng mga rekord ng municipal tax declaration. 
Walâ rin ni anumang dokumento o patunay ng anumang pagbabayad sa dalawäng pupong ito sa opisina ng 
Provincial Assessor’s Office. 


Ang pagkakabuo ko ng mapang ito ay resulta ng mga sumusunod: mga indibidwal na pagmamapa ng 
mga kinapanayam, naratibo ng bühay ng mga may-ari ng sitio-sitio batay sa pagsasalaysay ng mga kamag-anak 
o ng dâting may-ari, mga panayam sa ibâ pang may alam sa mga isyu ng sitio-sitio, at ib4’t ibäng palihan sa 
pagmamapa ng mga rekursong dagat na isinagawa ko sa lugar. 


314 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Mga Sanggunian 


Aguirre, Eulogio. 1916. “How the Early People in Occidental Negros Obtained their 
Food.” Nâäsa Bisaya Paper No. 100, Ethnography of the Bisaya Peoples: 
À Compilation of Original Sources, Volume V. Kinolekta at inedit ni Henry 
Otley Beyer. Manila, Philippines (1918 manuscript). 


Anticamara, Jonathan A. 2009. Ecology of Recovering Degraded Reef Communities 
within No-take Marine Reserves. Unpublished Ph.D. dissertation, The 
University of British Columbia, Vancouver, B.C., Canada. 


Aumentado, Erico B. n.d. Danajon Bank Double Barrier Reef Rehabilitation, 
Protection and Management for Growth Quadrangle: Proposed Initiative to 
Improve Capacity and Collaboration between Coastal LGUSs in the Danajon 
Bank Double Barrier Reef. Tagbilaran City, Provincial Government of 
Bohol, Philippines. 


Batongbacal, Jay L. 2004. The Historical Development of Philippine Fisheries 
Legislation Prior to Republic Act No. 8550. Technical Monograph Series, 
No. 4. Quezon City: Fisheries Resource Management Project, Bureau of 
Fisheries and Aquatic Resources. 


BLDF (Bohol Local Development Foundation). 2008. 2004 Bohol Poverty Survey. 
Poverty Studies Center, BLDF, Bohol, Philippines. Inakses 1 Disyembre 
2008. http://www.povertydb.org/portal/home.php. 


Bohol PPDO (Provincial Planning and Development Office). 2004. Inakses 
1 Disyembre 2008 http://www.ppdo.bohol.gov.ph. 


Bureau of Coast and Geodetic Survey. 1953. Philippine Coast Pilot, Part 1: Sailing 
Directions for the Coasts of Luzon, Mindoro and Visayan Islands. Manila: 
Bureau of Printing. 


Cabonce, Rodolfo, S.J. 1983. An English-Cebuano Visayan Dictionary. 
Mandaluyong City: National Book Store. 


Capistrano, Ramon J. 1915. “The Fishing Industry in Cagayan.” Nâsa Bisaya Paper 
No. 110, Ethnography of the Bisaya Peoples, Volume 5. Kinolekta at inedit 
ni Henry Otley Beyer. The National Library, Manila, Philippines. (1918 
Manuscript). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 315 


Christie, Patrick, Nygiel B. Armada, Allan T. White, Anecita M. Gulayan, at Homer 
Hermes Y. de Dios. 2006. Coastal Environmental and Fisheries Profile 
of Danajon Bank, Bohol, Philippines. Cebu City: Fisheries Improved for 
Sustainable Harvest (FISH) Project. 


de Arana, Don Camilo. 1879. Derrotero del Archipiélago Filipino. Madrid: 
Müinisterio de Marina, Direccion de Higrografia. 


Dugan, Chito E., Alfredo L. Bernarte Jr., at Cesar Allan C. Vera Jr. 2003. Guidebook 
to Fishing Gears in the Philippines. Quezon City: Sentro para sa Ikauunlad 
ng Katutubong Agham at Teknolohiya, Inc. 


Eggan, Fred, Evett D. Hester, at Norton S. Ginsburg, mga supervisor. 1956. Area 
Handbook on the Philippines, Volume IV. Chicago: The University of 
Chicago. 


Fisheries Act of 1932 (Act No. 4003): An act to amend and compile the laws relating 
to fish and other aguatic resources of the Philippine Islands, and for other 
purposes [Electronic Version]. Inakses 05 Hunyo 2008. http://www.fao. 


org/fishery/. 


Fisheries Code of 1998 (Republic Act No. 8850): An Act Providing for the 
Development, Management and Conservation of the Fisheries and Aquatic 
Resources, Integrating all Law Pertinent Thereto, and for Other Purposes. 
Tenth Congress of the Philippines, Fifth Special Session, Metro Manila. 


Garcia, Ben E. 1990. Visayan-English Vocabulary. Cebu City. 


Green, Stuart J., Reigh P. Monreal, Allan T. White, at Thomas G. Bayer. 2000. 
Coastal Environmental Profile of Northwestern Bohol, Philippines. 
Cebu City: Coastal Resource Management Project of the Department of 
Environment and Natural Resources. 


Green, Stuart J., Richard D. Alexander, Anecita M. Gulayan, Czar C. Migriño 
IT, Juliet Jarantilla-Paler, at Catherine A. Courtney. 2002. Bohol Island: 
Its Coastal Environment Profile. Tagbilaran City and Cebu City: Bohol 
Environment Management Office and Coastal Resource Management 
Project of the Department of Environment and Natural Resources. 


Green, Stuart J., Jimely ©. Flores, Joezen Q. Dizon-Corrales, Rafael T. Martinez, 


Dino Rafael M. Nuñal, Nygiel B. Armada, at Allan T. White. 2004. The 
Fisheries of Central Visayas, Philippines: Status and Trends. Cebu City: 


316 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Coastal Resource Management Project of the Department of Environment 
and Natural Resources, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 
of the Department of Agriculture. 


Guieb, Eulalio III R. 2009. Community, Marine Rights, and Sea Tenure: À 
Political Ecology of Marine Conservation in Two Bohol Villages in Central 
Philippines. Unpublished PhD dissertation, McGill University, Montreal, 
Quebec, Canada. 


JIPCRA (Jandayan Island Participatory Coastal Resource Assessment). 2000. A 
project of Barangays Jandayan Sur, Jandayan Norte, Handumon and Project 
Seahorse-Haribon. Jandayan Island, Getafe, Bohol. 


Kangleon, Ruperto. 1916. “Fishing in Southern Leyte.” Bisaya Paper No. 104. Näsa 
Bisaya Paper No. 104, Ethnography of the Bisaya Peoples: A Compilation 
of Original Sources, Volume V. Kinolekta at inedit ni Henry Otley Beyer. 
Manila, Philippines (1918 manuscript). 


La Viña, Antonio G. M. 1999. Management of Fisheries, Coastal Resources and 
the Coastal Environment in the Philippines: Policy, Legal and Institutional 
Framework. PRIAP-ICLARM Working Paper Series No. 5. Makati City: 
The International Center for Living Aquatic Resources Management. 


Locsin, Ramon P. 1915. “The Life of a Bisaya Fisherman: Its Social Aspect.” 
Nâsa Paper No. 79, Ethnography of the Bisaya Peoples: A Compilation 
of Original Sources, Volume III. Kinolekta at inedit ni Henry Otley Beyer. 
Manila, Philippines (1918 manuscript). 


LUSSA (Luzon Secretariat of Social Action). 1982. “The Philippine Fishing 
Industry.” The Regional Post 2 (2): 1-7. 


Municipal Government of Getafe. 2001. Coastal Resource Management Plan, 
2001-2005. Getafe, Bohol, Philippines. 


National Integrated Protected Areas Systems Act of 1992 (Republic Act No. 7586): 
An Act Providing for the Establishment and Management of National 
Integrated Protected Areas System, Defining its Scope and Coverage, and 
For Other Purposes. Congress of the Philippines, Fifth Regular Session, 
Metro Manila. 

Pajaro, Marivic G. 2010. /ndicators of Effectiveness in Community-based Marine 
Protected Areas. Unpublished Ph.D. dissertation, The University of British 
Columbia, Vancouver, B.C., Canada. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 317 


Palencia, Teofilo. 1915. “The Life of a Bisaya Fisherman.” Nâsa Bisaya Paper 
No. 103, Ethnography of the Bisaya Peoples: À Compilation of Original 
Sources, Volume V. Kinolekta at inedit n1 Henry Otley Beyer. Manila, 
Philippines (1918 manuscript). 


Pichon, M. 1977. “Physiography, Morphology, and Ecology of the Double Barrier 
Reef of North Bohol (Philippines). Nâäsa Proceedings of the Third 
International Coral Reef Symposium, 261-267. Miami, Florida. 


PS (Project Seahorse). 2004. 2004 Annual Report. Fisheries Centre, University of 
British Columbia, Vancouver, Canada. 


Samoilys, Melita A., Keith M. Martin-Smith, Brian G. Giles, Bryan Cabrera, 
Jonathan A. Anticamara, Erwin ©. Brunio, at Amanda C. J. Vincent. 2007. 
“Effectiveness of Five Small Philippines’ Coral Reef Reserves for Fish 
Populations Depends on Site-specific Factors, particularly Enforcement 
History.” Biological Conservation 136: 584-601. 


Sanchez, J. G. 1957. “Basic Features of the Philippine Fishery Laws.” Fisheries 
Gazette 1 (2): 4-5, 8. 


SEAFDEC (Southeast Asian Fisheries Development Center). 2007. Fishing Gear 
and Methods in Southeast Asia: 2001-2005 [Electronic Version]. Inakses 27 
Oktubre 2007. http://map.seafdec.org/Monograph project/index.php. 


Thomas, Frank C. 1999. The Commercial Fishery Sector of the Philippines: A 
Centennial Chronicle, 1898-1998. Quezon City: Bureau of Fisheries and 
Aquatic Resources. 


Tingson, Julio D. 1916. “The Fishing Industry of Calbayog.” Nasa Bisaya Paper 
No. 107, Ethnography of the Bisaya Peoples: A Compilation of Original 
Sources, Volume V. Kinolekta at inedit ni Henry Otley Beyer. Manila, 
Philippines (1918 manuscript). 


Torralba, Domingo. 1916. “The Fishing Industry of Bohol.” Näâsa Bisaya Paper No. 
97, Ethnography of the Bisaya Peoples: A Compilation of Original Sources, 
Volume V. Kinolekta at inedit n1 Henry Otley Beyer. Manila, Philippines 
(1918 manuscript). 


Umali, Agustin F. 1950. Guide to the Classification of Fishing Gear in the 


Philippines. Research Report 17. Washington, D.C.: Fish and Wildlife 
Service. 


318 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


United States Allied Geographical Section. 1944. Terrain Study No. 100: Cebu- 
Bohol. Southwest Pacific Area. 


United States Coast and Geodetic Survey. 1902. Sailing Directions for the Coasts 
of Panay, Negros, Cebu, and Adjacent Islands. Manila: Bureau of Public 
Printing. 

United States Department of Commerce. 1940. United States Coast Pilot Philippine 
Islands, Part 1: Luzon, Mindoro, and Visayas. Washington: United States 
Government Printing Office. 


Mga Panayam: 


Javier, Narciso. 2003. 73 taong gulang. Purok 7, Jandayan Norte, Getafe, Bohol, 
18 Hunyo. 


Mejias, Arcadio. 2003. 73 taong gulang. Jandayan Norte, Getafe, Bohol, 16 Hunyo. 


Otarra, Margarito. 2004. 66 taong gulang. Purok 7, Lomboy, Handumon, Getafe, 
Bohol, 15 Oktubre. 


Torrefiel, Juan. 2003. 79 taong gulang. Jandayan Norte, Getafe, Bohol, 17 Hunyo. 


Torremocha, Cesario S. 2005. 75 taong gulang, dating may-ari ng sitio-sitio. 
Kawayan, Jandayan Sur, Getafe, Bohol. 08 Pebrero. 


Torreon, Gerardo. 2005a. 66 taong gulang, dating may-ari ng sitio-sitio. Purok 4, 
Jandayan Norte, Getafe, Bohol. 22 Marso. 


Torreon, Gerardo. 2005b. 66 taong gulang, dating may-ari ng sitio-sitio. Purok 4, 
Jandayan Norte, Getafe, Bohol. 26 Agosto. 


Torrefiel, Juan. 2003. 79 taong gulang. Jandayan Norte, Getafe, Bohol. 17 Hunyo. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 319 


Pasasalamat: 


Pasasalamat sa mga opisyal, residente, at mga organisasyon sa Isla Jandayan at sa 
pamahalaang lokal ng Getafe, Bohol, sa pagbibigay ng pahintulot na magsagawa 
ng pananaliksik sa kanilang lugar. Ang pondo sa pananaliksik ay buhat sa 
International Development Research Centre (Canada) at sa John D. and Catherine 
T. MacArthur Foundation (USA) sa pamamagitan ng Project Seahorse ng Fisheries 
Centre ng University of British Columbia sa Vancouver, Canada. Nakatanggap 
ang pagsusulat ng pag-aaral na ito ng McGill Graduate Studies Fellowship (2007) 
at McGill Arts Insights Dissertation Completion Award (2008). Malaki ang 
ambag ng mga sumusunod sa mga unang borador ng pag-aaral: Colin Scott, John 
Galaty, Jérôme Rousseau, Monica Mulrennan, Amanda Vincent, at ang aking mga 
kasamahan sa aming Ph.D. writing group sa McGill: Karen McAllister, Allan 
Dawson, Genevieve Dionne, Caroline Archaumbault, Emily Frank, at Scott Matter. 
Taos-pusong pasasalamat sa aking research assistant na si Lucilo Minguito at sa 
aking mga part-time na field assistant na sina Dexter Aurestila at Nilo Torreon. 
Maraming salamat kay Obet Devanadera sa pagsasaayos ng mga mapa. Mahalaga 
ang suportang ibinigay ng Centre for Society, Technology, and Development ng 
McGill para masimulan ang pagsusulat ng mga unang borador ng pag-aaral. Ang 
pagbabalik sa Isla Jandayan noong 2012 ay may suporta buhat sa Office ofthe Vice- 
Chancellor for Research and Development ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
sa ilalim ng PhD Incentive Award. Hindi matatawaran ang malaking suportang 
ibinigay ng Project Seahorse Foundation sa Cebu sa kabuoan ng pagsasagawa ng 
pag-aaral. 


320 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ANG KARAHASAN MULA SA TABI AT NASAISANTABI: 
ANG KARANASAN SA LALAWIGAN NG LEYTE SA 
PANAHON NG HAPON 


Satoshi Ara 


ABSTRAK 


Ang pag-aaral na ito ay naglaläyong sagutin ang mga 
sumusunodnatanong:Anoangdahilanngpakikipagtulungan 
sa mga Hapones ng masang Filipino? Bakit nagdulot ng 
matinding karahasan ang kaniläng kolaborasyon sa mga 
Hapones? 


Makaraan ang humigit sa 70 taon matapos ang Digmaang 
Asia-Pasipiko sa Asia, marami nang mga pananaliksik ang 
sumuri sa ib4’t ibâng paksang may kinalaman sa pananakop 
ng mga Hapôn sa panahon ng digmaan. Gayunman, 
kakaunti lang sa mga pag-aaral na ito ang tumalakay sa isyu 
ng kolaborasyon sa pananaw mula sa “ibabâ.” Bagaman 
marami nang nailathalang pag-aaral tungkol sa popular na 
kasaysayang Filipino, iilan pa lâmang ang mga historyador 
na sumuri sa katangian ng kolaborasyong nangyari sa lokal 
na pamayanan sa Filipinas. 


Ang papel na ito ay naglaläyong ipaliwanag ang malaganap 
at matinding karahasang madalas na nangyari sa hanay ng 
masa o mga naninirahan sa mga pamayanan ng Leyte, isa 
sa mga rural na lugar sa Filipinas, sa panahon ng pananakop 
ng mga Hapôn, na hindi pa lubos na nasusuri sa larang ng 
historyograpiyang Filipino. Sa pamamagitan ng balangkas 
teoretiko ni Ranajit Guha na ginamit sa historikal na 
pag-aaral niya tungkol sa kilusang masa sa India, ang 
kasalukuyang pananaliksik ay naglaläyong ipaliwanag ang 
katangian ng Kkarahasan ng masa. Pagtutuonan nité ang 
mga pagkilos ng ilang aktor, na ang marami ay kabilang 
sa mababäng panggitnang-uri kasäma na ang ilang lokal 
na opisyales ng pamahalaän (alkalde sa munisipalidad, 
ingat-yaman, o pinund ng ilang bayan sa lalawigan), 
maliliit na lokal na mangangalakal, o mga magsasakäng 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 321 


walâng sariling lupà na hindî gaanong nakapag-aral. Ang 
mga tâong nabanggit ay karaniwan nang ituring bilang 
di-mahalagang aktor na nâsa “gilid” ng lipunang Filipino 
kapag isinasalaysay ang kasaysayan ng pananakop ng 
mga Hapén sa Filipinas. Ang ilan sa kanilä ay sinasabing 
nasangkot sa matinding karahasan sa panahong inoorganisa 
nil ang mga grupong paramilitar upang tumülong sa mga 
Hapôn tulad ng Home Guard sa Ormoc o Jutai sa Abuyog. 
Dahil Karaniwang itinuturing na hindî mahalaga sa 
historyograpiyang Filipino, ang kahalagahan ng karahasan 
ng masa ay nabalewala, at ang mararahas na pangyayaring 
ito ay itinuring na masamâng bahagi lâmang ng mga 
kilusang makabayan na nasangkutan ng mga samahäng 
gerilya laban sa mga Hapôn. Sa gayon, ang kaniläng 
papel sa lokal na kasaysayan ay nakalimutan na ng mga 
mamamayan, pati na ng mga lokal na historyador. 


Sa pamamagitan ng pagtalakay sa ilang käso, sinikap na 
ipakita sa papel na ang maliliit na aktor na ito na nâsa “gilid” 
ng lipunang Filipino ay iginiit ang sarili nilä sa lipunang 
dinodominahan ng mga elite tulad ng Lalawigan ng Leyte 
sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga Hapôn. 
Gayunman, ang kaniläng mga pagkilos ay masyadong 
hiwa-hiwalay at manaka-naka at hindî napag-isa ang ibâ’t 
ibäng maliliit na elemento para mabuo ang isang kilusan 
na katulad ng Kilusang Sakdal o Hukbalahap sa Luzon na 
namayagpag sa panahong ito. 


Mga susing salitâ: pananakop ng Hapôn, karahasan ng 
mga masa, kolaborasyon, di-pagkakapantay-pantay sa 
lipunan, di-tapos na rebolusyon 


322 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Introduksiyon 
Isang pananaw sa pagsusuri ukol sa karahasan 


Karamihan ng mga historyador ay matagal nang nagpapaliwanag na ang 
patakaran ng pananakop ng mga awtoridad na Hapones sa Filipinas ay nagdulot ng 
ib4”’t ibäng klase ng karahasan. May mga dahilan kung bakit nangyari ang karahasan 
sa panahong iyon. Ayon sa isang dokumentong Hapôn na pinamagatang “Nanpo 
Senryo Gyosei Jisshi Yoryo” F1 À DA ÎT RE TE ER (Guidelines Governing the 
Administration of the Southern Occupied Areas), may tatlong prinsipyong batayan 
ng ganitong patakaran: una, ang pagpapairal ng maayos na batas at pagpapanumbalik 
ng katiwasayan; pangalawa, ang pagkuha ng mahalagang likâs-yaman; at pangatlo, 
ang pagsustento ng mga lokal na pamayanan sa mga pangangailangan ng Hapông 
militar. Sa mga prinsipyong ito, ang unang prinsipyo, ang pagpapairal ng maayos na 
batas at pagpapanumbalik ng katiwasayan ang pinakamahalaga para sa puwersang 
nanakop sa Filipinas. Kung tutuosin, ang pangalawäng prinsipyo ang nag-udyok 
para makipagdigma ang Hapôn dahil talagang naghikahos ang bansang ito sa likäs- 
yaman. Ang Filipinas ay hindf itinuring na bansang may hustong likäs-yaman. Ito 
ay isa sa mga lugar sa Timog-Silangang Asia na naging daanan lâmang ng mga 
likâs-yamang hinakot gäling sa Dutch East Indies o British Malaya patüngong 
Japan. Dahil dito, sa Filipinas na sinakop ng Japan sa panahong ito, isinagawa ng 
mga awtoridad na Hapones ang napakatinding patakaran na may kaugnayan sa 
kaniläng peace keeping operation para maayos na dumaan ang likâs-yamang gäling 
sa East Indies at British Malaya patüngong Japan. Naging marahas ang operasyong 
pang-peace keeping ng mga sundalong Hapén sa Filipinas laban sa mga Filipino.! 


Ayon naman kay Nakano Satoshi, isang historyador na Hapones, 
masasabing isinagawa ng mga awtoridad na Hapones ang patakaran ng pananakop 
ayon sa dalawäng pamamaraan: pagpapahinahon (appeasement) at pamumuwersa 
(coercion). Ang patakaran ng pananakop sa bandäng Maynila ay di-gaanong 
marahas upang madalîng mahikayat ang mga dâting opisyales ng Komonwelt 
na makiugnay sa bagong rehimen. Sa gayon, ang pamamaraang nababatay sa 
appeasement policy ang lubos na ginamit para maayos na maipatupad ang batas 
at magkaroon ng katiwasayan sa lipunan. Ngunit pagdating sa probinsiya, medyo 
ibà ang sitwasyon. Sa umpisa pa lâmang ng pananakop, naging napakaaktibo na ng 
mga gerilya laban sa mga Hapones. Sa ganitong sitwasyon, maaasahang magiging 
magulo ang politika sa mga probinsiya na naging dahilan ng matinding karahasan 
ng mga sundalong Hapones laban sa mga gerilya, pati sa mga sibilyan. Upang 
lansagin ang ganitong puwersang laban sa mga Hapones, unti-unting lumakas 
ang operasyon sa pamamagitan ng pamumuwersa. Ayon kay Nakano, dahil may 
ganitong ambivalent na pamamaraan ang mga Hapones sa pananakop ng bansang 
ito, naging matindi ang karahasan (1999, 21-58). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 323 


Samantäla, tungkol naman sa Karahasan mismo, paano ba ito inilarawan 
ng historyograpiyang Filipino? Sa aking palagay, karamihan ng mga akademikong 
papel at mga pangkaraniwang libro tungkol sa karahasan sa panahon ng pananakop 
ng Japan ay isinusulat, hanggang ngayon, ayon sa perspektiba ng anti-kolonyalismo 
at anti-imperyalismo. Para sa mga Filipino, ang pananakop ng Japan ay isa sa mga 
pinakamalagim na panahon sa kasaysayan ng Filipinas. Kung kayâ, natural lâmang 
na karamihan ng mga pananaliksik tungkol sa panahon ng Hapôn ay nakatuon lâmang 
sa paghihirap ng masa at ng mga gerilya laban sa malulupit na Hapones. Bukod sa 
mga pananaliksik sa Filipinas, ang tendensiya sa pagsusulat ukol sa karahasan ng 
pananakop ay kapareho rin sa Japan. Maraming mga ordinaryong aklat na inilathala 
sa Japan ang tumatalakay sa kalupitan ng mga sundalong Hapones (Terami-Wada 
1994, 23-58; Ishida 1990, 1992; Tsutsui 1995; Ferias 1999; Ingles 1992; Syjuco 
1988). 


Ngunit may mga dapat pansinin o isipin kapag karahasan sa panahon ng 
digmaan ang pag-uusapan. Dapat nating alalahanin na ang karahasan sa panahon 
ng digmaan ay nagsasangkot sa ilang mga karakter at sumasaklaw sa 1bâ’t ibäng 
aspekto. Ang karahasan sa pananakop ay hindî lâmang resulta ng patakaran ng 
Japan. Maraming dahilan. Marami ring aktor ang kasangkot dito. Subalit kung 
pagbabatayan ang mga literaturang may kinalaman sa karahasan sa pananakop ng 
Japan, karamihan ng mga pagsusuri ay nakatuon lâmang sa karahasang idinulot 
ng mga sundalong Hapones. Samantäla, ang ibäâ pang aktor na sangkot din 
sa kalupitan at karahasan sa panahong iyon, tulad ng karahasang dulot ng mga 
gerilya, kolaborador, elite, o 1b4 pang bahagi ng masa, ay hindî gaanong binigyang- 
pansin ng mga historyador na Filipino.? Sa ibäng salitâ, ang mga diskusyon ukol sa 
karahasan sa pananakop ng Japan sa Filipinas ay kadalasang nakatutok doon läâmang 
sa reaksiyon ng mga lokal na elite sa mga awtoridad na Hapones. Masasabing 
ang karahasan dito ay naging resulta lâmang ng patakaran ng pananakop ng mga 
Hapones, na hindî ito itinuturing bilang isang penomenong nangyari ayon sa 
komplikadong dinamika ng lipunang Filipino. 


Ang lipunang Filipino ay binubuo ng maraming uri ng mga tao, tulad ng mga 
elite sa itaas hanggang sa mahihirap na masa sa 1babâ. Kung gayon, masasabing 
ang karahasan sa pananakop ng Hapôn ay siguradong kinasangkutan hindi lämang 
ng mga elite kundî ng nakararaming mahihirap din. Kahit sa loob ng lipunan ng 
mga nakakarami, maraming uri ng mga tao. Katulad ng tinalakay ni Ranajit Guha, 
isang historyador ng India na gumawa ng kaniläng kasaysayan sa subaltern studies, 
ang kategorya ng masa ay sumasaklaw hindî lâmang sa mga magsasakäng walâng 
sariling lupain o ari-arian kundî maging sa mga kawani ng lokal na pamahalaän 
na may mababäng posisyon o sa may mababàng edukasyon, o sa maliliit na 
negosyanteng may kaunting puhunan sa kaniläng negosyo. Sa pananaliksik na ito, 
ang masang aking tatalakayin ay ang ganitong uri ng mga tao ayon sa depinisyon 
ni Guha sa subaltern studies.* 


324 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Karahasang nangyari sa “periphery” 


Dapat din nating pagtuonang-pansin ang karahasang nangyari sa loob ng 
komunidad na kinabibilangan ng maliliit o mahihirap na masa o tao sa lipunang 
Filipino sa panahon ng Hapén. Ang ganitong perspektiba ay nanggagaling sa 
subaltern studies sa pananaliksik ng kasaysayan ng India. Sa pananaliksik na ito, 
titingnan ang nangyaring karahasan ng masa na naganap sa periphery sa lipunang 
Filipino mula sa pananaw ng kasaysayan ng masa. Ang perspektiba ng “periphery” 
ay nanggagaling sa teorya ng center-periphery na ginagamit sa pananaliksik 
ng ekonomiya sa Ikatlong Daigdig (Third World). Nababatay ito di-umano sa 
dependence theory ng Marxismo. Ang center-periphery ay magiging teoretikal 
na balangkas sa pananaliksik na ito upang tingnan ang pagkilos ng mga aktor na 
kasangkot sa karahasan ayon sa ilang mga uring panlipunan ng lipunang Filipino: 
ang pagkilos ng mga elitista, tulad ng asyendero, o mga propesyonal, at ang pagkilos 
ng maliliit na masa, tulad ng mga magsasakä na walâng lupà o sariling ari-arian, o 
maliliit na negosyanteng may kaunting pinag-aralan. Dito, gagawing ehemplo ang 
karahasang nangyari sa maliit na munisipalidad o baryo kung saan ang mga elite 
na nâsa sentro ay gumamit ng maliliit na masa na nâsa periphery o gilid. Kung 
kayâ, gagamitin dito ang center-periphery theory hindî lâmang sa kontekstong 
heograpiko kundî sa konteksto ring pinansiyal at kontekstong may kaugnayan sa 
uring panlipunan (Burke 1992, 79-84; Borrinaga 2010).4 


Kaïlangan ko ring banggitin na karamihan ng mga pananaliksik ukol sa 
panahon ng Hapôn sa Filipinas ay hindî isinagawa sa konteksto ng uring panlipunan 
sa lipunang Filipino maliban lâmang sa mga ginawang pananaliksik tungkol sa 
Hukbalahap o kilusang Sakdal sa Isla ng Luzon (Kerkvliet 1977; Terami-Wada 
1988, 131-150; Terami-Wada 2014; Lebra 1977, 113-145). Halos lahat ng 
mga perspektiba sa mga pag-aaral ukol sa pagbabalangkas panlipunan (social 
formation) sa pagsulat ng kasaysayang panlipunan (social history) ay nakatuon sa 
relasyon ng mga pagkilos (actuations) ng lokal na elite at masa o magsasakä na 
walâng lupà (tenants farmers) (Rivera 1982, 1-13; Constantino 1975, 113-132). 
Matagal na sa historyograpiyang Filipino na ginagamit ang klasipikasyong kagaya 
ng mayamang intelektuwal na nâsa gitna ng lipunang Filipino, mga mayayamang 
mestiso o mestisa, o mga Filipinong Tsino upang ipaliwanag ang isang proseso 
ng paglakas ng puwersa ng himagsikan laban sa Español sa pamamagitan ng mga 
taông nabanggit noong bandäng katapusan ng ikalabinsiyam na dantaon. 


Subalit, ang papel na ginampanan ng maliliit na tao lalong-lalo na sa probinsiya 
ay hindî gaanong binibigyang-pansin ng mga historyador na Filipino. Pagdating 
naman sa pananaliksik ukol sa panahon ng Hapôn, ang papel na ginampanan 
ng mga ito ay hindî pa naïilarawan. Ang isang hakang ipinaliwanag ni Teodoro 
Agoncillo sa kaniyang sinulat na aklat na À Short History of the Philippines 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 325 


(1975) ay ganito: ang mga dâting mahirap na masa o maliliit na negosyanteng may 
kauting pinag-aralan ay nagkaroon ng malaking negosyo sa panahon ng Hapôn 
at pagkatapos ng digmaan ay biglang umangat bilang panibagong bourgeoisie sa 
lipunang Filipino (Agoncillo 1975, 228). Hindî pa ito ganap na sinusuri o 1sinusulat 
sa historyograpiyang Filipino. 


Sangayon, lumilitaw ang malakingkatanunganukol sapagbuongkasaysayan 
ng masa sa historyograpiyang Filipino. Bakit hindî masyadong binibigyang- 
pansin ng mga historyador na Filipino ang mga pagkilos ng masa sa panahong ito, 
samantälang may ilan nang historyador na Filipino, tulad nina Agoncillo (1965; 
2005), Constantino (1975; 1984), o Reynaldo Ileto (1997; 2001) na tumalakay sa 
papel na ginampanan ng masa sa kasaysayan? Maraming posibleng dahilan. Isa 
na rito ang Cold War matapos ang digmaan na may malaking epekto sa pagsulat 
ng kasaysayan ng Filipinas. Karamihan ng mga pagsusuri sa panahon ng Hapôn 
ay nakatuon lâmang sa aspekto ng politika. Dito, naging napakadominante ng 
simpleng perspektiba—resistance at collaboration—sa pagsusulat ng kasaysayan 
ng panahon ng Hapôn sa Filipinas. At bagaman may mga dayuhang saliksik na 
isinagawa katulad ng kina Kerkvliet at Terami-Wada na tumalakay sa kalayaang 
hinahangad ng mga miyembro ng Hukbalahap o Partidong Sakdal, hindî tinalakay 
ng ibä pang historyador ang ibäng karahasang kinasangkutan ng masa sa ibäng 
lugar ng Filipinas. Para sa mga historyador na Filipino o kahit sa karaniwang 
mamamayan, walâng masyadong interes sa ganitong saliksik tungkol sa karahasan 
ng masa sa panahon ng Hapôn. Kung kayâ, masasabing nalimutan ang ganitong 
pangyayari o katotohanan—na may maliliit na masa na kumilos tüngo sa kalayaan 
ng kaniläng mga lugar na nagdulot ng matinding karahasan. 


Sa pagsasaalang-alang ng ganiténg kakulangan sa pagsulat ng kasaysayan 
ng masa sa panahon ng Hapôn, sa pag-aaral na ito, pagtutuonang-pansin ang papel 
na ginampanan ng mga aktor sa lipunang Filipino na hindî dapat uriin sa simpleng 
dikotomiya tulad ng elite vs. mass. Hindi ko muna gamitin ang ganitong simpleng 
dikotomiya sa pag-aanalisa sa papel na ito upang maluwag na intindihin ang 
komplikadong pangyayari ng karahasan sa panahon ng Hapôn sa Filipinas. Kung 
kayâ, ang lokal na elite tulad ng mga opisyal sa maliliit na munisipalidad kabilang 
ang mga lokal na alkalde o maging maliliit na empleado ay ibibilang sa kategorya 
ng masa na binubuo ng mga magsasakä na walâng lupain o kahit munting ari-arian. 


Ninanais kong patunayan sa pananaliksiknaito na ang masangnasanabanggit 
na uri ng lipunan ay umangat sa loob ng napakatibay na lipunang hinawakan ng 
mga elite sa lalawigan ng Leyte. Nais ko ring ipakita na ang pagkilos ng masa 
sa periphery sa lalawigang ito ay isang dahilan ng pagbabago sa lipunan. Kagaya 
ng ipinakita ni David Howell sa kaniyang pananaliksik tungkol sa pagbabago 
sa lipunang Hapén matapos ang panahon ng Edo o matapos ang piyudalismo sa 


326 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Japan sa panahon ng Meiji Restoration, ang mga nilikhâng elemento na bumubuo 
ng pagbabago sa lipunan ay magiging sanhi naman ng pagbabago sa kabuoan ng 
lipunan.® Kung kayâ, may malaking posibilidad na ang panahon ng Hapôn sa ibä’t 
ibäng lugar ng Filipinas ay nagbigay ng pagkakataôn sa masa, na matagal nang 
inaapi ng mga makapangyarihan sa lokal na pamayanan, na magdulot ng malaking 
pagbabago sa kaniläng lipunan. Ang ibig sabihin nito ay ang masa na nâsa ilalim 
ng lipunan ay bumangon laban sa mga elite sa pamamagitan ng karahasan. Inaakalà 
natin na ang ganitong karahasan mula sa kamay ng masa ay isang resulta äâmang 
ng kaniläng matapat na kolaborasyon sa mga Hapones, kung kayâ maraming mga 
sibilyan ang naging biktima ng kalupitan ng mga Hapones. Subalit, may ibäng 
anggulo rin dito—na ang karahasan sa panahong ito ay natagpuan din sa mga 
komunidad ng masa sa periphery. 


Sa dalawäng naïlathala kong papel noong 2012 at 2013, natalakay ko na ang 
kaguluhan sa politika ng mga Filipinong elite sa panahon ng Hapôn sa pamamagitan 
ng isang ehemplo—ang bayan ng Ormoc, Leyte, pati ng buong lalawigan ng Leyte. 
Noong 1980, tinalakay din ni Alfredo McCoy ang kaguluhan sa politika at mga 
karahasang nangyari sa lalawigan ng Iloilo. Sa kaniyang pananaliksik, ipinakita 
niya ang sitwasyon ng oligarkiya ng mga elite sa lugar na ito na hindî masyadong 
naapektuhan ng panahon ng Hapôn. Subalit, ang aking nagawang pananaliksik, 
gayundin ang kay McCoy, ay parehong hindî tumalakay sa kaharasan ng masa 
laban sa mga elite o ng mga elite laban sa masa (McCoy 1980, 158-203; Ara 2011, 
119-150; Ara 2012, 33-68; Ara 2013, 70-108). 


Sa pamamagitan ng perspektiba—sa pagsusuri sa mga karahasang nangyari sa 
periphery sa lipunang Filipino—nais kong ipakita kung paano naging matindi ang 
karahasan sa panahon ng Hapén sa Filipinas. 


Sitwasyon ng masa sa “periphery” sa panahon bago ang digmaan 


Kapag isinaalang-alang din ang mga karahasang nangyari sa panahon ng 
Español at Amerikano, masasabing ang karahasan ay hindî nangyari sa panahon ng 
Hapôn lâämang. Ang karahasan ay naobserbahan maski sa panahon ng himagsikan 
ng mga Filipino laban sa España, digmaan ng Filipinas at America, at sa panahon 
ng Amerikano. Resulta ng pang-aapi ng mga awtoridad ng pamahalaäng kolonyal 
laban sa mga tao ang mga ito. Minsan, ay nangyari ang mga ito dahil sa mga 
interaksiyon ng mga Filipinong elite at mga ordinaryong masa sa loob ng matibay 
na lipunang kinokontrol ng mga Filipinong elite. 


Sa panahon ng Amerikano, hindî gaanong naging halata ang mga karahasan 


dahil sa benevolent policy na ipinahayag ng mga awtoridad na Amerikano häbang 
hinangad ng mga elite ang tunay na kasarinlan. Kayâ lang, ang implementasyon ng 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 327 


sistema ng eleksiyon ay naging dahilan ng kaguluhan sa politika, at minsan ay naging 
sanhi ng matinding karahasan sa mga tao. Simula sa panahon ng pangangampanya 
sa eleksiyon ng pangulo ng Komonwelt noong 1935, lalong naging matindi ang 
karahasan sa politika sa Filipinas lalong-lalo na sa eleksiyon sa mga lalawigan.° 


Samantäla, ang mga magsasakä na walâng sariling lupa o ari-arian sa 
kaniläng mga lugar na matagal na nâsa ilalim ng kapangyarihan ng mga asyendero 
ay talagang naghikahos. Ang mga magsasakä na aking tinutukoy sa pananaliksik 
na ito sa lalawigan ng Leyte ay maraming problema sa kaniläng produktong inaäni 
at sa parteng kailangang ibigay sa kanilâng mga amo o may-ari ng lupà. Kompara 
sa mga magsasakä sa 1bâ pang bahagi ng Filipinas, halatang-halata ang kaniläng 
paghihirap kapag sitwasyon ng pagkakasäma ang pag-usapan. 


Ayon sa estadistika ng agrikultura noong 1938 bago ang Ikalawang 
Digmaang Pangdaigdig, ang proporsiyon ng cultivated land, sa mataas o mababàng 
lugar man, sa lalawigan ng Leyte ay hindî pa umäbot sa 20 porsiyento kapag 
inihambing ito sa sitwasyon sa lalawigan ng Luzon (70 hanggang 80 prosiyento) 
at sa Isla ng Panay (60 hanggang 70 porsiyento). Ayon din naman sa estadistika ng 
pag-aäni ng palay noong 1938, ang porsiyento nito sa Leyte ay hindî pa umäbot 
sa 25 porsiyento, samantäla, ito ay mahigit sa 90 porsiyento sa mga lalawigan sa 
gitnang Luzon katulad ng sa lalawigan ng Bulakan o ng Nueva Ecija. Maitutulad 
din ang ganitong sitwasyon ng mga magsasakäng walâng sariling lupa sa Leyte 
kung titingnan ang bilang ng land ownership. Ang bilang ng solong pagmamay- 
ari (single ownership) sa Leyte noong 1938, tulad ng mayayamang asyendero, 
ay 47,086; samantäla ito ay nâsa 7,653 sa lalawigan ng Bulakan. Ang kalakihan 
ng cultivated land na pagmamay-ari ng solong may-ari sa Leyte ay 159,134.67 
ektarya na halos walong ulit ang laki kompara sa Bulakan na mayroon lâmang 
21,798 ektarya.” Sa ganitong sitwasyon, na malakas ang asyendero sa mga lupaing 
kaniläng hinawakan sa pamamagitan ng solong pagmamay-ari, ang mahihirap na 
magsasakä ay naging lalong mahirap dahil sa pagpapanatili sa oligarkiya ng mga 
elite sa lugar. 


Dagdag pa rito, ang sitwasyon ng edukasyon sa Leyte ay isa ring sanhi ng 
paghihirap ng masa. Ayon sa estadistika ng edukasyon mula 1940 hanggang 1941, 
ang bilang ng mga batäng nakapag-aral sa primaryang edukasyon sa taéng 1940 
ay 99,320. Sa susunod na taon, 1941, lumaki ang bilang nito—naging 127,349. 
Subalit, ang bilang ng mga nakapag-aral sa sekundaryang edukasyon ay 2,945 
lâämang. Kahit noong 1941, hindi pa ito umäbot ng 4,000; ito ay 3,726 läâmang. Hindi 
nabago ang ganitong sitwasyon ng edukasyon sa Leyte kahit noong 1960, halos 15 
taon makalipas ang panahon ng digmaan. Ayon sa estadistika sa taông ito, ang mga 
hindî nakapag-aral kahit sa elementarya lâmang ay mahigit sa 36 porsiyento ng 
lahat ng mga dapat sänang nakapag-aral sa mga eskuwelahan.® Kung tutuosin, ang 


328 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


mga nakapag-aral sa 1bâ’t ibäng baitang sa eskuwelahan ay puro anak ng mga elite 
sa lalawigan. Karamihan ng mahihirap, tulad ng mga magsasakäng walâng sariling 
lupain ay walâ namang sapat na kakayahang pinansiyal para paaralin ang kaniläng 
mga anak. Dahil talagang kapos silâ sa wastong edukasyon, halos lahat ng mahihirap 
ay walâng pagkakataông makapagtrabaho na may hustong pagkakakitaan. 


Gayumman, maski matagal na siläng nasa ilalim ng kapangyarihan ng 
mga asyendero, nagtitiis silâ sa napakabigat na trabaho o sa pang-aapi dahil kung 
minsan, ang kaniläng mga âmo sa lupain ay nakikibahagi sa kaniläng paghihirap o 
iyong tinatawag ni Clifford Geertz na “shared poverty.®” Kung kayâ, di katulad ng 
kilusang Sakdal sa lugar ng Tagalog sa Luzon kung saan may matinding kilusan 
laban sa pamahalaän sa panahon ng Amerikano, walâng masyadong ganiténg uri 
ng panghihimagsik ng mahihirap laban sa awtoridad. Subalit, ang damdäming ito 
ay unti-unti nang nagiging halata sa lokal na pamayanan sa Leyte noong panahong 
nilusob na ng Hapén ang Kabisayaan. Ang pananakop ng Hapôn sa lugar na 
ito ay nagpasigla sa mahihirap sa periphery upang kaniläng labanän ang mga 
makapangyarihan. 


“Peace Keeping Operation” ng mga Awtoridad na Hapones at Karahasan 
Simula ng pananakop ng Hapôn at organisasyon ng mga grupong vigilante sa Leyte 


Di masyadong mabilis ang paglusob ng mga Hapones sa Kabisayaan kung 
ikokompara sa paglusob nilä sa ibâ pang lugar sa Filipinas.!° Ang puwersang Hapéôn 
na lumusob sa Kabisayaan ay ang 62" Infantry Regiment na pinamumunuan ni 
Colonel Nagano Kameichiro na nâsa ilalim ng 14 Japanese Army sa Maynila. Ang 
puwersang ito ni Colonel Nagano ay dumating sa may Capoocan, isang maliit na 
munisipalidad sa bandäng tabing-dagat ng Hilagang Leyte, noong 26 May 1942. 
Pagdating nil4 sa Tacloban, ang kabisera ng Lalawigan ng Leyte, pinalitan silâ ng 
Matsunaga Unit (isang company force na nanggaling sa 10* Independent Battalion 
na pinamumunuan ni Brigadier General Ikuta Torao) noong unang linggo ng Hunyo 
1942. Ang Matsunaga Unit ay pinalitan na naman ng 36" Independent Battalion 
Infantry na pinamumunuan ni Colonel Omori Yoshitsugu noong Oktubre 1942.11 
Ayon sa mga rekord, sa umpisa ng pananakop ng mga Hapones sa Leyte, medyo 
tahimik pa ang sitwasyon at hindî pa masyadong magulé sa lugar na ito. Subalit, 
maraming vigilante groups (VG) ang naorganisa sa ib4”’t ibäng lugar sa Leyte na 
nagbanta sa mga Hapones. Unang-una, ang mga VG ay nilikhâ ng mga elite o 
propesyonal, tulad ng asyendero, manggagâmot, nars, guro sa mga eskuwelahan, 
o mga empleado ng pamahalaän, upang umano ay kaniläng protektahan ang 
mga residente na nangamba sa mga pag-atake ng mga Hapones. May mga di- 
pagkakasundo-sundo sa mga miyembro ng VG na naging sanhi para hindî 
magkaroon ng pagkakaisa laban sa mga Hapones. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 329 


Sa mga VG na ito, mayroong naging pormal na gerilyang yunit na nâsa 
ilalim ng United States Army in the Far East (USAFFE) at ng United States Forces 
in the Philippines (USFIP). Pagkatapos ipag-utos ang pagsukÔ sa Japan, may mga 
ayaw sumukô at umuwi muna sa probinsiya. Dito, nakapagtago silä sa kabundukan 
upang kaniläng ipagpatüloy ang pakikipaglaban sa mga Hapones. Samantäla, may 
ilang VG sa ibä’t ibäng lugar sa Leyte na inorganisa ng masa. 


Ang mga nakasäli sa ganitong klase ng organisasyon ay itinuring ng lokal 
na pamahalaän, hindî bilang grupo ng bayani, kundî bilang grupo ng bandido o 
tulisän na kung minsan ay gumawa rin ng karahasan laban sa mga sibilyan häbang 
ang ilan ay nakipagkolaborasyon sa mga Hapones. Ang ganitong organisasyon 
tulad ng VG na binuo ng mahihirap sa lokal na pamayanan ang siyäng tatalakayin 
sa susunod na seksiyon. 


Aktibidad ng grupong paramilitary na maka-Hapôn (Jutai) 


Sa umpisa pa lang ng pag-oorganisa ng mga grupo ng gerilya laban sa 
mga Hapones, marami ring mahihirap ang nakasali bukod sa mga miyembro ng 
elite. Kayâ lang, sa bandäng huli, maraming mahihirap na miyembro ang umalis sa 
una niläng sinamahang organisasyon dahil hindî sapat ang kaniläng tinanggap na 
suweldo."? Iyan ang naging sanhi ng kahinaan ng organisasyon at di-pagkakasundo 
sa loob nit6. 


Ang mahihirap na miyembro ng VG ay pinahawak ng mga baril na naging 
dahilan ng kaniläng pagmamalaki kontra sa mga asyendero o mga elite sa kaniläng 
lugar. Ang kaniläng paghawak ng baril ay nagbigay-daan sa matinding karahasan 
sa mga elite, at maging sa ordinaryong masa rin. Naging “anarchy” talaga ang 
sitwasyon sa Leyte habang napakaaktibo ng mga organisasyon. Noong Disyembre 
1942, ang lokal na pamahalaäng sinuportahan ng mga Hapones sa Tacloban ay 
sumulat kay Jorge Vargas, ang komisyoner ng Philippine Executive Commission. 
Sinabi sa liham na dahil napakagulé ng sitwasyon sa lalawigan, ang ganitong 
organisasyon ay dapat na ituring na “bandido” o tulisän at dapat nang lansagin.!* 


Bagaman itinuturing siläng mga grupo ng tulisän, nilapitan ng mga 
awtoridad na Hapones ang mga grupong ito ng VG na binuo ng mahihirap na 
miyembro. Noong Disyembre 1943, gumawa ang 16th Division of the Japanese 
Army ng isang opisyal na ulat tungkol sa sitwasyon ng masa sa Leyte. Ayon sa ulat 
na ito, inilarawan ng Hukbong Hapôn ang mahihirap nang ganito: “Napakasimple 
naman ng mga lokal na residente dito na karamihan ay hindî umaäbot sa katalinuhan 
ng mga tao sa may Isla ng Luzon.” Dagdag dito: “Dahil walâ siläng pinag-aralan, 
halos lahat silä ay madalîng akitin sa organisasyon ng mga gerilya laban sa Hap6n, 
ngunit, kung ipakikita natin ang ating kabaïitan sa kanilä, madalf rin siläng kumampi 


330 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


sa atin.” Naniwala ang mga awtoridad na Hapones na maaari siläng gamitin para 
idagdag sa puwersa ng Japan laban sa mga gerilya. Sa pangalawäng yugto ng ta6ng 
1943, inumpisahan ng Japan na kasangkapanin ang ganitong uri ng mahihirap sa 
kaniläng operasyon laban sa gerilya.!* 


Ang isang ehemplo ng aktibidad ng mga grupong maka-Hapôn na ginamit 
laban sa mga gerilya ay nangyari sa may bandäng silangan ng Leyte na binubuo 
ng ilang munisipalidad gaya ng Tacloban, Alang-Alang, Dulag, Tanauan, Burauen, 
Dagami, at Abuyog. Simula Nobyembre 1943, naging aktibo ang operasyong 
panlaban sa mga gerilya ng mga awtoridad na Hapones dahil simula noong Oktubre 
1943, ang watak-watak na mga gerilya laban sa Hapôn ay nagkaisa sa ilalim ng utos 
ni Colonel Ruperto Kangleon. Sa panahong ito, ang mga mahihirap na miyembro 
ng gerilya na umalis sa grupo ni Col. Kangleon ay kinuha ng mga awtoridad na 
Hapones. Inumpisahan ng mga Hapones ang pag-oorganisa ng paramilitary group 
upang paalisin ang mga elementong makagerilya sa mga baryo at arestuhin ang 
mga ito. 


Isa sa mga paramilitary group na maka-Hapôn ay ang Jutai sa may bahagi 
ng silangan ng Isla ng Leyte. Ang bansag na Jutai (EHIX) sa wikang Hapones 
ay nangangahulugang “grupo ng militar tüngo sa kalayaan.” Ang paramilitary 
group na ito ay binuo ayon sa isang Kautusang Pampangasiwaan Blg. 77 (Executive 
Order) tungkol sa paglikhâ ng District and Neighborhoood Associations (DANAS) 
na inilabas noong Agosto 1942.15 Ang silangang bahagi ng Leyte ay nâsa ilalim ng 
impluwensiya ng dalawäng prominenteng lider ng gerilya na sina Pedro Gallego 
at Catalino Landia sa panahong iyon. Siläng dalawa ay nanumpa ng katapatan kay 
Col. Kangleon at ang puwersa ng gerilya nilâ ay pinasali sa Leyte Area Command 
bandäng Oktubre 1943. 


Dahil nagkaisa ang buong puwersa ng gerilya ng Leyte maliban lâmang 
sa puwersa ni Blas Miranda sa bandang Ormoc, lumakas din ang operasyon ng 
mga Hapones laban sa mga gerilya. Dito naman sa silangang bahagi ng Leyte, 
nakatalaga ang 2nd Battalion ng 20th Infantry Regiment (Kumandante, Captain 
Namba Yoshitaro, Namba Unit) ng Hukbong Hapôn simula Disyembre 1943. Sa 
Dulag, ang Namba Unit ay pinalitan ng 6th Company ng 2nd Battalion ng 22nd 
Regiment in Field Artillery (Masuda Unit) na pinamunuan ni Captain Masuda 
Tatsuro.!"f Pagkatapos nito, ang Masuda Unit ay nagpabilis ng pag-oorganisa ng 
Jutai. Ang Kempeitai (Japanese Military Police) sa Tacloban din ay nakasali sa 
pag-oorganisa ng Jutai. 


Bagaman walâng masyadong detalyadong rekord tungkol sa Jutai, kahit 


paano, ang ahente ng CIC ng Hukbong Amerikano (Counter-intelligence Corps) 
ay may ginawang rekord dito dahil marami siläng naisagawang interogasyon sa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 331 


mga kasangkot sa Jutai matapos ang digmaan sa Leyte. Malaläâman kung paano 
naorganisa ang grupong ito at kung paano sil nagsagawa ng kaniläng operasyon 
laban sa mga gerilya. Sa umpisa palä ng pananakop ng Japan, sa may silangang 
bahagi ng Leyte, nahirapan umano ang mga awtoridad na Hapones sa pagsasagawa 
ng operasyong pangmilitar laban sa mga gerilya dahil walâ siläng alam sa katutubong 
wika sa lugar, tulad ng Waray, at dahil hindf nil kabisado ang lugar. Iyan ang mga 
dahilan kung bakit nangaïlangan ang awtoridad na kunin ang mga residente upang 
maorganisa ang Jutaïi. 


Napansin ng mga awtoridad na Hapones na marami palä ang umayaw sa 
mga grupo ng gerilya laban sa Hapôn dahil ang mga prominenteng lider ng mga ito 
ay puro malalaking tao sa lokal na pamayanan na noong panahon ng Amerikano 
ay nang-api sa mahihirap. Lumäpit ang Masuda Unit sa mga ito upang paanibin sa 
binuo niläng paramilitary group, ang Jutai. Ayon sa rekord ng CIC, ang mahihirap 
na miyembro ng Jutai ay nabigyan ng mga awtoridad na Hapones ng 100 piso kada 
buwan bilang suweldo. Minsan, binigyan umano silä ng mga damit at pagkain para 
sa kaniläng kasipagan sa organisasyong Jutai.!? 


Tingnan natin ang isang ehemplo ni Francisco Cañavela na taga-Dulag, 
Leyte. Si Francisco ay isa sa mahihirap na mangingisda sa Dulag noong panahon 
ng Amerikano. Bukod sa pangingisda, nagtrabaho rin siyä bilang utusän sa 
pamilyang Gallego at Elmedo na parehong naging lider ng gerilya noong panahon 
ng Hapén. Dahil dito, matagal na siyäng may poot sa kanilâ4. Maski sa panahon ng 
Hapôn, nanatili ang gâlit niya sa kanilä. Pagdating ng panahon ng Hapén sa Dulag, 
may panibagong sitwasyon sa kaniläng bühay. Sina Gallego, Landia, at Elmedo 
ay nag-organisa ng mga VG. Ang mag-amäng Francisco ay nakasali rin bilang 
miyembro ng gerilya laban sa mga Hapones. Si Antonio, ang amä ni Francisco, ay 
nahirang bilang pulis kahit walâ siyäng pinag-aralan. Noong 1942, nang nâsa ilalim 
ng impluwensiya nina Gallego at Landia ang lugar ng silangang bahagi ng Leyte, 
ang mag-amä ay nakasäma sa isang company force ng Matsunaga Unit papuntang 
Tacloban. Pagdating sa Tacloban, kinuha siläng dalawa ng Kempeitai bilang ahente 
ng intelligence unit. Sa unang yugto ng 1944, inumpisahan niläng sumäli sa Jutai. 
Nang makapanayam siyä ng CIC matapos ang digmaan, sinabi niya ang ganit: 


Lahat kaming magsasaka ay talagang natakot sa mga grupo ng 
gerilya pati sa mga Hapones. Kahit na naging miyembro kami ng 
gerilya, kaïlangan naming lumaban sa mga Hapones maski gutom 
kaming lahat. Noong hinikayat kami ng Kempeitai para maging 
ahente nila, hindi kami naniwala sa kanilang alok dahil bibigyan daw 
kami ng malaking pera, pagtapos, ang sabi nila’y may dagdag na 50 
pesos kada pag-aresto ng mga gerilya. Bandang huli, naniwala kami 
sa sinabi ng mga Hapones dahil talagang mahirap ang buhay namin 


332 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


noon. At saka, matagal na naming gustong maghiganti sa mga taong 
mapera kagaya ng mga asyendero.'* 


Marami pang dahilan kung bakit silà pumayag na makipagkolaborasyon 
sa mga Hapones. Sa pangkalahatan, naging pinakadahilan nité ang kaniläng 
paghihirap sa bühay. Ang pagpatay sa kaniläng mga pamilya o kamag-anak 
na ginawa ng mga miyembro ng mga gerilya ang naging dahilan ng kaniläng 
pagsäma sa mga Hapones. Simula nang nagkaroon ng paramilitary group sa 
nabanggit na mga bayan sa Leyte, naging matindi ang karahasan sa pagitan ng 
mahihirap at ng mayayaman na karamihan ay sumäli sa pakikipaglaban sa mga 
Hapones bilang gerilya. 


Tingnan natin ang isa pang ehemplo ni Anselmo Tarazona sa Dagami na 
matatagpuan sa bandäng gitna ng Leyte. Si Tarazona ay tubông Cebu na ipinanganak 
noong 1908. Bago magsimula ang digmaan, isa siyäng mahirap na magsasakä sa 
Dagami. Paglusob ng Japan sa Leyte sa unang yugto ng 1942, sumäli siyä sa grupo 
ng isang gerilya o VG sa kaniyang lugar, subalit hinüli siyä ng mga tauhan ni Col. 
Matsunaga sa Tacloban. Matapos siyäng mahüli, nag-umpisa siyäng magtrabaho 
bilang utusän sa isang kampo ng Matsunaga Unit sa Tacloban. Naging malapit 
ang damdämin ni Tarazona di-umano sa mga Hapones maski noong panahon ng 
Amerikano dahil pinakasalan ng isang Hapones sa Dagami ang kaniyang anak 
na babae. Ayon sa isang testimonya ng taga-Dagami, hâbang nagkasäma siläng 
dalawäng mag-asawa sa kaniyang bahay, unti-unti na siyäng natüto ng wikang 
Hapôn. Kung kayâ, noong naläman ng mga awtoridad na Hapones sa Tacloban 
ang kaniyang kapasidad sa wikang ito, ginawa siyäng isang tagasalin sa opisina ng 
Kempeitai. Sa sumunod na taon, 1943, patüloy pa rin ang kaniyang pagtatrabaho sa 
Hukbong Hapén upang makakuha ng sapat na salapî sa pamamagitan ng kaniyang 
pagsisilbi bilang tagakatay ng karne o tagakuha ng pagkain sa mga baryo.° 


Simula Nobyembre 1943, tumülong siyä sa Omori Unit sa kaniläng 
operasyong pangmilitar laban sa mga gerilya. Naging espiya umano ito para ibigay 
sa mga Hapones ang mga impormasyon ukol sa mga aktibidad ng mga gerilya. Isang 
araw ng Nobyembre, ibinigay ni Tarazona sa mga awtoridad na Hapones sa Dulag 
ang impormasyong may kinalaman sa kontak ng mga gerilya na isang pamilya sa 
Dagami—si Dumduma. Rumesponde kaagad ang mga Hapones (Yamashita Unit sa 
Dulag) para arestuhin ang mga elementong umano ay konektado sa mga gerilya ni 
Captain Elmedo. Labing-isang katao kasäma ang dalawäng batà ang inaresto upang 
dalhin sakamponilà. Ditoisinagawa ang mahigpitnaimbestigasyon. Kinaumagahan, 
dalawäng tao sa pamilyang Dumduma ang binitay ng mga awtoridad na Hapones.?° 


Ang ganitong operasyong nakabatay sa impormasyong ibinigay ni Tarazona 
ay ginawa na naman ng mga Hapones sa Dagami noong Abril 1944. Dito, limang tao 


ang kaniläng inaresto at pinahirapan sa kampo. Ayon sa rekord ng CIC, lahat sil ay 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 333 


binitay matapos ang masusing imbestigasyon ng mga Hapones. Isang kapitbahay ni 
Tarazona ang nagtestimonya na si Francisco Sudario, ang alkalde ng Dagami noong 
panahong iyon, ay kasangkot din sa insidente.?! 


Ilan kayâ sa mga residente o mahihirap ang sumäli sa Jutaï? Bagaman walâng 
komprehensibong rekord tungkol dito, ipinakikita ng rekord ng CIC na ang bilang 
ng mga sumäli rito ay umäbot ng mga 500 o 600.2? Ang mga sumäli ay pinadaan 
muna sa propagandang anti-Amerikano na isinagawa ng Kempeitai. Kapag silâ 
ay nâsa lugar kung saan isinagawa ng mga Hapones ang operasyon laban sa mga 
gerilya, ginabayan nil4 ang mga Hapones sa lugar na hindî nil4 kabisado at bakâ 
may mga elemento ng gerilya. Matapos ang digmaan, maraming miyembro ng Jutai 
ang naimbestigahan at ang ilan sa kanila ay kinasuhan ng People’s Court. Subalit, 
may mga käso namang inabsuwelto silä ng mga tagausig (special prosecutor) dahil 
sa kawalan ng mga ebidensiya laban sa kanilä. At sa mga käso sa People’s Court, 
bagaman marami ang mga sinumpaang salaysay na ginawa ng mga saksi laban sa 
mga miyembro ng Jutai, umurong silâ sa bandäng huli, at kung minsan pa nga ay 
binaligtad ang una niläng sinabi sa mga sinumpaang salaysay para maging pabor sa 
mga nasasakdal ang mga nilalamän nit6. Kung kayâ, sa mga kinasangkutan niläng 
karahasan, mahirap alamin kung ilan ba ang kasangkot sa pagpatay ng mga sibilyan. 
Subalit, kung hindî dahil sa kanilä, hindî säna nagtagumpay ang operasyon ng mga 
Hapones laban sa mga gerilya sa Leyte. 


Ang Jutai ay nakipag-ugnayan din sa isang kompanyang pangangalakal 
ng Hapon, ang Daido Boeki Kaisha (Daido Trading Company, kasalukuyang 
Marubeni), upang makakuha ng pagkain sa mga baryo. Isa sa mga miyembro ng 
Jutai na nakipag-ugnayan sa Daido sa Dulag, Burauen, at Abuyog ay si Eliseo 
Lopez, abogado at ingat-yaman ng Abuyog. Sa bayan ng Dulag, naging maayos 
di-umano ang lokal na pangangasiwa sa ilalim ng Alkalde Bautista kasäma si 
Captain Yamazoe, isang komandante ng Hukbong Hapôn noong 1943. Si Lopez ay 
humanga kay Captain Yamazoe dahil magaling siyäng mangasiwa ng pananakop sa 
bayan. Ayon sa rekord ng CIC na kalakip sa file ni Lopez sa People’s Court Papers, 
taos-pusông nakipagkolaborasyon si Lopez sa mga awtoridad na Hapones lalong- 
lalo na sa mga ekonomikong aktibidad upang makuha ang produkto ng kopra sa 
bandäng Dulag at pati na sa Abuyog. Si Captain Yamazoe ay hinangaan umano ng 
mahihirap sa bayan ng Dulag dahil nauunawaan niya silà at minsan ay nabigyan silâ 
ng pagkain at mga damit. Kapalit nité, hinikayat niya ang mahihirap na residente na 
maging miyembro ng Jutai”*. 


Mga karahasang idinulot ng puwersa ng pulis, PC o BC 
Bukod sa organisasyon ng Jutai sa silangang bahagi ng Leyte, mayroon 


pang ibäng klase ng paramilitary group na tinulungan ng mga puwersa ng pulisya 


334 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


sa lalawigang ito, tulad ng PC (Philippine Constabulary) o BC (Bureau of 
Constabulary). Ang unang puwersa ng pulisya sa Filipinas ay naorganisa sa panahon 
ng Amerikano noong 1901 upang panatilihin ang kapayapaan at katiwasayan sa 
Filipinas matapos ang panahon ng rebolusyon laban sa España at digmaan ng 
Filipinas at America. Sa simula ng pag-organisa ng puwersa ng pulisya sa Filipinas, 
ang PC ay walâ pang sapat na puhunan at tauhan para sa maayos na pangangasiwa 
sa organisasyong ito. Ayon sa obserbasyon ni Hayden, noong dekada 1920 at 
dekada 1930 sa buong kapuluan, nagkaroon di-umano ng kapayapaan maski sa 
mga lalawigan, at walâng masyadong karumal-dumal na krimen na naimbestigahan 
ang PC. Häbang gumaganda ang sitwasyon ng seguridad sa lipunang Filipino, 
kapansin-pansing bumabà ang kalipikasyon ng mga bumubuo ng PC. Upang lutasin 
ang ganitong problema, itinayô ng Pamahalaang Komonwelt ang State Police 
Force, subalit hindî naging matagumpay ang balak na ito. Ang organisasyon ng 
pulisya sa panahong iyon ay ginawang pribadong hukbo, kung minsan, para sa mga 
prominenteng politiko sa mga lalawigan. Kung kayâ, may mga puwersa ng pulisya 
sa mga lalawigan na binuo ng mahihirap na tauhan na walâng pinag-aralan.* 


Ang ganitong tendensiya sa organisasyon ng pulisya simula sa panahon ng 
Amerikano ay hindî nabago maski sa panahon ng pananakop ng Japan. Tungkol 
naman sa pangangasiwa ng pulisya, sumandal ang mga awtoridad na Hapones sa 
organisasyon ng PC. Subalit, dahil may kakulangan sa mga tauhan nit, tuloy- 
tuloy na ipinasok ng mga awtoridad na Hapones ang maraming tauhan sa mismong 
organisasyon ng PC o BC na karamihan nité ay mahihirap sa lokal na pamayanan 
kahit na walâ siläng sapat na pinag-aralan. Dahil dito, naging matindi ang karahasan 
sa mga lalawigan at kung minsan ay nagkaroon ng paghahati-hati ng mga residente 
sa kaniläng mga komunidad. Pinahawak ng lokal na pamahalaän ang mga 
residenteng walâng alam, tulad ng mga magsasakä na walâng lupain o ari-arian, ng 
mga baril na naging dahilan ng kaniläng pagiging mayabang sa mga kapitbahay o 
sa kaniläng mga dâting 4mo sa mga asyenda. Sa ganitong paghawak ng mga baril, 
may gumagawa ng masasamâng gawain kagaya ng pagnanakaw sa mga kapitbahay, 
panggagahasa sa mga babae, o pagpatay ng mga simpleng sibilyan. Tingnan natin 
dito ang dalawäng ehemplo ng mga tauhan ng PC at BC na nakipagkolaborasyon 
sa mga Hapones: isang miyembro ng BC sa Abuyog at Dulag, at isang miyembro 
ng Home Guard sa Ormoc. 


Ang mga bumuo ng PC, BC, o Jutai ay mahihirap na magsasakä o maliliit na 
negosyante. Si Gomerciendo Gobencion ay isa sa mga sumäli sa disciplinary action 
(operasyon laban sa mga gerilya) ng Japan sa munisipalidad ng Abuyog. Isa siyäng 
mahirap na magsasakäng Intsik na ipinanganak sa Tanauan. Ayon sa ilang saksi 
para sa käso ni Gobencion sa People’s Court matapos ang digmaan, si Gobencion 
ay sumäli sa PC sa edad na 17 kahit tumutol ang kaniyang mga magulang. Noong 
panahon ng Hapôn, hinikayat ng kaniyang kaïbigan si Gobencion na sumäli sa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 335 


grupo ng gerilya na pinamunuan ni Catalino Landia, subalit tinanggihan nité ang 
anyaya para ipagpatüloy ang kaniyang pagsisilbi bilang sundalo sa PC dahil sa 
tinatanggap na sapat na suweldo. Higit pa sa ganitong rason, si Gobencion ay 
umayaw sa mga grupo ng gerilya dahil ang mga namumund sa gerilya ay puro 
elite na pawang mga maperang tao o mga makapangyarihang asyendero. At ang 
pagsunog ng kaniyang bahay ng mga tauhan ni Landia ay isa pang dahilan kung 
bakit siyä nagpasiyäng maging kolaborador para sa mga Hapones. 


Simula sa pangalawäng yugto ng taông 1943 hanggang sa unang yugto ng 
1944, nang naging matindi ang pag-atake ng mga Hapones laban sa mga puwersa ng 
gerilya, naging matindi rin ang operasyon ng BC na sinalihan ni Gobencion laban 
sa mga gerilya. Masipag siyäng nakipagtulungan sa mga Hapones sa mga gawaing 
pampropagandang anti-Amerikano, at sapilitan niyang kinuha ang mga pagkain 
o mga damit mula sa sibilyan. Kasangkot siyä sa pag-aresto ng mga elemento ng 
gerilya sa mga baryo. Kasäma rin siyä sa imbestigasyon ng mga Hapones ukol 
sa paraan ng torture o pagpapahirap. Ayon sa mga testimonya ng mga residente, 
kinasangkutan ni Gobencion ang sampung käso ng pagpatay ng mga sibilyan na 
pinaghinalaang elemento ng mga gerilya. Bagaman isa siyäng menor-de-edad, 
abusado umano ito sa mga residente. Matapos ang digmaan, inamin ni Gobencion sa 
imbestigador ng CIC na naniwala siyäng ang Japan ang magbibigay ng panibagong 
bühay para sa mahihirap na magsasakä. Sa kaniyang hinarap na käso sa People’s 
Court na nagturing sa kaniläng traydor ayon sa Revised Penal Code Art.114 ng 
Pamahalaan ng Komonwelt, nahatulan siyäng may kasalanan. Subalit hindî siyä 
ikinulong dahil siyä ay menor-de-edad. Dahil sa mga käso ng kolaborasyon ng mga 
miyembro ng BC o PC, ang lokal ng pamayanan ng Abuyog ay matagal nang nahati. 
Ang mga residenteng biniktima ng kaniläng matinding karahasan ay nagkaroon ng 
poot sa mga dâting miyembro ng puwersa ng pulis.? 


Home Guard at Naval Police sa Ormoc 


Samantäla, naging sanhi rin ng kaguluhan sa loob ng lokal na pamayanan ang 
pagtatay6ô ng Home Guard sa bayan ng Ormoc, Leyte. Sa may Ormoc, napakasagana 
ng produkto ng asukal simula pa noong panahong Español at Amerikano. Maraming 
tubohan sa bayang ito, at ang mga ito ay pinamahalaän ng ilang malalaking 
asyendero tulad nina Tan, Mejia, Larrazabal, Torres, Cabahug, Serafica, Pastor, 
at Hermosilla. Ang karamihan ng mahihirap ay talagang naghikahos sa ilalim ng 
mga asyenderong ito. Bagaman malakas nga ang nabanggit na mga asyendero sa 
Ormoc, sinuportahan ng masa si Catalino Hermosilla, ang alkalde ng Ormoc sa 
panahon ng Hapôn. Si Hermosilla ay panalo sa lokal na halalan noong Disyembre 
1941, at nagpatuloy pa rin ang kaniyang panunungkulan bilang alkalde pagdating 
ng isang maliit na platoon ng mga Hapones noong Mayo 1942 na pinamunuan ni 


336 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Lieutenant Hirayama. Magaling ang kaniyang pamamahala sa politika kung kayàâ 
pinagkatiwalaan siya ni Lt. Hirayama pati ng mga mamamayan sa Ormoc. 


Nang marami nang organisasyon ng gerilya o VG ang itinayô sa bandäng 
kanluran ng Leyte, naging matindi ang pag-atake ng mga gerilya sa Ormoc. Upang 
lutasin ang kaguluhang idinulot ng mga pag-atake ng mga gerilya at panatilihin ang 
katiwasayan sa Ormoc, noong Nobyembre 1942, itinatag ni Hermosilla ang Home 
Guard, isang uri ng VG na pabor sa administrasyong militar ng mga Hapones. 
Hinirang niya si Francisco Hermosilla, ang kaniyang pamangkin, bilang hepe ng 
Home Guard. Ayon sa rekord ng CIC, karamihan ng mga bumuo ng Home Guard ay 
mahihirap na magsasakä at mangingisda na pawang nâsa ilalim ng mga nabanggit 
na asyendero. Sa pamamahala ng Home Guard, nabigyan ng mga awtoridad na 
Hapones ang mga miyembro ng malaking salapt bilang kaniläng suweldo. Minsan 
ding nagkaroon silä ng mga pagsasanay para sa operasyong pangmilitar laban 
sa mga gerilya. Karamihan ng mga aktibidad ng Home Guard ay nakatuon sa 
pagkumbinsi sa mga gerilya ng Western Leyte Guerrilla Warfare Forces (WLGWF) 
na pinamunuan n1 Blas Miranda na sumuko sa mga awtoridad na Hapones. Pagsukd 
nilä, inimbestigahan ng Home Guard ang mga ito. Kasabay nit6, aktibo rin sil sa 
kampanyang pampropaganda laban sa America, pati sa mopping up operation ng 
Abe Unit at Nakazawa Unit noong Enero 194426 


Ang motibo kung bakit naman silä sumäli sa organisasyong maka-Hapôn ay 
kapareho ng mga dahilan ng pagsanib ni Gobencion sa aktibidad ng BC sa Tanauan. 
Sinabi ni Jose Gaquit, isang miyembro ng Home Guard sa Ormoc, kumampi 
siyä sa mga Hapones dahil pinatay umano ng isang miyembro ng WLGWF ang 
kaniyang amäng pinaghinalaan ng gerilya bilang kolaborador. Si Gaquit ay tubông 
Ormoc na ipinanganak noong 1925. Bago ang digmaan, nagtapos ito sa mataas na 
paaralang pampubliko sa Ormoc. Pagkatapos nito, tumülong siyä sa negosyong 
botika na itinatag ng kaniyang mga magulang. Nang lumusob ang Hirayama 
Unit sa Ormoc noong Hunyo 1942, pansamantalä siläng lumikas sa bayang ito 
patüngong kabundukan. Subalit, pinilit silâng bumalik sa poblacion ng Ormoc 
upang ipagpatuloy ang kaniyang negosyo sa botika kung saan bumili ng mga gamot 
ang mga sundalong Hapén. Nang nakita umano ng isang tauhan ni Captain Cataag, 
isang opisyales ng WLGWEF sa Ormoc, ang kaniläng pagtitinda ng mga gamot sa 
mga Hapôn, inakalà niläng kolaborador silà. Ito ang naging sanhi ng pagpatay sa 
amä ni Jose Gaquit. 


Sa pagtatanong ng CIC kay Jose Gaquit, sinabi niyang ang pagpatay sa 
kaniyang amä ang dahilan kung bakit siyä sumäli sa Home Guard, at gusto talaga 
niyang patayin si Cataag upang maghiganti. At lumilitaw sa imbestigasyon na si 
Jose ay matagal na paläng nagkaroon ng poot sa malalaking tao sa Ormoc kung 
saan ang mahihirap ay inapi ng mga may kapangyarihan tulad ng mga asyendero?’. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 337 


Karahasan Matapos ang Digmaan 


Sa susunod, tatalakayin ang mga karahasan ng masa laban sa mga elite o 
laban sa masa na nangyari matapos ang digmaan sa lalawigang ito. 


Kung üsipin ang ganitong mga pangyayari sa konteksto ng anti- 
kolonyalismo, ang mga karahasang tinalakay rito ay itinuturing na pangkaraniwang 
karahasan lâmang na nangyari sa panahong parating na ang kasarinlan sa taong 
1946. Subalit, mahirap ipaliwanag ang mga karahasang ito sa konteksto lâmang ng 
anti-kolonyalismo dahil ang ganiténg mga pangyayari ay napakakomplikado at may 
maraming aspekto o masalimuot na anyo. Masasabing pareho ang mga karahasan 
na aking tinukoy rito sa kaniläng pakikibäka sa mga elite sa lokal na pamayanan, at 
sa alitan sa pagitan ng mahihirap at mayayaman. 


Sa mga ehemplo ng Jutai, malalâman natin na may mahihirap na matibay 
ang intensiyong mapalayà ang sarili mula sa kaniläng paghihirap sa bühay. Nang 
lumusob ang Japan sa Leyte, ang una niläng nâsa isip ay kung paano nilâ matitiyak 
na maipagtatanggol at mapangangalagaan ang kaniläng komunidad. Kung kayä, sa 
simula ng paglusob ng Japan sa Filipinas, maski hiräp silâ sa bühay, sumanib silä sa 
mga kilusan laban sa mga Hapones. Subalit, bandäng huli, kabuhayan nilä angnaging 
priyoridad sa kaniläng mga desisyon. Nagpasiyä siläng kumampi sa mga Hapones 
para sa kaniläng kabuhayan. Ito ang unang hakbang ng kaniläng kolaborasyon sa 
mga Hapones. Ang mismong puwersang Hapôn ay nagbuhos ng maraming mahirap 
na residente sa organisasyon ng PC, BC, o Jutai. Dito silä binigyan ng mga armas, 
at pinasäli sa pagsasanay sa paggamit ng armas na kawäyan (bamboo spear).* 
Ang pagbibigay ng mga armas o baril ay siyäng naging dahilan ng kaguluhan ng 
mahihirap na matagal na nâsa ilalim ng makapangyarihang mga asyendero simula 
sa panahon ng Amerikano. Masasabing ang pakikipagkolaborasyon nilâ sa mga 
Hapôn ay nagdulot sa kanilà ng sigla at lakas upang labänan ang mga elite at naging 
sanhi ng matinding karahasan sa lokal na pamayanan. 


Häbang pinaaalis ng hukbong Amerikano ang mga sundalong Hapones sa 
Leyte simula nang dumating sil4 sa islang ito noong mga Oktubre o Nobyembre 
1944, ang mga miyembro ng Home Guard or Naval Police sa Ormoc, halimbawa, 
ay nakagawa ng matinding karahasan laban sa mga residente.?” Sa mga lugar na 
pinalayà ng mga Amerikano, nagkaroon ng matinding karahasan dahil sa poot ng 
mga lokal na masa laban sa dâting mga kolaborador. May mga tâong naglibot-libot 
sa bawat bahay para hanapin ang mga dâting kolaborador ayon sa “black list” na 
ginawa ng mga gerilya. Kapag nakita nil4 ang mga elemento ng dâting kolaborador, 
kaniläng pinapatay ang mga ito sa pamamagitan ng simpleng pagbitay (summary 
execution) na isinagawa ng mga gerilya. Ang kaniläng karahasan o pang-aapi ay 
umäbot kung minsan sa mga kamag-anak ng kolaborador. Ayon sa Weekly Report 


338 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ng CIC na may petsang 28 Disyembre 1944, ang kaniläng matinding karahasan ay 
nagbunga ng kawalan ng kapayapaan at katiwasayan, at nakaapekto sa kaniläng 
paghahanap ng trabaho.*° 


Nakapagtatakä, ang karahasan ng masa ay para lâmang doon sa kapuwa 
niläng mahihirap at hindî nakatuon sa mayayamang näsa itaas ng lokal na 
pamayanan. Ang 1big sabihin nité, ang kaniläng damdämin ay para lâmang din sa 
kaniläng kauri sa lipunan. Sinabi sa akin ng isang dâting miyembro ng WLGWF na 
aking nakapanayam na may napatay siyäng isang kolaborador sa pamamagitan ng 
armas na kawäyan dahil sa gâlit niya sa desisyon ni Douglas MacArthur tungkol sa 
“guerrilla recognition” para sa WLGWEF na hindî niya inaprobahan noong 1946. 
Ayon sa kaniya, sa panahong lumitaw ang impluwensiya ng Leyte Area Command 
na pinamunuan ni Ruperto Kangleon noong bandäng Setyembre 1943, maraming 
miyembro ng WLGWF ay sumukd sa mga Hapones upang sumanib sa aktibidad 
para sa Japan bilang “Fifth Column.” Ngunit, matapos ang digmaan, sa mga naging 
kolaborador, may mga naging opportunistang kumampi kay Kangleon para lâmang 
makuha ang “back-pay” mula sa LAC. Dito raw siyä nagkaroon ng matinding 
gâlit sa kanilä. Inamin naman nit sa akin na maski matagal din siyäng may poot 
sa mga “salbaheng asyendero” sa lugar nilä, hindî raw niya käyang ipakita ang 
kaniyang gâlit sa malalaking tao. Sinabi niyang sa halip na ipakita ang gâlit laban 
sa mayayaman, ang gâlit niya sa mga kapuwa mahihirap na masa lâmang ang käya 
niyang ipakitang damdämin sa lipunan.*! 


Nalimutang Karahasan ng Masa 


Sa lahat ng natalakay ko sa papel na ito, ang dapat itampok ay ang isang 
haka na binanggit ni Reynaldo Ileto, ang perspektiba ng “transienf” at “enduring 
legacies” na siyäng nagpapaliwanag na hanggang ngayon, ay nariyan pa ang 
malakas na damdämin ng mahihirap na nilikhâ ng unang rebolusyong nangyari sa 
katapusan ng ikalabinsiyam na dantaon na di pa tapos (Ileto 2007, 74-91). Hindî 
dapat na ituring na ang karahasan ay nangyari lâmang sa panahon ng Hap6n. Hindi 
rin simple ang paliwanag kung bakit nangyari ang karahasan. Sa papel na ito, 
lumilitaw na isang ibinunga ng di-tapos na rebolusyon ay ang mga karahasang 
tinalakay ko rito. Ipinakikitang ninais lâmang bumangon sa loob ng napakatibay na 
lokal na pamayanan ang mahihirap sa pamamagitan ng kaniläng karahasan. 


Subalit hindî nabago ng kaniläng karahasan ang lokal na pamayanan. 
Nakapuwesto pa rin sa pinakaïitaas ang mga elite sa Leyte. Sa ib4’t ibäng käsong 
kinaharap ng dâting miyembro ng Jutai sa People’s Court, hindî silâ tulüyang 
kinasuhan bagaman gumanti ang mga residente sa mga ito matapos ang digmaan. 
Noong 13 Nobyembre 1944, inilabas ng Abuyog Municipal Council ang isang 
resolusyon laban sa mga dâting miyembro ng Jutai pati sa 1bâ’t ibäng klase ng 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 339 


kolaborador. Isinasaad ng resolusyon na lahat silâ ay dapat parusahan bilang mga 
kriminal sa panahon ng Hapon.*” Bagaman may ganitong resolusyon sa bayang ito, 
inabsuwelto pa rin ng tagausig (Special Prosecutor) ng People’s Court ang käso ng 
pamilyang Cañavela, halimbawa, dahil sa kakulangan ng mga ebidensiya laban sa 
kanilä, at may mga dâting saksi laban sa kanilä na gumawa ng mga sinumpaang 
salaysay pabor na sa kanila. Hindi lahat ng mga käso ng kolaborasyon sa lalawigan 
ng Leyte ay dumaan sa maayos na proseso (due process). Maraming käso ang 
inabsuwelto. Kung minsan, may mga käsong dumaan sa mahiwagang transaksiyong 
tinatawag na “under-the-table transaction” na ginawa ng mga lokal na elite. 


Isang magandang ehemplo ang käso n1 Ricardo Collantes sa Abuyog. Isa 
siyäng ingat-yaman sa bayang ito, at matapat siyäng nakipagkolaborasyon sa mga 
Hapones sa pamamagitan ng ibâ’t ibäng uri ng aktibidad dahil hindî niya gusto 
ang America simula pa noong digmaan ng Filipino at Amerikano. Matapos ang 
digmaan, nahüli siyä ng CIC bilang kolaborador subalit napawalâng-säla siyä sa 
käso sa People’s Court dahil ang maraming sinumpaang salaysay laban sa kaniya 
ay iniurong sa bandäng huli. May inalok ang isang tauhan ni Catalino Landia sa 
kaniya—na bibilhin di-umano ang lupain n1 Collantes sa malaking halaga. Sinabi 
kay Collantes na kung papayag siyä sa ganitong alok, pupuwersahin ni Landia 
ang mga gumawa ng sinumpaang salaysay para kaniläng iurong ang käso laban sa 
kaniya. 


Noong 4 Hulyo 1946, nang idineklara ang kasarinlan ng Filipinas, sinabi ni 
Bernardo Torres, gobernador ng Leyte noong panahon ng Hapon, na naabsuwelto 
sa lahat ng mga bintang sa käso ng People’s Court, ang ganito: 


Nais kong magkaisa ang mga Filipino. Para sa unang 
paghahanda tungo sa pagkakaisang 1ito, ninanais ko ang 
kapayapaan at katiwasayan. Maaari tayong maging tapat 
sa mga pamanang iniwan ng ating mga bayani habang 
ginagawa ko ang lahat ng aking magagawa hindi lamang 
para sa aking sarili, sa ating bayan, at sa ating lahi kundi 
para rin sa ating adhikaïin tungo sa tunay na pagkakaïsa sa 
kasiyahan at sa kahirapan na ating pinagdaanan.“ 


Sa mga salitâ niyang ito, lumilitaw ang pangangailangang magkaisa ng 
mga tao sa lalawigan tüngo sa pagbabago ng lipunang Filipino na may maraming 
kontradiksiyon panlipunan. Hindî naging aktibo ang mga kilusan laban sa 
kasalukuyang lokal na rehimen. Häbang naorganisa ng mga elite ang PCAU 
(Philippine Civil Affairs Unit) sa ib4’t ibäng lugar sa lalawigan, itinuring ng 
awtoridad ng Amerikanong militar ang mga dâting paramilitary group katulad ng 
Jutai, Home Guard o Naval Police bilang bandido o tulisän laban sa lehitimong 
pamahalaän ng Filipinas. 


340 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Samantäla, kaïilangan natin pansinin ang isang katotohanan sa Leyte na 
inorganisa ng mga elite ang kaniläng mga pribadong hukbo (private army) na ang 
mismong organisasyon ay ibinatay sa orihinal na balangkas ng Jutai o ib4 pang 
VG na itinatag noong panahon ng Hapon. Pagtatanggol sa kaniläng ari-arian at 
sa kaniläng espesyal na lugar pampubliko (public sphere) ang kaniläng pakay 
sa pagtatatag ng mga pribadong hukbo na siyäng ginamit din upang takutin ang 
mahihirap sa lalawigan. Noong Hunyo 1995, nakapanayam ko si Lt. Rodrigo Buron, 
ang komandante ng Philippine National Police sa Ormoc noong panahong iyon, 
tungkol sa mga pribadong hukbo sa Lungsod ng Ormoc. Sinabi niyang mayroon 
nang mga 20 pribadong hukbo na karamihan ay naorganisa ng mga prominenteng 
asyendero tulad ng pamilyang Mejia, Larrazabal, Torres, Cabahug, Hermosilla, 
Serafica, Pastor, at Tan. Dagdag dito, mukhang may pinatay sa loob ng kaniläng 
mga lupain, ngunit hindî raw basta-basta papapasukin ang mga puwersa ng pulis 
upang imbestigahan ang mga käso ng pagpatay na posibleng nagawa ng mga 
pribadong hukbo, hanggang silä mismo ang makiusap sa mga pulis.* 


Tungkol naman sa kaguluhan ng pribadong hukbo, nagbigay ng testimonya 
sa akin ang isang dâting miyembro ng WLGWF na talagang nakabatay sa orihinal 
na organisasyon ng mga VG o ibä pang grupong maka-Hapôn ang kasalukuyang 
pribadong hukbo, at mga armas o baril daw na iniwan ng mga Hapones o Amerikano 
sa panahon ng digmaan ang kaniläng ginagamit na baril.* 


Kongklusyon: Kahulugan ng Karahasan ng Masa sa Kasaysayan 


Idinulot ng pananakop ng Hapén sa bahagi ng periphery sa mga lalawigan 
sa Filipinas ang isang pagkakataôn tüngo sa pagbabago ng lipunang walâng- 
pagkakapantay-pantay. Mahirap itanggi ang katotohanan na may mga oportunistang 
kasangkot din sa mga karahasan sa panahon ng Hapôn. Subalit, kung karahasan 
ng mahihirap ang ating pag-uusapan, posibleng may mahihirap na nagtangkang 
bumangon laban sa mga elite upang kaniläng labänan ang dâting mga âmo o 
asyendero sa lipunan. Kahit hindî lahat ng mga tinalakay ko rito ay may kinalaman 
sa kilusan laban sa mga Hapôn at Amerikano, tiyak na naging masalimuot ang alitan 
ng mayayaman at mahihirap sa lokal na pamayanan sa Leyte kung saan naging 
matindi ang karahasan. Ayon kay Elmer Lear (1951; 1961), walâ pang masyadong 
malakas na mobilisasyon ng masa tüngo sa pagbabago ng lokal na pamayanan 
sa Leyte simula pa noon. Di katulad ng kalagayan sa Gitnang Luzon kung saan 
lumakas ang puwersa ng Komunismo noong dekadang 1930, tinalakay ni Lear 
na medyo mapayapa ang kalagayan sa Leyte kung saan nagtiis ang nakararami o 
ang masa sa mga makapangyarihan, tulad ng mga asyendero. Ngunit, katulad ng 
ipinakitang saliksik n1 Arens (1959) tungkol sa kilusang Pulahanes sa Isla ng Samar 
pati sa Leyte, talagang may kilusan ng masa laban sa lokal na rehimen batay sa 
kaniläng anti-Amerikanismo. Sa kasamaang-palad, di katulad ng Kilusang Sakdal 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 341 


sa Luzon, watak-watak masyado ang ganitong klaseng damdämin ng masa sa Leyte 
na walâng matibay na bisyon o idea para pagsamahin ang lahat ng masa laban 
sa makapangyarihan. Higit sa lahat, kailangan kong tukuyin na ang kaniläng mga 
kilusan o aktibidad para sa mga Hapones ay hanggang doon lâmang sa matinding 
karahasan laban sa kaniläng mga kapitbahay. Embes na mabago säna ang lokal 
na pamayanan dahil sa kolaborasyon nilâ sa mga Hapones, karahasan lâmang ang 
kaniläng idinulot. 


Sa lalawigan naman sa Leyte, tulad ng kilusang Katipunan sa lalawigan 
ng Samar, may mga elite ding lumaban sa Amerikano tulad ni Ricardo Collantes, 
ang ingat-yaman sa bayan ng Abuyog noong panahon ng Hapon.*” Neunit kakaunti 
lâmang ang ganitong elite sa lalawigang ito. Hindî lumaganap sa mundo ng mga 
elite ang anti-Amerikanismo. Magiging lider nga säna si Collantes para sa masa, 
subalit tumalikod siyä bandäng huli sa nakakarami sa lugar niya sa Abuyog. Sa 
gayon, unti-unti nang nalimot ang karahasan ng masa sa alaala ng mga residente, at 
walâng lokal na historyador ang nagbigay-pansin sa kaniläng papel sa panahon ng 
Hapôn upang linawin ang kahalagahan ng kaniläng gawain sa komunidad. 


Samantäla, nagiging ugat ng karahasan sa kasalukuyang Filipinas ang alitan 
ng elite at masa. Häbang inuulit ng elite at ng masa ang kaniläng paghihiwalay 
at pagsasäma, lalong tumitindi ang agwat ng dalawäng grupo ng tao sa lokal na 
pamayanan na nagpatibay sa estado ng mga oligarkiya. Mukhang gumagalaw ang 
paghihiwalay at pagsasäma ng mga ito batay sa sariling lohika sa Kabisayaan. Sa 
panahon ng Hapôn dito sa Kabisayaan tulad ng Cebu, Negros, at Panay, itinayô 
ng mga awtoridad na Hapones ang iläng paramilitary group; maraming mahihirap 
na residente ang tumuülong sa Hapon.* Ang Jutai sa Leyte ay mukhang kapareho 
rin ng mga organisasyon o paramilitary group na maka-Hapôn sa ibâ pang lugar 
sa Kabisayaan. Ang dahilan kung bakit naorganisa ang ganiténg mga grupo sa 
buong Kabisayaan ay posibleng konektado sa sariling lohika ng kahirapan ng mga 
mamamayan na mauugat sa panahon pa ng rebolusyon laban sa mga Español. 


Mga Talâ 


! Ang Artikulo 1 sa “Proposed Measures Dealing with the Philippine Islands in the Event of War with 
the United States” (RFI ES LEMEÆFREÆ) sa “Proposals for the Governance of Occupied 
Territories in the Southern Area of Operation” (FA A EE 14 6 LÉ EME), na isinulat noong 
31 Marso 1941, ay nagsasaad na: “The Philippine operation is mainly for destroying American strongholds. 
The extraction of Philippine natural resources should not be looked upon as urgent.” Tingnan ang Ref. 
C14060704300 sa website ng Japan Center for Asian Historical Records (JACAR). 


? Para sa mga ehemplo ng mga pagtalakay ukol sa karahasang ginawa ng mga gerilya laban sa mga 


pangkaraniwang sibilyan na walâng hawak na armas (unarmed civilian), tingnan ang mga ito: Pobre 1962; 
Llanes 1967; Agoncillo 1965, 741-742; Rodriguez 1982; Segura 1975, 113-120; Constantino 1984, Chapter 6. 


342 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


+ Tingnan ang diskusyon ni Ranajit Guha sa kaniyang aklat na On Some Aspects of Historiography of 
Colonial India, sa Partha Chaterjee ed. The Small Voice of History: Collected Essays by Ranajit Guha, New 
Delhi: Permanent Black, 2009, pp. 187-193. Kung tutuosin, ang konsepto ng “masa” o mass sa Ingles ay 
sobrang malabô upang maayos na ipaliwanag. Si Hirota Masakai, isang historyador na Hapones ay may 
sinasabing ganité: “ang mga nasakop (controlled), o ang mga pinagsamantalahan (exploited), at/o ang mga 
kasangkot sa produksiyon (engaged in production activities)” Tingnan ang kaniyang diskurso sa wikang 
Hapôn, Hirota Masaki: “Pandora no hako: Minshu Shiso shi kenkyu no kadaï” (Ang Kahon ng Pandora: Isang 
Gawain sa Saliksik Tungkol sa Kasaysayan ng Masa) /Ÿ2 F 5 Of, sa Sakai Naoki ed., Nashonaru history 
wo manabi suteru (Ang Pagpapalaya mula sa Pag-aral ng Pambansang Kasaysayan)F © 3 FILEX RU — 
ÆFUTHET 4, Tokyo: Tokyo University Press, 2006, pp. 4-5. 


“ Tingnan ang pagtalakay ni Borrinaga sa kaniyang saliksik tungkol sa panahon ng Hapôn sa Leyte sa 
pamamagitan ng center-periphery theory. Tingnan din ang pagtalakay ni Nurge tungkol sa “moneyed”’ people 
and “little” people sa Lalawigan ng Leyte (Nurge 1965, 41). 


$ Tingnan ang papel na nakasulat sa wikang Hapôn ni David Howell, “Boryoku no Kindaika” RHO 
JMAÜE (Modernized Violence), sa Sakai Naoki ed., Nashonaru history wo manabi suteru (Unleashed from 
Learning National History), pp. 135-159. 


 Tingnan ang isang ehemplo ng karahasan sa pagitan ni Quezon at Aguinaldo sa panahon ng eleksiyon ng 
pangulo ng Komonwelt (Ara 2015, 161-192). 


7 Commission of the Census, Census of the Philippine: 1939 (Bureau of Printing: Manila, 1940), p.1022, 
p.1026. Tingnan ang datos sa Leyte and Bulacan in Commonwealth of the Philippines, Commission of the 
Census, Reports By Provinces for the Census of Agriculture: Census of the Philippines: 1939, Manila: Bureau 
of Printing, 1940. 


$ Binanggit ang datos na ito sa Tantuico 1964, 30-31. 


CEE] 


Geoffrey B. Hainsworth, “Indonesia: Bonanza Development Amidst ‘Shared Poverty, 
Vol. 77, No. 452, December 1979, pp. 199-200. 


Current History, 


1 Mas naunang dumating sa Kabisayaan kasäma ang lugar ng Mindanao ang puwersa ng 35" Division of 
Japanese Army kaysa sa puwersang pinamunuan ni Col. Nagano. Dumating ang 35" Division sa Mindanao 
bandäng unang linggo ng Mayo 1942. 


! Tingnan ang Boeicho Boei Kenshuujo (Institute of National Defense) ed., Hito Koryaku Sakusen HE 
MERWFE (Strategy for Philippine Campaign), (Tokyo: Asagumo Shimbunsha, 1966), p. 544. 


? Interbiyu kay Esperidion Espejo, dâting miyembro ng WLGWEF, nakatir4 sa Barangay Cogon, Ormoc 
City, Leyte, 15 Enero 2015. 

5 Pastor Salazar to Jorge Vargas on 4 December 1942 in Pastor Salazar vs. People of the Philippines, 
People’s Court Papers (PCP), Special Collections Section, Main Library of the University of the Philippines, 
Diliman, Quezon City, Philippines. 


4 Tingnan ang Leyte, Samar-to Tobatsu Shukusei Yoryo L1 T7. HR /ILÉ ERA É RE (Guidelines 
for Disciplinary Action in Leyte and Samar Island) sa website ng JACAR Ref. C13071390000, in Dai 16 
shidan Sakumei Tsuzuri (Military Orders from 16! Division) mulang Nobyembre 1943 hanggang Disyembre 
1944. Ang siping aking nabanggit dito ay aking isinalin sa wikang Filipino. 


5 Tingnan ang Ref. C13071715000 FIRMES R;ÀR RDecrees for Military Administration B4#117# 
1942 sa website ng JACAR. 


1 Tingnan ang War Diary of 2nd Battalion of the 22nd Regiment in Field Artillery, 16th Division of 14th 
Japanese Army in Ref. C13070716100 sa website ng JACAR. 


1 CIC confidential report, Headquarters 24* Corps of 224" CIC Detachment, 30 October 1944, Entry 427, 
Box 14829, RG407, National Archives and Record Administration 2 (NARA2), College Park, Maryland, USA. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 343 


Francisco Cañavela vs. People of the Philippines, Box No. 62-8, PCP. Ang kaniyang sinasabi dito na 
aking binanggit ay orihinal na nakasulat sa wikang Sebwano. Aking isinalin ito sa wikang Filipino. 


® Anselmo Tarazona vs. People of the Philippines, Box No. 258-8, PCP. 


2 Mga dokumento ng CIC sa Anselmo Tarazona file sa PCP. Tingnan din ang detalye ng mopping-up 
operation ng Yamashita Battalion Unit (2" Battalion, 20" Infantry Regiment) sa Ref. C14020543000, Leyte 
Samar Chiku Keibi Meirei (L17 #+T—ILÉRÉÉXmS 12A2A4 9 D/\2) sa website ng 
JACAR. 


2 Mga dokumento ng CIC ng Tarazona file. 
2 CIC confidential report, may petsang 30 Oktubre 1944, op. cit., NARA2. 
# Eliseo Lopez vs. People of the Philippines, Box No. 179-13, PCP. 


# Joseph Ralston Hayden, The Philippines: À Study in National Development, New York: The Macmillan 
Company, 1955, pp.291-293. Ang State Police Force na itinatag ng pamahalaän ng Komonwelt ay isang 
organisasyon lâmang sa loob ng PC. 


# Gomerciendo Gobencion vs. People of the Philippines, Box No. 134-2, PCP. 


2 Tingnan ang maraming dokumento ng CUC sa file ni Catalino Hermosilla vs. People of the Philippines, 
Box No. 146-11, PCP. Tingnan din ang mga sumusunod na dokumento na nakasulat sa wikang Hap6n: Kaki 
Sare Sakumei Ko Dai-5go Bessatsu, Leyte Samar To Toubatsu Shukusei Yoryo 4 L'F&RÆSsS 3m M 
LAT HR—-JLÉSRÉ IEEE (Guidance of Anti-guerrilla Operation and Disciplinary Action against 
the Guerrillas in Leyte and Samar) sa Dai-16 Shidan Sakumei Tsuzuri 16e F 8% AA#018#11 A —19 
#2 A (Military Decrees of 16" Division) Nobyembre 1943 hanggang sa Pebrero 1944 sa Ref. C13071390000 
sa website ng JACAR. 


7 Tingnan ang dokumento ng CIC sa file ni Jose Gaquit vs. People of the Philippines, Box No. 126-28, 
PCP. 


# Tungkol sa pagsasanay sa paggamit ng armas ng kawäyan, tingnan din ang dokumentong Hapén na 
nabanggit sa note 33. 


# Secret CIC Activities, Leyte-Samar Operation (20 October 1944 to 25 December 1944), p.3, 901-CIC- 
0.3: 1“ Cavalry Division, 801“ CIC Detachment, RG407. Ang mga dokumentong ito ay matatagpuan sa National 
Diet Library, Tokyo, Japan, call no. WOR40899. Nakabatay sa mga sinabi ng mga lokal na residenteng aking 
nakapanayam sa Sonlogon, Tabango, Leyte ang mga istorya rito. Isinagawa ko ang panayam noong 30 Agosto 
2006. 


#0 Weekly CIC Report, 28 December 1944 in CIDT-224-2.1, Weekly CIC Report 224” CIC Detachment, 
Entry 427, Box No.14829, RG407, NARA2. 


$! Interbiyu kay Francisco Maslow sa kaniyang bahay sa Balite, Villaba, Leyte, Filipinas, 30 Mayo 1995. 


? Municipal Resolution on 13 November 1944 in Gomerciendo Gobencion vs. People of the Philippines, 
op.sit. 


# Tingnan ang maraming dokumento ng CIC sa file ni Ricardo Collantes vs. People of the Philippines, 
Box No. 74-11. 


# Elmer N. Lear, The Japanese Occupation of the Philippines, Leyte, 1941-45, Data Paper No.42, Southeast 
Asian Program, Department of Far Eastern Studies, Cornell University, Ithaca: New York, 1961, p.228. 


% Interbiyu kay Lt. Buron, Chief ng PNP Ormoc, 1 Hunyo 1995. 
% Interbiyu kay Esperidion Espejo, op. cit. 


344 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


* Ricardo Collates vs. People of the Philippines, Box no. 74-11, PCP. 


#Sa Isla ng Negros, may ilang paramilitary group na itinatag ang mga awtoridad na Hapones. Ito ay 
ang mga sumusunod: Standing Army, Comehei, o Kumiai. Sa Isla ng Panay, itinatag ng mga Hapones ang 
g mg 8 y. 8 
Tokumutai. 


Mga Sanggunian 
Primaryang Sanggunian 


Mga Datos sa website ng JACAR (https://www.jacar.go.jp/) 

e _Ref.C14060704300, HA FERIZ SIT 6 HAT ;À (Administrasyon 
sa Lugar na Sinasakupan ng Puwersa ng Hapon) Æ#f% (Isang 
Panukala), Marso 1941. 2116. 3H 

+  Ref.C13071390000, Æ16ËmE Fi Ha018#11A-—19# 
2A( EMEA) Kautusang Militar mula sa 16th Division, 
Nobyembre 1943 hanggang Disyembre 1944 

e  Ref.C13071715000, FRÉSRATÉ 7017 (DEAR 
AT) Mga Dekreto para sa Administrasyong Militar, 1942 

°  Ref.C13070716100, [ÉFRE22É RER ÉtAS 4119 
F7A8HA-19#F8A31A] (Hé EEE) Talasalitaan ng 
2nd Battalion of the 22nd Regiment in Field Artillery, 16th Division of 
14th Japanese Army 

°  Ref.C14020543000, SH Æ2OÉRÆ2XRRX FRERE HA 
18. 12. 24—18. 12. 31H ED ÉHAÆNT) Ulat ng Operasyon, 
2" Battalion, 20" Infantry Regiment, 24 December 1943 to 31 December 
1943. 


National Diet Library, Tokyo (microfilmed documents) Legal Documents of 
SCAP 
Secret CIC Activities, Leyte-Samar Operation (20 October 1944-25 
December 1944), p.3. 901-CIC-0.3: 1“ Cavalry Division, 801* CIC 
Detachment, RG407. Call No. WOR40899. 


National Archives and Record Administration (NARA 2, College Park, Maryland, 
USA). 
e Weekly CIC Report, 31 October to 6 November 1944, Headquarters 
XXIV Corps, 286" CIC Detachment, 7 November 1944. Entry 427, 
Box 14829, RG 407. 
e Weekly CIC Report, 28 December 1944 in CIDT-224-2.1, Weekly 
CIC Report- 224% CIC Detachment, Entry 427, Box 14829, RG407. 
e CIC Confidential Report, Headquarters 24 Corps 224th CIC 
Detachment, 30 October 1944. Entry 427, Box 14829, RG 407. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 345 


e Confidential Weekly CIC Report, 10 January 1945, CIDT-224-2.1, 
Weekly CIC Report- 224% CIC Detachment, Entry 427, Box 14829, 
RG407. 


People’s Court Papers (Special Collection Section, Main Library, University of the 
Philippines). 

e  Ceferino Bartiquin vs. People of the Philippines, Box No. 37-14 
Brigido Benedicto vs. People of the Philippines, Box No.46-4 
Dionicio Cañales vs. People of the Philippines, Box No. 62-1 
Francisco Cañavela vs. People of the Philippines, Box No. 62-8 
Ricardo Collantes vs. People of the Philippines, Box No. 74-11. 
Joaquin Franco vs. People of the Philippines, Box No. 123-4 
Jose Gaquit vs. People of the Philippines, Box No. 126-28 
Gomerciendo Gobencion vs. People of the Philippines, Box No. 134-2 
Catalino Hermosilla vs. People of the Philippines, Box No. 146-11 
Isabelo Javier vs. People of the Philippines, Box No.159-1 
Eliseo Lopez vs. People of the Philippines, Box No. 179-13 
Alfredo Parilla vs. People of the Philippines, Box No. 217-3 
Valentin Ponchika vs. People of the Philippines, Box No.229-10. 
Pastor Salazar vs. People of the Philippines. Not available 
Rufino Suralta vs. People of the Philippines, Box No. 254-10 
Anselmo Tarazona vs. People of the Philippines, Box No. 258-8 


Sekundaryang Sanggunian 


Agoncillo, Teodoro. 1965. The Fateful Years: Japanese Adventure in the Philippines. 
Quezon City: RP Garcia Publishing Company. 


. 1975. À Short History of the Philippines. Calookan City: Philippine Arts 
Graphic Inc. 


.2005.The Revolt of the Masses,ikalawang edisyon. Quezon City: University 
of the Philippines Press. 


Ara, Satoshi. 2011. “A Study of the Japanese Occupation of Leyte, Philippines, 
1942-1945,” in Ferdinando Dagmang ed., Filipino Colonial History and 
Legacy: Centennial Publication of De La Salle University-Manila. Manila: 
Central Books. 


.2012. “Collaboration and Resistance: Catalino Hermosilla and the Japanese 
Occupation of Ormoc, Leyte (1942-1945),” Philippine Studies: Historical and 
Ethnographic Viewpoints, Vol. 60 No.1. 33-68. 


346 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


. 2013. “Nihon Senryoka no Firipin Leyte to ni Okeru Tainichi Kyoryoku to 
Tainichi Kyoryoku wo meguru Seiji Koso” (A Political Feuds over Collaboration 
and Resistance in Leyte, Philippines during the Japanese Occupation), Tonan 
Ajia Kenkyu (Japanese Journal of Southeast Asian Studies), Vol. 51 No.1: 70— 
108. 


.2015. “Emilio Aguinaldo Under American and Japanese Rule: Submission 
for Independence?” Philippine Studies: Historical and Ethnographic 
Viewpoints, Vol. 63 No.2: 161-92. 


Arens, Richard. 1959. “The Early Pulahan Movement in Samar and Levyte,” The 
Journal of History (Philippine National Historical Society), Vol. 7 No. 4: 303- 
See 


Boeicho Boei Kenshuujo. 1966. (Institute of National Defense) ed., Hito Koryaku 
Sakusen EXIF (Strategy for Philippine Campaign), Tokyo: 
Asagumo Shimbunsha. 


Borrinaga, George. 2010. “Human Bibingka: Leyteño under Japanese Rule (1942- 
44)” The Journal of History (Philippine National Historical Society), Vol. 56: 
214-241. 


Burke, Peter. 1992. History and Social Theory. Ithaca, New York: Cornell University 
Press. 


Commission of the Census. 1940. Census of the Philippine: 1939. Bureau of 
Printing: Manila. 


. 1940. Reports By Provinces for the Census of Agriculture: Census of the 
Philippines: 1939. Manila: Bureau of Printing. 


Constantino, Renato. 1984. The Philippines: The Continuing Past. Quezon City: 
The Foundation for Nationalist Studies, 1984. 


David Howell. 2006. “Boryoku no Kindaika” ÆHORHÈAE (Modernized 
Violence), sa Sakai Naoki ed., Nashonaru history wo manabi suteru. 135-159. 


Ferias, Remedias and Takemi Chieko ed. 1999. Mohitotsu no Leyte sen: Nihongun 
ni Torawareta Shojo no Enikki(65—-DOL1TËk: ARKFIRS HAL 
OR HËC) Ibang Digmaan sa Leyte: Ang Talasalitaan ng Isang Dalagang 
hinuli ng Sundalong Hapon, Tokyo: Mokuseisha. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 347 


Guha, Ranajit. 2009. On Some Aspects of Historiography of Colonial India, in 
Partha Chaterjee ed. The Small Voice of History: Collected Essays by Ranayit 
Guha. New Delhi: Permanent Black. 187-193. 


Hainsworth, Geoffrey B. “Indonesia: Bonanza Development Amidst ‘Shared 
Poverty.” Current History, Vol. 77, No. 452, December 1979, pp. 199-200. 


Hayden, Joseph Ralston. 1955. The Philippines: À Study in National Development. 
New York: The Macmillan Company. 


Hirota, Masaki. 2006.“Pandora no hako: Minshu Shiso shi kenkyu no kadar” (Ang 

Kahon ng Pandora: Isang Gawaïin sa Saliksik tungkol sa Kasaysayan ng Masa) 

JNUFSOE, sa Sakai Naoki ed., Nashonaru history wo manabi suteru 

(Ang Pagpapalaya mula sa Pag-aral ng Pambansang Kasaysayan) #37 LE 
2RIJ—Æ EU ET 6. Tokyo: Tokyo University Press. 4-5. 


Ileto, Reynaldo C. 1997. Pasyon and Revolution: Popular Movements in the 
Philippines, 1840-1910. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 


. 2001. “Colonial Wars in Southern Luzon: Remembering and Forgetting,” 
Hitotsubashi Journal of Social Studies, Vol. 33 No.l: 103-118. 


.2007. “World War Il: Transient and Enduring Legacies for the Philippines,” 
David Koh Week Hock ed., Legacies and World War IL in South and East Asia. 
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies: 74-91. 


Ingles, Gustavo C. 1992. Memoirs of Pain. San Juan, Metro Manila: Mauban 
Heritage Foundation. 


Ishida, Jintaro. 1990. [952-ET-HARFILKSZ7IUELÉRERORÉ] 
Walang-hiya: Ang Rekord ng Pagpatay ng mga Lokal na Sibilyan na Ginawa 
ng Sundalong Hapon, FC ÆfE (Gendai Shokan), pp. /shida J'intaro, Walang- 
Hiva: Nihongun ni yoru Firipin Jumin Gyakusatsu no Kiroku (9 352EY: A 


RFISKS7IJÉELÉ RERO). 


. 1992. Koroshi Korosareta: Moto Nihonhei to Firipinjin 200 nin no Shogen 
GTR TE: IHREETZIJEZ A200XDÈES) Pumatay o pinatay: 
Ang mga testimonya ng dating sundalong Hapôn at ang dalawang daang 
sibiliyang Pilipino. Tokyo: Kaishobo. 


Kerkvliet, Benedict. 1977. The Huk Rebellion. New York: Columbia University 
Press. 


348 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Lear, Elmer. 1951. “Collaboration, Resistance, and Liberation: A Study of Society 
and Education in Leyte, Philippines, under Japanese Occupation.” Ph.D. 
dissertation, Columbia University. 


. 1961.The Japanese Occupation of the Philippines, Leyte, 1941-45. Data 
Paper No. 42, Southeast Asia Program, Department of Far Eastern Studies, 
Cornell University. Ithaca: New York. 


.1977. “Post-War Crime in Leyte,” Leyte-Samar Studies, 15: 193-202, 1981. 


Lebra, Joyce C. Japanese-Trained Army in Southeast Asia. New York: Columbia 
University Press. 


Llanes, Jose L. 1967. “] Saw a Nation in Travail,” AID Magazine. 


McCoy, Alfred. 1980. “Politics by Other Means: World War Il in the Western 
Visayas.” Nâsa Southeast Asia under Japanese Occupation. Inedit ni Alfred 
McCoy, 158-203. New Heaven: Yale University Southeast Asia Studies. 


Nakano, Satoshi. 1999. “Appeasement and Coercion,” in Ikehata Setsuho and 
Ricardo Trata Jose ed., The Philippines Under Japan: Occupation Policy and 
Reaction. Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 21-58. 


Nurge, Ethel. 1965. Life in a Leyte Village. Seattle: University of Washington Press. 


Pobre, Cesar. 1962. “The Resistance Movement in Northern Luzon (1942-45).” 
MA thesis, University of the Philippines. 


Rivera, Temario. 1982. “Rethinking the Philippine Social Formation: Some 
Problematic Concepts and Issues,” in Symposium: Feudalism and Capitalism 
in the Philippines, Trends and Implications. Quezon City: Foundation for 
Nationalist Studies.1—13. 


Rodriguez, Ernest R. Jr. 1982. The Bad Guerrillas of Northern Luzon: À Memoir of 
the Japanese Occupation in the Philippines. Manila: J. Burgos Media Service, 


Inc. 


Segura, Manuel. 1975. TABUNAN: The Untold Exploits of the Famed Cebu 
Guerrillas in World War II. Cebu City: MF Segura Publication. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 349 


Syjuco, Maria Felisa A. 1988. The Kempeitai in the Philippines: 1941-1945. 
Quezon City: New Day Publishers. 


Tantuico, Francisco S. Jr. 1964. Leyte: The Historic Islands. Tacloban: The Leyte 
Publishing Corporation. 


Terami-Wada, Motoe. 1988. “The Sakdal Movement, 1930-34,” Philippine Studies, 
36 (2): 131-150. 


. 1994. “Nihon no Firipin Senryo ni Kansuru Kenkyu no Seika to Doko” 
(AADIZAUEZ HÉEILE ST 2H OR LEE) Ang mga Pinakabagong 
Pananaliksik ukol sa Panahon ng Hapôn sa Filipinas, Tonan Ajia Rekishi to 
Bunka (RATŸ7 ÆÆËŒXIAE) Timog Silangang Asia: Kasaysayan at 
Kultura, Blg. 23: 96—112. 


. 2014. Sakdalistas’ Struggle for Philippine Independence, 1930-1945. 
Quezon City: Ateneo de Manila University Press. 


Tsutsui, Tadakatsu. 1995. Tsutsui Tadakatsu, Leyte Ikinokoriki: Kyu Nihonhei to 
Moto Firipin Gerila (LTÉE RUE: HAAEKËEXZIYJÉL US) Ang 
mga Rekord ng Aking Kahirapan sa Digmaan sa Leyte: Isang dating Sundalong 
Hapôn at Isang dating Gerilyang Pilipino, Tokyo: Dojidaisha. 


350 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


TINAPAY AT TALINGHAGA: PAGKAKAKILAN LAN 
SA PAMAMAGITAN NG PANADERYA 


Jenny B. Orillos 


ABSTRAK 


May mayamang tradisyon ng pagtitinapay ang Filipinas. 
Layunin ng pag-aaral na ito na tipunin mula sa mga 
sinaunang diksiyonaryo, cookbooks, at fieldwork sa mga 
panaderya ng Filipinas ang mga katawagan ng pagtitinapay 
at suriin ang mga ito bilang tagapagdalä at tagapaglinang 
ng kulturang Filipino. Susuriin ang mga kalipunan ng 
mga salitâ sa panaderya upang alamin kung paano natin 
hinubog ang pagtitinapay bilang sariling atin at kung paano 
tâyo hinubog nité. Nahahati ang pag-aaral na ito sa tatlong 
bahagi. Una, ang tradisyon ng tinapay na hinanap ang 
pinag-ugatan ng pagtitinapay sa kasaysayan at kawikaan 
ng Filipinas. Bibigyang-pansin ang pag-uugat at pagsusuri 
sa mga salitâng “tinapay” at “masa.” Kasäma rin dito ang 
pagpapangalan sa mga tinapay, mga sangkap at pamamaraan 
ng paggawa nito, mga bahagi ng tinapay at ang tradisyon 
sa pagkain ng tinapay. Pangalawa ay ang pagsusuri sa mga 
katawagang pantinapay at ang kinalaman ng talinghaga sa 
tinapay. Panghuli ay ang pagkiläla sa kulturang Filipino sa 
pamamagitan ng tradisyon ng pagtitinapay at kaugnayan 
nité sa ating pagkakakilanlan o kaakuhan. 


Mga susing salitâ: tinapay, panaderya, panadero, food 
culture, food history, pagkaing Filipino 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 351 


Panimula 


Sa kaniläng mga sanaysay tungkol sa pagkaing Filipino, tinalakay nina Doreen G. 
Fernandez at Edilberto N. Alegre (1988, 37-76) ang ib4’t ibäng paraan ng paglulutd 
bilang wika (“cooking as language”). Tinukoy nilé ang kusinang Filipino kung saan 
may kaning sinasaing at ulam na kinikilaw, ginigisa, pinasisingawan, hinahalabos, 
nilalaga, sinisigang, pinapaksiw, piniprito, inaadobo, inaatsara, binuburo. Idagdag 
natin sa bokabularyo ng pagluluto ang paghuhurno—ang paraan ng pagluluto sa 
hurno o pugon—na kinabibilangan ng pagtitinapay (breadmaking). 


Kapansin-pansing hindî madalas naisasäma sa diskurso ng pagkaing 
Filipino ang pagtitinapay. Maaaring dulot ito ng ilang kadahilanan. Una, bagaman 
kabilang sa katutubong paglulutd ang paghuhurno, hindî laganap ang pagtitinapay sa 
kusinang Filipino. Kakaunti lâmang ang mayroong hurno sa bahay kayä 1ilan lâmang 
ang may kaalaman tungkol sa pagtitinapay. Pangalawa, hindî tâyo gumagawa ng 
sariling tinapay sa bahay gaya ng nâsa Kanluran kung saan may mga kulturang nag- 
aäni ng trigo ang kalalakïhan at gumagawa ng tinapay ang kababaïhan (Counihan 
1997, 286). Pangatlo, ang pagtitinapay ay larangan (domain) ng mga panadero 
(propesyonal) at panaderya (institusyon) na ating tinatangkilik bilang mamimili. Sa 
gayon, ang mga katawagang pagtitinapay ay hindi kasingkaraniwan ng pagluluto. 


Sa pagsusuri sa pagtitinapay at bokabularyo nito, mas mapagyayaman ang 
diskurso sa usaping wika at pagkain. Napapanahon itong bigyang-pansin sapagkat 
malaking bahagi ng hapag-kainang Filipino ang tinapay. Sa katunayan, ayon sa 
Food Consumption Survey ng Food and Nutrition Research Institute noong 2013, 
panlima ang tinapay sa karaniwang kinakaiïn ng mga Filipino bukod sa kanin. 


Layunin ng pag-aaral na ito na tipunin at suriin ang mga katawagan 
ng pagtitinapay sa Filipinas bilang tagapagdalä at tagapaglinang ng kultura. 
Susuriin ang kalipunan ng mga salitâ sa panaderya upang alamin kung paano 
natin hinubog ang pagtitinapay bilang sariling atin at kung paano tâyo hinubog 
nitôé. Kabilang din sa mga tanong na naïs sagutin: Ano ang ipinahihiwatig ng 
mga katawagan at ng kultura ng pagtitinapay patungkol sa mga Filipino? Paano 
natin nalinang ang pagtitinapay ayon sa sarili nating kultura, pakiramdam, at 
kapaligiran gayéng hindf ito likäs sa atin? Kung ang pagluluto ay wika, ano ang 
talinghaga ng tinapay? 


Nahahati ang pag-aaral na ito sa tatlong bahagi: 
1. Ang Tradisyon ng Tinapay. Gaya ng apat na yugto ng paghahanda sa 


pagkain—paglilinis, paghahanda, pagsasangkap, paglulutd (Fernandez at 
Alegre 1988, 70)}—may sarili ring mga yugto ang pagtitinapay. Layunin ng 


352 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


bahaging ito na hanapin ang pinag-ugatan ng pagtitinapay sa kasaysayan at 
sa kawikaan ng Filipinas. 


2. Ang Talinghagà ng Tinapay. Susuriin kung ano-ano ang tinutukoy ng mga 
katawagang ito. Ano ba, kung mayroon man, ang kinalaman ng talinghagà 
sa tinapay? 


3. Ang Pagkilala sa Kulturang Filipino. Aalamin kung ano ang sinasabi ng 
tradisyon ng pagtitinapay sa ating pagkakakilanlan o kaakuhan (identity). 


Ang pag-aaral na ito ay nag-ugat mula sa mga naunang naisulat ng awtor 
tungkol sa mga tinapay na naïlathala sa ilang publikasyong pampagkain. Kalaunan, 
lumalim ang interes at pagkawili ng awtor sa paksang ito lalo na at mahilig din 
siyäng kumain ng pandesal. Bilang food writer, nakalap niya ang mga datos 
tungkol sa pagtitinapay, panadero, at panaderya mula sa pananaliksik at fieldwork 
sa 1bâ’t ibäng panaderya ng Filipinas mulang 2012 hanggang 2014 para sa kaniyang 
aklat na Panaderia: Philippine Bread, Biscuit and Bakery Traditions na inilathala 
noong 2015. (Kabilang dito ang katuwang na awtor, ang food writer na si Amy 
Uy, at si chef Jill Sandique na nagsilbing recipe developer at resource person na 
nagdemostra ng paggawa ng tinapay.) 


Bilang isang home baker, nadagdagan din ang kaalaman ng awtor sa 
paggawa ng tinapay sa pamamagitan ng pag-aaral ng aktuwal na paggawa ng 
pandesal at ibâ pang tinapay sa mga baking seminars sa panahon din ng parehong 
fieldwork. Nadagdagan pa ito ng mga bagong pananaliksik, pakikipagtalakayan, 
at pag-aaral sa paggawa ng tinapay nang isinulat niya ang teksto ng Proof: The 
Philippine Baker's Guide noong 2015 para sa Philippine Society of Baking 
(isang propesyonal na organisasyon ng pagtitinapay) at ang teksto ng Levadura, 
isang aklat tungkol sa yeast, na inilathala noong 2017. Panghuli, naglingkod din 
siyä bilang magtitinapay sa isang maliit na panaderya sa Pasay City sa maikling 
panahon (2018) upang aktuwal na maranasan ang bühay ng isang panadero. Sa 
mga pananaliksik na ito nagmula ang mga pangunahing datos at mga katawagan ng 
pagtitinapay sa Filipinas na ibinabahagi sa papel na ito. 


Ang mga salitâng nagmula sa archival research ay hinango sa mga lumäng 
cookbook atsa U. P Diksiyonaryong Filipino. Gumawarin ang awtor ng karagdagang 
pananaliksik sa mga matandang diksiyonaryong Tagalog, Kapampangan, Ilokano, 
Bikol, at Bisaya-Hiligaynon, Bisaya-Waray at mga pangunahing sanggunian upang 
hanapin ang pinagmulan at etimolohiya ng mga salitâng may kinalaman sa tinapay. 
Naging gabay rin para sa awtor ang mga nakaraang pakikipagtalastasan niya sa 
food historian na si Felice Sta. Maria tungkol sa mga salitâäng pagtitinapay. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 353 


Ang lahat ng ito ay nakatülong upang mabuo ang panibagong pag-aaral na 
tumitingin sa Karaniwang larangan ng pagtitinapay bilang isang katangi-tanging 
paksang pang-iskolarsyip. Inililista at sinusuri ng papel na ito ang mga salitâäng 
bumubuo sa tradisyon ng pagtitinapay sa Filipinas. Bilang pagpapahalaga sa mga 
salitâ at kaniläng pagpapakahulugan, sinuri rin ang mga ito sa pamamagitan ng 
pagtingin sa talinghaga ng tinapay bilang pagpapalalim sa mga napag-aralang 
katawagan at bilang pagsasalamin sa kulturang Filipino sa pamamagitan ng 
pagtitinapay.! 


Ang Tradisyon No Tinapay 


Ang “bhaking” ay pagluluto sa tuyong init (dry heat) mula sa araw, bâga, 
o hurno. Tinatawag din itong “paghuhurno” dahil sa ginagamit na hurno (oven). 
Gumamit ang ating mga ninuno ng primitibong paraan ng paglulutông ito. Ayon 
kay Sta. Maria (2006, 42) “Baking is done by burying wrapped ingredients in 
embers, in a bibingkahan or in an horno. The first is the earliest and simplest, if not 
primitive, baking method and was used in sixteenth-century Island communities ” 
Sa ganitong paraan iniluluto ang tinapay lalo na ng mga kulturang may mayaman at 
makalumäng tradisyon sa pagtitinapay. Noong matandang panahon, nakapaglulutd 
ng flatbreads (tinapay na hindî pinapaalsa) gâmit ang pinakapayak na lutuän 
(Dupaigne 1999, 14). 


Pag-uugat ng Tinapay sa Kasaysayan 


Sa Filipinas, nagsimula ang konsepto ng “tinapay” sa pamamagitan ng mga 
pagkaing hinubog mula sa bigas at sa mga lamäng-ugat (hindî sa dayuhang trigo 
o wheaf). Sa mga panulat ni Antonio Pigafetta (1525), inihahalintulad niya ang 
nakagisnang pan sa Europa sa mga pagkaing gawa sa kanin o bigas na natagpuan 
nilâ sa paglalayag ni Magellan sa mga pulô ng Filipinas noong 1521. Ang “pan” 
na salitâäng Español (Baretti 1786, 71) ay mula sa salitâng Latin na “panis.” Ito 
ay nangangahulugang “porcion de masa de harina y agua, de figura comunmente 
chata y redonda, que, despues de fermentada y cocida en horno, sirve de principal 
alimento al hombre, entendiendose que es de trigo cuando no se expresa el grano 
de que se hace” (La Real Academia Española 1899, 734), na nangangahulugang 
gawa ito sa masa ng arina at tubig, karaniwang flat at pabilog, at matapos paalsahin 
ay lulutuin sa hurno, at nagsisilbing pangunahing pagkain ng mga tâong hinango 
ito sa trigo. 


Kayâ ani Pigafetta mula sa Limasawa: “They ate their rice as if it were 
bread, and cook it after the following manner. They first put in an earthen jar like 
our jars, a large leaf which lines all of the jar. Then they add the water and then 
rice, and after covering it allow it to boil until the rice becomes as hard as bread, 


354 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


when it is taken out in pieces. Rice is cooked in the same way throughout those 
districts” (Pigafetta 1525, 203). 


Kabilang sa listähan ni Pigafetta ng mga salitâäng katutubo ay ang finapai na 
isinalin niya bilang acerte focacie de rizo o “para sa ilang mga kakanin” (rice cake). 
Kapareho rin ito sa obserbasyon ng ibâ pang dayuhang historyador tulad ni Antonio 
de Morga (1609, 232-233) na nagsabing “Their ordinary food is rice pounded in 
wooden mortars, and cooked—this is called morisqueta, and is the ordinary bread 
of the whole country.” Sa gayon, itinuring ng mga dayuhan ang ating mga kanin 
at kakanin na pangunahing pagkain bilang katumbas ng kaniläng pan na kanilä 
namang pangunahing pagkaing gawa sa trigo. Ito ay alinsunod sa pag-uulat ni 
Maximilianus Transylvanus tungkol sa paglalakbay ni Ferdinand Magellan at ni 
Juan Sebastian Elcano. Sa ulat, sinabi niyang “[fhey] make bread of rice” (1522, 
233). Mula naman sa ethnographer na si Elsdon Best, iniulat niya tungkol sa mga 
pagkain ng mga “tribong Tagalog at Bisaya:” “Rice was prepared by being boiled, 
then pounded in a wooden mortar and pressed into cakes, thus forming the bread 
of the country” (1892, 122). 


Bukod sa bigas at noong walâ pang arinang mula sa trigo, nakapaghahango 
rin ang mga katutubo ng gawgaw (Laktaw, 1914) o starch na nabubuo bilang 
pagkaing maaaring katumbas ng pan. Ang ilan sa mga naturang gawgaw ay ang 
ambolong (salitâng Bisaya) mula sa buli, buri o casabe (Mentrida 1841, 268); 
inain mula sa palmang silag o buri (Carro 1849, 131) na salitâng Ilokano, alasip 
mula sa buri na salitâng Bikol (Lisboa 1865, 18), at yuro (Laktaw 1914, 1391) mula 
sa palmang buli o Kaong sa Tagalog. May binanggit ding pagkaing mula sa sago si 
Transylvanus (1522, 231) na inihanda kina Magellan ng pinund ng Zebu (Cebu): 
“The bread was made of sago, which is obtained from the trunk of a tree not much 
unlike the palm. This is chopped up small, and fried in oil, and used as bread.” 
Ito ang sagü, ang arina ng mga Bisayang Waray [Samar at Leyte] na kinukuha sa 
palmerang pugahan (Rosa at Alcazar 1914, 277). Onao o arina-de-buri naman ang 
tawag sa sagü ng mga Bagobo (Gisbert 1892, 41). 


Mababagtas ang pagbabago sa kahulugan ng finapai mula finapai (na kanin) 
papuntang pagkaing finapai na gawa sa arinang trigo (Felice Sta. Maria, email sa 
awtor, 6 Oktubre 2012) sa pamamagitan ng pagpapakahulugan ng salitâng ito sa 
mga diksiyonaryo ng mga sumunod na siglo. Sa 1754 na limbag ng Vocabulario de 
la Lengua Tagala, ang tinapay ay pan (Noceda at Sanlucar 1754, 583) na isa sa mga 
hudyat na nagiging bahagi na ng ating bokabularyo ang tinapay na pagkaing gawa 
sa trigo. Ngunit mapagpapalit pa rin ang dalawäng kahulugan. Sa Arte y Reglas de 
le Lengua Tagala, ang galapong [na mula sa bigas] ay ginagawang tinapay (San 
Jose 1752, n.p.). Gayundin sa Tagalog (Santos 1794, 619) at Bikol (Lisboa 1865, 
383), ang tinapay ay pagkaing maaaring gawa sa trigo o sa bigas. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 355 


Sa Bisaya (Cebu, Bohol, Negros, Mindanao), ang tinapay ay isang uri ng 
mga torta [cake o rice cake] na ginagawa ng mga katutubo sa pamamagitan ng 
pagmasa sa arina ng palay nang manipis na manipis at sinlaki ng platito ng tâsang 
pinag-iinuman ng tsokolate [ng mga Español] at bago ihurno ay papalamanan muna 
ng kaunting asukal na pulä o asukal lâmang sa gitna kayâ magmumukha itong hugis 
kalahating globo na pabaligtad [kapag pinagtaklob na] (Encarnacion 1851, 569). Sa 
Bisaya (Samar at Leyte), ang tinapay ay maaaring can-on (kanin), pan na walâng 
lebadura, o tinapay mula sa masang pinaalsa at nilutd sa hurno (Rosa at Alcazar 
1914, 428). 


Tinapay rin ang tawag ng mga Bisaya sa pan na gawa sa trigo (Encarnacion 
1851, 569; Mentrida 1841, 688) at sa ostiya para sa misa (Encarnacion 1851, 569). 
Bagaman kay Encarnacion (1851, 569), magkasämang nababanggit ang paggawa 
ng tinapay o tortang mula sa gawgaw ng mga halamang-ugat, ng palay, at ng mais 
(“hacer pan o tortas de raices farinaceas, de palay, maiz”). 


Sa diksiyonaryo n1 Laktaw (1889, 426), ang tinapay ay pan at ito ay isang 
metapora sa “lahat nang pagkaing kaugaliang ikinabubuhay nang tawo, para nang 
kanin, maiz, kamote, etc. dito sa atin.” Sa Ilokano (Carro 1849, 291), ang tinapay 
ay pangkalahatang katawagan sa pan o sa rosca (isang uri ng tinapay na pabilog). 
Sa Kapampangan, ang tinapay ay nangangahulugang “pan de castilla” (Bergaño 
1860, 256) na nagpapahiwatig na ang tinapay ay nagmula sa o impluwensiya ng 
mga Español. 


Nagmula ang tinapay sa salitang “tapaï” o “tapay,” na ayon kina Noceda at 
Sanlucar (1832, 409) ay tumutukoy sa isang “pastilla? de morisqueta con que hacian 
el pangasi” o kapirasong masa ng bigas na ginagamit sa paggawa ng pangäsi. Ang 
pangäsi ay isang uri ng alak mula sa nilutong kanin na ginagawa at itinitinda ng 
mga Sangley (Noceda at Sanlucar 1754, 403). Maituturing na sa mga Tsino (Sta. 
Maria 2006, 134) o Sangley—ang tawag ng mga katutubo sa mga Tsino o Intsik 
noon (Laktaw 1889, 536; Relation of the Voyage to Luzon 1570, 58)—nagmula ang 
salitang ‘“tapai.”* 


Nagsisilbing yeast o lebadura ang tapay sa pangäsi katulad ng paggawa 
ng serbesa at alak na gumagamit ng brewer's yeast. Sa paggawa ng mga alak 
at serbesa, nakatutülong ang yeast sa alcoholic fermentation na nakagagawa ng 
alcohol. Sa Bisaya, tumutukoy rin sa uri ng lebadura ang tapay na nagpapaläsa sa 
pangäsi (Encarnacion 1851, 569). Sa Ilokano, ang tapay ay tinatawag na “bübud” 
(Carro 1849, 61) na anyong pulbos na maaaring manggaling sa giniling na bigas o 
sa bucacao (halamang katulad ng mais) na kapuwa pinatutuyo sa ilalim ng araw. 


356 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Pagkatapos, ang bübud ay ihahalo na sa loob ng tapayan kung saan ginagawa ang 
basi o alak (Carro 1849, 61). 


Sa halimbawang pangungusap ni Laktaw (1914, 350), binanggit niya ang 
pinagmulan ng salitâng tapay—ang tapayan: “itapayan ninyo ang alak” o “poned 
el vino en tinajas.” Ang tapayan ay finaja sa salitâng Español (Laktaw 1889, 
577; Santos 1794, 795) at karaniwang ginagawang lalagyan tulad na lâmang ng 
nabanggit ni Carro (1849, 61) sa Ilokano na tapayang ginagawaan ng sukà, alak, at 
basi (at minsan ay pinamumugaran ng lamok o mannoca) (Carro 1849, 164). 


Kung titingnan ang mga elemento ng tapay at tapayan, likäs itong 
nakapagbigay-daan upang maiangkop ng mga Español sa ating kultura ang paggawa 
ng tinapay. Ang tapay ang nagsilbing sinaunang lebadura at ang tapayan ang 
pinaglalagyan nit6 at ng masa. “Nagtatapay si yna” ang halimbawang pangungusap 
ni Santos (1794, 90) upang ipaliwanag ang salitâng Español na “amasar” na ang 
ibig sabihin ay tapay. Bilang pandiwa, ang amasar ay paraan ng paghahalo sa kamay 
o “to knead” naman sa Ingles. Sa amasar nagmula ang salitâng “masa” na ang ibig 
sabihin ay yaong nabubuong timplada o mixture mula sa paghahald ng arina, tubig, 
lebadura, at ib4 pang sangkap pantinapay nang ginagamit ang kamay. Ang masa, na 
ginagamit din sa wikang Español, ay makapal, malambot at madalîng ihugis (La 
Real Academia Espanola 1899, 640). Ayon kay Laktaw (1914, 1271), sinonimo ng 
masa ang tapay. Kayâ sa Bikol, kapag sinabing tinatapay, ibig sabihin ay “hecho 
asi el pan, o bollos de arroz” (Lisboa 1865, 383) o gumawa ng tinapay o rice bun. 
Ang “Nagtatapay si yna” ni Santos (1794, 90) ay nangangahulugang gumagawa ng 
masa si inà. 


Sa mga diksiyonaryong sinauna ng Filipinas, isinasäma sa kahulugan ng 
salitâng “tinapay” ang kahalintulad na mga pagkaing hinuhurno tulad ng bizcocho/ 
biscocho/vizcocho (biskuwit o tostadong tinapay), galleta (biskuwit) at torta (keyk). 
Sa Ilokano, ang biscocho ay pan seco (tuyong tinapay) o abizcochado (biskuwit 
na sadyang ginawa upang patagalin) (Carro 1849, 58). Ito ay mula sa Español na 
“bizcocho” na makalawäng beses nilulutd upang lumuténg o matosta, at dahil sa 
maaari itong magtagal nang hindî agad nasisirà, madalas itong kabilang sa mga 
supplies ng mga naglalayag (La Real Academia Española 1899, 141) lalo na noong 
panahon ni Magellan at sa mga paglalakbay ng Galleon Trade. Sa katunayan, sa 
listähan ng mga probisyong dadalhin para sa ekspedisyon n1 Miguel Lopez de 
Legazpi noong 1564, dalawäng libong qguintal* ng bizcocho* ang kaniläng dalä 
(Mora 2016, 31-37). 


Kay Noceda at Sanlucar (1832, 250), ang biscocho® ay bahagi lâmang ng 


mga halimbawang pangungusap (“Ang muyag na biscocho ang ibigay”) at hindî 
binigyanng pakahulugan. Gayundin kay Santos (1794, 570), ‘‘maamag na bizcocho.” 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 357 


Pagdating kay Ignacio (1922, 102), ang bizcocho ay “tinapay na malutong” mula sa 
bizcochar o “palutungin ang tinapay” (Ignacio 1922, 102). Samantäla, ang galleta 
sa Waray ay “tinapay nga uaray binhi ug matig-a” (Rosa at Alcazar 1914, 284) at 
sa Bisaya, “tinapay nÿa tinosta” (Mentrida 1841, 602) na parehong tumutukoy sa 
matigas at tostadong tekstura ng galleta. 


Nababanggit din ang tinapay sa paglalarawan ng torta o cake (Baretti 1786, 
80). Halimbawa, sa Waray nina de la Rosa at Alcazar (1914, 583), ang torta ay 
“tinapay nga may lana [aceite], bunay [itlog]|, alacsio [alak],” samantälang kay 
Ignacio (1922, 370), ang tortang tinapay na may halông gatas ay tinatawag sa 
Español na “molleta.”’ Gayunman, may pagkakataéng naibubukod ang mga ito sa 
sarili nilâng kahulugan tulad halimbawa ni Laktaw (1914, 1356-1357) na bilang 
pagpapakahulugan sa umok o uod, sinasabing matatagpuan ang umok sa “arroz 
descascarado, pan o bizcocho.” 


Pagdating ng mga Amerikano, ang tinapay ay nangahulugan na lâmang 
bilang bread (Nigg 1904, 138) at pan (Ignacio 1922, 401). Ang cake ay mamon, at 
biscuit ay bisquit (Nigg 1904, 175). Ang “biscotso” ay tumutukoy sa mga tostado 
[toast] (Nigg 1904, 14).? 


Bilang paglilinaw sa kasalukuyang depinisyon, anyo, at saklaw ng tatlong 
produktong nabanggit, narito ang natutuhan ng awtor mula sa pagtitinapay at pag- 
aaral ng panaderya. Tinapay ang tinutukoy kapag ito ay gawa sa masang may 
lebadura at pinaaalsa; maaaring malambot at medyo matigas sa pangkabuoan, siksik 
o mahangin dahil may kaunting bütas ang loob (ang miga o crumb); at hinuhugis 
pabilog, parihaba, pilipit, likaw o rolyo, hugis itlog, o ib4 pang mga hugis. Ang balât 
nité ay maaaring makinis, binudburan ng breadcrumbs, may hati o putok sa ibabaw, 
at ibâ pa. Biskuwit ang mga maliliit na piraso na karaniwa’y malutong o malambot 
nang kaunti, matamis o walâng masyadong lâsa, ibâ’t ibäng hugis ngunit palaging 
maliit o bite-size (madalîng hawäkan at kagatin), at gawa sa masang may pampaalsa 
(lebadura, baking soda, baking powder o baker's ammonia) o batter tulad ng sa 
cake na inililipat sa baking sheet sa pamamagitan ng piping bag. Ang cake naman 
ay gawa sa batter na may arina, itlog, asukal, pampaalsa (baking powder o baking 
soda), mantika o mantekilya, pampaläsa (vanilla extract, pandan, chocolate, at ibä 
pa) at hinuhurno lulan ang batter sa pabilog, parihaba o parisukat na cake pan; 
karaniwang pabilog o mataas kung patong-patong (layered); malambot at pinong- 
pino ang bütas; at plain o may icing kayà mas makulay at panghanda. 


358 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ang Tinapayan 


Sa halip na gumawa, bumibili tâyo ng pang-araw-araw na tinapay 
sa panaderya o nagpapagawa (pedido) tuwing may okasyon. Ang kultura ng 
pagtitinapay sa Filipinas ay larangan ng propesyonal at minsan, ng ilang indibidwal 
na may interes magtinapay sa bahay. Ang mga salitâng tumutukoy sa larangan ng 
pagtitinapay ay nag-ugat mula sa naunang nabanggit na tapay at tapayan: ‘inapayan, 
“lugal na tinapayan o gagawan nang tinapay” (Laktaw 1889, 426), “panaderia” sa 
Español at ‘“panaderya” sa kasalukuyan (Almario 2001, 644); “mananapaï”’ bilang 
katawagan sa trabahador o tagagawa ng tinapay (Noceda at Sanlucar 1754, 409) 
at magtitinapay (Santos 1794, 619) sa Tagalog, paratapay (Lisboa 1865, 383) o 
paratinapay (Lisboa 1865, 72) naman sa Bikol, at panadero sa Español (Lisboa 
1865, 72). 


Ang pangunahing dahilan ng pagtitinapay at pag-angkat ng arina mula sa 
España noong panahon ng pananakop ay upang gumawa ng ostiyang ibinabahagi 
sa banal na misa (Sta. Maria 2006, 133). Kabilang din ang arina sa mga ipinapasok 
sa bansa ng mga mangangalakal na Tsino noon. Sa liham ni Guido de Lavezaris 
(1574, 250) kay Haring Felipe IL, sinabi niyang patüloy na lumalakas ang 
pakikipagkalakalan ng mga Tsino taon-taon at nagsusuplay sa Filipinas ng asukal, 
trigo, mani, pasas at ibâ pa. Gayundin, sa liham ni Juan Pacheco Maldonado sa 
hari (1575, 272), ibinalità niyang mahigit sa isang dosena ang naglalayag na barko 
mula sa Mainland China patüngong Filipinas lulan ang mga trigo, arina, at asukal. 
Bandäng taong 1590, gumagawa na ng tinapay ang mga magtitinapay na Tsino 
gämit ang mga trigo at pinong arinang inangkat pa nil mula sa kaniläng bayan 


1590, 28). 


Nang itinayô na ang malalaking panaderya sa Maynila, mga Tsino ang 
nagsilbing mga magtitinapay. Kabilang silä sa mga kapuwa Tsino o Sangley na 
inaasahan ng mga Español na magsilbi rin bilang mga crafismen, tagapagtinda, 
manggagawa, magsasakä, mangingisda, at kasambahay (Chia 2006, 515). 
Karamihan sa mga Sangley ay edad 35 pababâ at mula sa bayan ng Xiamen (Chia 
2006, 521). Umäbot sa sanlibong Sangley ang nakatirä sa loob at labas ng Maynila 
noong 1588 na karamihan ay mga trabahador gaya ng nabanggit (Salazar 1588, 28). 


Kabilang sa mga naitayo ang panaderyang may basbas ng hari ng España 
noong 1625 sa pamamahala ni Kapitan Andres Fernandez de Puebla at ng 
pamahalaan ng siyudad ng Maynila (Sta. Maria 2006, 133). Pinagsisilbihan ng mga 
panaderyang ito ang komunidad ng Español sa Intramuros at kalapit na lugar. Ayon 
sa liham ni Fray Domingo de Salazar: 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 359 


This has much benefited the city, for they make good bread 
and sell it at low cost; and although this land possesses 
much rice, many now use bread who did not do so before. 
They are so accommodating that when one has no money 
to pay for the bread, they give him credit and mark it on a 
tally. It happens that many soldiers get food this way all 
through the year, and the bakers never fail to provide them 
with all the bread they need. This has been a great help for 
the poor of this city, for had they not found this refuge they 
would suffer want. (1590, 215) 


Nasangkot pa nga sa kontrobersiya ang mga panaderong Tsino noong 1686 
nang maakusahan ang isang grupo ng mga Sangley ng pakikipagsabwatang lagyan 
ng mga bubog at piraso ng tapayang sinunog ang mga tinapay bilang pag-aalsa laban 
sa mga Español (Diaz 1718, 250; Sta. Maria 2006, 134; Chia 2006, 509). Nagplano 
silà ng pag-aalsa sa loob mismo ng panaderya. Naparusahan ang mga maysäla at 
pansamantaläng pinalitan ang mga Tsino ng mga Español na dâting mga panadero 
ngunit pinabalik din ang una matapos hindî naging katanggap-tanggap ang mga 
gawang tinapay ng huli (Diaz 1718, 250). Kabilang sa mga ipinagbawal noon ay 
ang pagtulog ng mga Sangley sa loob ng Maynila lalo na sa mga panaderyang 
kaniläng pinagtatrabahuhan dahil sa nangyaring pag-aalsa (Chia 2006, 520). Noong 
mga panahong yaon, umaäbot ng halos 15 hanggang 20 oras ang pagpapaalsa ng 
masa lalo na at ang gâmit pa noon ay paraang sourdough® lalo na sa España mismo 
(Braun 1908, 532) kayâ mas praktikal sänang matulog o manatili sa panaderya 
häbang naghihintay. 


Sa makulay na kasaysayan ng pagtitinapay (na naïlahad sa nakaraang talata) 
nabuo ang institusyon ng panaderya sa Filipinas.? Ang karaniwang oras ng pagbili 
ng tinapay ay tuwing umagang-umaga para sa agahan at bandäng alas-dos ng häpon 
para sa meryenda. Marami ring gustong kainin ang tinapay nang mainit. Ang ilan sa 
mga halimbawang pangungusap sa diksiyonaryong Bisaya ay nagpapahiwatig ng 
nakaugaliang ito: “Zabonan mo caayo tinapay, opay maginif” o “Cubre ese tinapay 
para que ese caliente”’ [takpan ang tinapay] bilang halimbawa para sa salitâäng 
“init” (Sanchez 1711, 273); “Ygangun mo iton tinapay” para sa salitâng “igang” 
na ibig sabihin ay “calentar” o initin (Sanchez 1711, 266); at “Zaboni iton tinapay, 
opay magalomoom” (Sanchez 1711, 376) para sa salitâng “olomoom.” 


Ang mga tinapay na maaaring bilhin anumang oras sa panaderya (at hindî na 
kaiïlangang mainit) ay nakaayos sa eskaparate o estante (nakabalot o nakalatag lang 
sa tray). Tulad ng konsepto ng “turo-turo,” iaäbot ng tindera ang tinapay matapos 
itong pilin ng mamimili. Bukod sa panaderya, makabibili din ng tinapay sa mga 


360 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


tindahan sa palengke, sa sari-sari store, sa inilalako sa kalye habang nakasakay sa 
bisikleta (ang mamang potpot), at sa mga supermarket. 


Ang Magtitinapay 


Sa loob ng panaderya, magkakatabing nagtatrabaho ang mga magtitinapay 
upang maisagawa nang mabilis at maayos ang produksiyon. Pinangungunahan ito 
ng maestro panadero, ang känang-kamay ng may-ari ng panaderya!° at siyäng may 
kaalaman sa timplada ng mga tinapay. Siyä ang pangunahing tagatimpla, tagamasa, 
at tagapamahala sa mga gawain sa loob ng produksiyon. Sa loob ng panaderya, 
itinatanghal siyä bilang ‘“maestro” bilang tanda ng pagkiläla at paggälang sa 
kaniyang karanasan, kagalingan, at Kkasanayan sa paggawa ng tinapay. 


Ang maestro, ayon sa pagpapakahulugan ni Laktaw (1889, 353), ay “na 
sinasabi sa manga bagay, na dahi!! sa siyang pinaka-principal, o dahi sa pagkayaring 
lubhang mahusay ay maipapalagay na howaran nang kapowa niya, para baga nang 
isang susing lubhang marikit at mahusay ang pagkagawa, ay tinatawag na: /lave 
maestra, etc. [master key|.” Bukod pa rito, maestro ang maituturing sa “ang sanay 
at bihasa sa isang oficio, at yaon ang kaniyang ikinabubuhay; para nang MAESTRO 
sastre, MAESTRO carpintero” (Laktaw 1889, 353). Sa ganäng pagtitinapay, ang 
mahusay na panadero ay isang “maestro panadero.” Mataas ang pagtingin sa isang 
maestro kapag itinuturing siyä bilang huwaran. Ipinahihiwatig din nit6 na isang 
skill o Kasanayan ang larangan ng pagtitinapay at may sense of craftsmanship sa 
paggawa ng tinapay kayâ sinumang may galing o kasanayan at bihasa ay maaaring 
tanghaling huwarang maestro. Mababakas sa titulong ito ang pinagdadaanan ng 
isang panadero upang makamit niya ang kadalubhasaan sa pagtitinapay. 


Sa mga bansang Europeo noong unang panahon, sumasailalim sa tradisyon 
ng apprenticeship sa isang baker's guild ang mga panadero upang maging ganap 
na maestro. Noong panahon halimbawa ni Haring San Luis IX ng France na 
namun noong 1226-1270 (Hutton 1892, 13 at 217), “talemiers” ang tawag sa mga 
panaderong Pranses at upang makasäli sa kaniläng baker's guild, kinakaïlangang 
dumaan sa napakahabà at masalimuot na proseso (Dupaigne 1999, 168). Matapos 
magsanay ng batäng laläki bilang tagatahip, tagasala, tagamasa, “doughman” 0 
katulong na panadero sa loob ng limang taon, maaari na siyäng maging panadero at 
magtrabaho para sa kaniyang sarili (Dupaigne 1999, 168) bilang may-ari ng sariling 
panaderya. Matapos makabili ng pagtitinapay (buying a practice), kinakaïlangan 
pa niyang makompleto ang apat na taong apprenticeship, at sa panahong ito, 
magbabayad pa siyä sa hari ng lingguhang buwis (tonlieu) bukod pa sa mga 
kabayaran tuwing Pista ng Tatlong Hari, Pasko ng Pagkabuhay, at Pista ni San 
Juan (Dupaigne 1999, 168). Matapos maisakatuparan ang lahat ng ito, sakâ läâmang 
maaaring matawag ang isang panadero bilang maestro panadero. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 361 


Ngunit sa kasaysayan ng Filipinas, walâng pormal na baker’s guild na 
sasalihan at pagdadaanan. Ang pagiging apprentice ay nagaganap lâmang häbang 
tumutülong ang panadero sa kaniyang maestro sa loob ng panaderya (Uy at Orillos 
2015, 146). Gayunman, hindf 1big sabihin nité ay hindi dadaan sa butas ng karayom 
ang panaderong nais maging maestro bälang-araw. Ilan daang tinapay ang kaniyang 
mamasahin, huhubugin, at huhurnuhin sa araw-araw sa maraming taon hanggang 
sa matutuhan at maisapusd niya ang liksi ng kamay at katawan na kaïlangan sa 
mahusay na pagtitinapay. Walâng masterlist o pormal na paraan ng sertipikasyon sa 
pagiging maestro panadero sa Filipinas. Hindî ito makukuha mula sa isang diploma 
o sertipiko. Ang titulong ‘“‘maestro panadero” ay iginagawad ng may-ari at ng 
mga kapuwa panadero sa natatanging panaderong dumaan sa mahabäng panahon 
ng pagiging panadero.!? Naiïsasälin ang kaalaman sa pamamagitan ng paggawa, 
pagmamasid sa bawat yugto ng pagtitinapay at pagtatrabaho ng panadero. Mula sa 
feldwork ng awtor sa mga panaderya, nabatid niyang magkakamag-anak ang ibäng 
mga panadero kayâ madalîng maipäsa o maipamäna ang kaalaman sa pagtitinapay. 
Ang ibä naman ay nag-aaral sa mga baking school o sumasäli sa seminar ng mga 
organisasyon tulad ng Philippine Society of Baking o ng mga supplier ng arina at 
lebadura. Bilang maestro, nâsa kamay ng mga panadero ang pagbuo, pagsulong, at 
pagbabago ng mga timplada, pamamaraan at produkto ayon na rin sa panläsa ng 
mga mamamayang kaniläng pinagsisilbihan. 


Katuwang ng maestro ang panadero (assistant) na tumutülong sa 
pagtitimpla, pagmamasa, at paghuhugis ng tinapay bago ito ipäsa sa hurnero o 
pugonero na nagluluto ng mga tinapay sa pugon. Ang mga salitâng ito ay nag-uugat 
sa Español (hornero at fogonero). Noong araw, hindî pa lagänap ang paggamit ng 
thermometer kayâ ang mga hurnero ay umaasa sa kaniläng kakayahang maläman 
ang temperatura o init ng pugon sa pamamagitan ng pakiramdam. Sa mga maliliit na 
panaderya, ang lahat nang ito ay ginagampanan ng iisang tao lâmang, ang maestro 
panadero (Uy at Orillos 2015, 146). 


Ang pagbabansag at pagpapangalan sa mga tinapay na bagong imbento o 
bagong dagdag sa imbentaryo ay karaniwang nagmumula sa maestro at sa mga 
panadero maliban na lâmang kung ang pinagmulan ng konsepto o pagdagdag sa 
produksiyon ay nanggagaling mismo sa may-ari ng panaderya. Maaari ding halawin 
ng mga panadero, tindera, at may-ari ang pagpapangalan sa ilang tinapay ayon 
sa mga ibinabansag ng mga mamimili sa tinapay lalo na kung kakaïbä ang mga 
hitsura ng nabanggit. Ang pangalan ng mga tinapay na matagal nang ginagawa sa 
panaderya ay ipinagpapatüloy lâmang ng mga panadero, tulad ng pandesal at ibä 
pa. 

Sa ibäng probinsiya, may mga tiyak pang katawagan sa mga panadero 
ayon sa kaniläng tungkulin (Uy at Orillos 2015, 146). Sa Catbalogan City, Samar, 


362 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


lamesador ang nagmamasa ng tinapay (masador sa Bikol). Pagkatapos malutd 
ang mga tinapay, ito ay ipinapäsa ng tagasalo mula sa pugon at palamigan patüngo 
sa harap ng panaderya. Kadalasang ginagamit ang salitâng “tagasalo” sa Cavite. 
Ang mga tinapay ay binabalot ng “paraputos,” salitâng mula din sa Catbalogan 
City. Ito ay nag-uugat sa “putés,” salitâng Waray, Bikol, Hiligaynon, at Sebwano 
na ang ibig sabihin ay “balét na balôt” (Almario 2001, 723). 


Nâäsa harap ang mga tindera at kahera (kadalasan ay may-ari mismo o 
kaniyang kamag-anak). Ang mga naglalako ng tinapay ay ang rasyonero o ang 
“Mamang Potpot,” bansag sa laläking lulan ng biskiletang may lalagyan ng 
tinitindang tinapay at kiläla sa tunog ng kaniyang busina o “potpot” (Uy at Orillos, 
2015). 


Ang mga Tinapay 


Mahahango sa nakagisnang tradisyon ng mga magtitinapay ang ilang 
katawagang may kaugnayan sa paggawa ng tinapay—simula sa pagpapangalan sa 
mga uri ng tinapay, mga sangkap at kagamitan, mga proseso ng paggawa ng tinapay 
at bahagi ng tinapay. 


Mga Pangalan ng Tinapay 


Ang “tinapay” ang pangunahing katawagang ginamit noong panahon 
ng pagdating ng mga Español sa Filipinas. Sa mga panahon ding ito, ang mga 
diksiyonaryong Kapampangan, Bikol, at Bisaya ay naglista ng mga tiyak na 
pangalan ng tinapay na maaaring ginagawa na noon pa man. Kabilang dito ang pan 
entero o “buong tinapay” (Santos 1794, 418) at hogaza na salitâng Español para sa 
malaking tinapay (Mentrida 1841, 613). Ang tawag sa tinapay sa Kapampangan ay 
pan de castilla (Bergaño 1860, 256). Ang balicongcong ng mga Ilokano ay hugis 
culebra (coil) o ahas at kilalä rin bilang balicaocäo (Agustin 1849, 44). Bagaman 
hindî lumalabas sa mga diksiyonaryo nina Noceda at Sanlucar, Laktaw, at ib4 pa, 
nakalista ang ensaimada kina Rosa at Alcazar (1914, 228) bilang “tinapay nga 
maripoyoc, matam-is ug minanteca an” o tinapay na pabilog, matamis, at mamantika 
(dahil sa /ard o mantekilya). Maaaring pareho ng hugis ang balicéngcong at 
ensaimada sapagkat naka-coil din ang huli. Isinäma rin ni Mentrida (1841, 776) 
ang sopeton, tinapay na tinusta at sinawsaw sa mantika. 


Sa diksiyonaryong Bikol unang lumabas ang salitâng “minanocan” o 
“minauucan” na sa Español ay “un pan de sal hecho en hojas de anahao, que 
queda tuerto después de hecho” na nangangahulugang “isang tinapay na asin na 
ginawa sa mga dahon ng anahao, na may isang mata pagkatapos gawin” (Lisboa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 363 


1865, 245). Sa parehong aklat, nakalista rin ang binaloto, “un pan de sal pequeno 
envuelto en hojas de Anahao” (maliit na tinapay na asin na nakabälot sa dahon ng 
anahaw) (Lisboa 1865, 65). Pareho ang inilalarawan niténg minanocan at binaloto 
lalo na ang tinapay na asin na nakabalot sa anahaw. Pansinin na ang pakahulugan sa 
“pan de sal” o tinapay na asin ay maaaring pangunahing tumutukoy sa asin na hugis 
tinapay sa halip na tinapay na maalat-alat. Ipaliliwanag ito sa mga sumusunod na 
talata. 


Sa diksiyonaryong Bisaya (Mentrida 1841, 49), ang binaloto ay 
nangangahulugang “pan de sal, por que esta hecho a modo de baloto” o pandesal, 
na ginawa bilang baloto. Ang baloto (Mentrida 1841, 49) o baroto (Rosa at Alcazar 
1914, 74) ay isang uri ng bangkâ. Sa isa pang diksiyonaryong Bisaya, ang binaloto 
ay tumutukoy sa “pan de sal, Ilamado asi por su hechura que figura un baroto” 
(Encarnacion 1851, 57) o tinapay na asin na pinangalanan dahil sa kamukha nito 
ang hugis ng baroto. 


Batay sa mga kahulugang ito, maaaring ang pandesal na tinapay natin 
ngayon ay nagmula sa paggawa ng asin na binabalot sa dahon ng anahaw. Subalit 
kinakaïlangan pa ng masusing pananaliksik at pagsusuri kung alin ang hinubog ng 
ano—ang tinapay ba na hinubog na parang kimpal o loaf ng asin o ang asin ba na 
hugis tinapay?!* Gayunman, nagbibigay ang mga diksiyonaryo ng ilang pahiwatig 
tungkol sa sinaunang itsura noon ng tinapay o asin na hugis-tinapay. Una, na ang 
pandesal ay “que queda tuerto”’ o may isang matä (Lisboa 1865, 245), at pangalawa, 
na ang pandesal ay “por que esta hecho a modo de baloto” o kahugis ng bangkâng 
baloto (Mentrida 1841, 49; Encarnacion 1851, 57). Babalikan natin ito sa diskusyon 
ng paggawa ng tinapay sa mga susunod na bahagi ng pag-aaral na ito. 


Ang mga nabanggit na pangalan ng tinapay ay nasusulat sa mga diksiyonaryo 
sa pagitan ng ikalabing-anim hanggang ikalabingwalong siglo. Pagdating ng 
ikalabinsiyam na siglo at kasalukuyan, unti-unting naglahô na ang mga ito sa ating 
bokabularyo maliban na lamang sa “pandesal” at ‘“ensaymada.” 


Paraan ng Pagpapangalan Simula Ikalabinsiyam na Siglo 


Karaniwang nagsisimula ang pangalan ng tinapay sa “pan” pagkatapos ay 
susundan ito ng “de” (mula sa) at durugtungan ng anumang pangalan ng lugar o 
lahi (aleman, castilla, vienna); sangkap (limon, tubig, asin, gatas, niyog); hugis 
ng isang bagay (bonete, atis, bomba); pangalan ng kilaläng tao o personalidad, at 
marami pang ibà. Ilan sa mga halimbawa ay ang pan de vienna, pan de limon, pan 
de sal, pan de leche, pan de coco, pan de bonete, pan de bomba, pan de barra, pan 
de caña, at pan de Rizal. Nag-uugat ito sa panahon ng Español tulad ng pan de sal 
(La Real Academia Española 1899, 734). 


364 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ang pangalan ng ibäng tinapay ay naglalarawan ng isang bagay o lugar 
tulad ng Kkabukiran (bukid), kalihim (lihim), pinagong (pagong), bohol 
(probinsiya ng Bohol), at ib4 pa. Sinasalamin ng pangalan ang isang partikular na 
panahon at kilaläng tao tulad ng mga artista (pan de Nora), boksingero (elorde), at 
nakatutuwang karakter sa pelikula (dabiana, tolindoy). Lumalabas ang pagiging 
palabiro ng mga panadero sa kaniläng pagpapangalan sa mga tinapay. 


May pagkakataôn ding may naipapahiwatig na malaswang kahulugan ang 
pangalan ng ilang tinapay. Isang halimbawa ang monay, isang pabilog na tinapay 
na may makinis na balât at may uka (0 indentasyon) sa gitna. Maaari ding nagmula 
ang monay sa pan de monja (“tinapay ng mga mongha” o “madre”) (Fernando 1992, 
20-21). Ngunit nang lumaon, nagkaroon ng di magandang reputasyon ang monay 
sapagkat ang isang kahulugan nité sa UP Diksiyonaryong Filipino (Almario 2001, 
567-568) ay patungkol sa ari ng babae, marahil dulot ng nasabing indentasyon sa 
ibabaw. 


Samantäla, ang kalihim ay isang tinapay na malambot at may kulay puläng 
palaman sa gitna. Tinawag itong “kalihim” dahil ang palaman ay nagmumula sa 
mga lumäng tinapay na ginagawang pudding at kinukulayan ng pulä. Neunit lingid 
iyon sa kaalaman ng mga mamimili. Isang “lihim” ng mga panadero ang palamang 
pulä, kayâ “kalihim” ang tawag dito. 


Mga Sangkap sa Paggawa ng Tinapay 


Ang karaniwang sangkap sa paggawa ng tinapay ay arina, lebadura, tubig at asin. 
Bagaman namäna natin ang paggawa ng tinapay at mga tradisyong panaderya 
mula sa mga Español, Tsino, at Amerikano, ang ilang sangkap nito ay mayroong 
katumbas na salitâ sa sinaunang Tagalog. 


Harina 


Ang harina o arinang gawa sa trigo ay mula sa salitâng Español. Sa Tagalog, 
ito ay binocboc na mula kina Noceda at Sanlucar (1754, 82). Ang kasalukuyang 
baybay nité ay “binukbôk” (Almario 2001, 122). Maaaring inihahalintulad :ito 
sa naïiwang parang pulbos matapos sirain ng bukbok (isang kulisap) ang kahoy 
kayâ binukbék ang tawag. Sa Bikol, ang harinang ginagawang tinapay at ostiya ay 
tinatawag na “bobob” o “binobod” (Lisboa 1865, 68). Sa Kapampangan, “tapong” 
(Bergaño 1860, 249) o “pupul” (Bergaño 1860, 312) ang tawag sa harinang mula 
sa bigas o trigo. 


Nag-aangkat na noong panahon ng Español ng trigo kayâ kasäma sa 
bokabularyo ang paggiling sa trigo para maging harina. Halimbawa, panera ang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 365 


tawag sa “taguan ng bigas, trigo, palay, harina at tinapay” (Laktaw 1889, 426). 
Sa salitâäng Kapampangan, ang taguän ng palay ay lunglung (Bergaño 1860, 
151) o troje sa Español (Bergaño 1860, 151). ‘“Gilingan” ang tawag sa lugar na 
ginigilingan (mil) (Noceda at Sanlucar 1832, 153). Sa Español, fahona ang gilingan 
ng harina na hinihila ng kabayo (Laktaw 1889, 567) o kayâ ng kalabaw (Rosa at 
Alcazar 1914, 563). “Tahona” rin ang tawag sa bahay na gawaan at pinagbibilhan 
ng tinapay (Laktaw 1889, 567). “Tahonero” naman ang tawag sa may-ari nitong 
gilingan (Laktaw 1889, 567). 


Nagmumula ang harina sa wheat kernel na inaangkat ng Filipinas sa 
kasalukuyang panahon mula sa America, Canada, Turkey, o Tsina at pinoproseso ng 
mga lokal na four miller simula 1958 nang itinatag ang kauna-unahang industrial 
flour mill sa bansa (Uy at Orillos 2015, 7). Pinaghihiwalay ang mga bahagi ng trigo 
tulad ng bran, ang panlabas na bahagi ng trigo; endosperm, ang panloob na bahagi; 
at germ, ang binhi o embryo sakâ pagsasama-samahin upang bumuo ng 1bâ’t ibäng 
uni ng harina (Philippine Society of Baking at Orillos 2015, 49). Ang harinang 
pantinapay ay mula sa endosperm ng trigo. 


Lebadura 


Ang yeast ay tinatawag na “levadura” sa salitâng Español (lebadura ang 
baybay sa Filipino). Ito ay mula sa Saccharomyces cerevisiae, isang buhäy na 
organismo na ginagamit bilang yeast starter culture sa paggawa ng serbesa at ng 
baker'’s yeast. Kapag na-ferment kasäma ang arina, tubig at asin, nagpapaalsa ito 
ng tinapay. Ibâ’t ibäng uri ito tulad ng compressed o fresh yeast (pormang pabilog 
o kuwadrado at mamasâ-masàâ dahil sariwa ito), active dry yeast (pormang pulbos 
na tinutunaw muna sa tubig bago gamitin), at instant dry yeast (pormang pinong 
pulbos na hindi na kaïlangang tunawin kayâ puwedeng ihalô nang diretso sa arina 
at ib4 pang sangkap) (Wong at Orillos 2017, 133). 


Bago naimbento ang mga commercial yeast, ginagamit ang natural na 
pampaalsa gaya ng sourdough noong unang panahon (Davidson 2006, 735). Ang 
katumbas nito ay ang fapai o tapay na ginagamit noong panahon ng mga Español. 
Sa salitâng Kapampangan, tapong din ang tawag sa lebadura (Bergaño 1860, 317). 


Matatagpuan ang salitâng “levadura” sa isang cookbook na inilimbag 
noong 1919 na ang kahulugan nito ay “pinanis na masang harena” (Ignacio 1919, 
127). Tinutukoy nité ang sourdough starter system na ginagamit sa pagtitinapay 
sa Europa na pinaghahalô ang harina at tubig upang makapang-akit ng natural na 
yeast spores at bakterya sa hangin sakâ ito ipe-ferment o papanisin. Daragdagan 
ng marami pang tubig at arina sa ikalawang bahagi ng starter, papanisin mulf, sakâ 
ihahalÔ sa pinakamasa ng tinapay (Wong at Orillos 2017, 5). 


366 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Pinapalaganap ng mga panadero ang ganitong klase ng lebadura noong 
unang panahon sa pamamagitan ng dalawäng paraan: pinapakain ng maligamgam 
na tubig at arina ang nagawang sourdough sakâ itatagd sa malamig na lalagyän 
hanggang sa oras ng paggamit nitô. Ang isa pang paraan ay kukuha ng kapirasong 
masa na ginawa, halimbawa, ngayong araw sakâ ihahald sa bagong masang gagawin 
kinabukasan (Davidson 2006, 736). Sa ganitong paraan nakatutülong ito sa pag- 
alsa ng tinapay, pagpaparami ng yeast organisms, at pagpapaläsa sa tinapay. 


Nang lumaon, nabibili na ang mga commercial yeast. Bagaman nagagamit 
na ngayon ang mga modernong uri ng yeast, naging bahagi na ng wikang panadero 
ang salitang “lebadura.” Ayon sa pastry chef at baking instructor na si Jill Sandique, 
ginagamit pa rin ng mga panadero sa Visayas ang salitâng “lebadura” (0 “labadura”) 
bilang katumbas ng yeast (Uy at Orillos 2015, 239). Ito ay napag-alaman ni Sandique 
mula sa kaniyang pakikipag-usap sa mga Bisayang panadero at sa mga panaderong 
naglilingkod sa kaniläng panaderya na pag-aari ng kaniyang pamilya sa Mindanao. 


Tubâ 


Ang tubâ ay nagmumula sa tubig ng niyog na kinukuha sa “inflorescence” ng 
niyog o däol (Pacho 2015, 87). Mananggiti ang tawag sa kumukuha ng tubâ (Pacho 
2015, 174). Hihiwain ng mananggiti ang dulo ng däol saka sasalain o padadaluyin 
sa Kkawäyan o plastik na lalagyän upang makuha ang likido. Ginagawang tubâ ang 
nasabing likido o katas sa pamamagitan ng permentasyon hanggang sa maging isa 
itong “mabulang alak.” Ang tubâ para sa paggawa ng tinapay o torta (tradisyonal 
na keyk sa Cebu at karatig-pook) ay ang bagong-kuhang tubâ (isang araw pa lang 
o “day-old”) na pinakamatamis at pinakasariwa at kinukuha umagang-umaga pa 
lâmang (Uy at Orillos 2015, 116).* Bagaman naunang maidokumento ang tapai o 
tapay na mula sa kanin bilang pampaalsa ng tinapay, ang tubâ ay ginamit sa isang 
recipe ng tinapay na nailathala sa isang teksbuk noong 1922 (Butts 1922, 155). 


Ang Pagtitinapay 


Sumusunod ang pagtitinapay sa ilang mahahalagang proseso. Ang unang 
bahagi ay ang pagtatakal ng sangkap, paghahald ng mga sangkap upang maging 
masa, at pagpapaalsa ng masa. Kapag handa na ang masa, susunod ang pagtitimbäng 
at paghahati nité sa mga piraso, pagbibilog (rounding) at paghuhugis (shaping), 
paglalagay sa plancha, pagpapahinga ng masa (resting)/panghuling pagpapaalsa 
(proofing), at pag-makeup (paghiwa sa itaas, pagrolyo sa breadcrumbs, paglagay 
ng topping, o pagpahid ng egg wash). Panghuli ay ang paghuhurno, pagpapalamig 
ng tinapay (lalo na sa mga hinihiwang tinapay at maliban sa pandesal na kadalasan 
ay binibili nang mainit pa), at pagbabalot.!' 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 367 


Pagtatakal ng Sangkap 


Kinakaïlangang gumamit ng panukat sa pagtatakal ng mga sangkap upang 
makagawa ng parehong resulta bawat gawa. Karaniwang tawag sa isang batch 0 
recipe ng tinapay ay “timplada.” May sinusunod na talaan ang mga panadero sa 
paggawa ng bawat timplada. Ito ang tinatawag na “bread formulation” (formula). 
Dito, ang mga sangkap ay nakalista at tinatakal ayon sa baker's percent. Sa 
baker’s percent, tinatakal ang mga sangkap ayon sa porsiyento ng dami nité sa 
isang timplada at ayon sa dami ng arina. Kinukuwenta ang katumbas ng baker’s 
percent sa gramo at kilogramo. Halimbawa, kapag gagawa ng pandesal gâmit ang 
isang sako ng arina na isang kilo ang lamän, ang pormulasyon ay maaaring may 
arinang 65% (baker”’s percent) na ang katumbas na sûkat ay 650 gramo. Kayâ kapag 
magtatakal na ng arina, titimbangin ang 650 gramo nité sakâ ilalagay sa bow!, at 
gayundin ang gagawin sa 1bâ pang sangkap. 


Pagmamasa 


Kapag pinaghalo na ang arina, lebadura, tubig, at asin, makabubuo ito ng 
masa na tumutukoy sa dough o “nilamas na basang harina” (Almario 2001, 548). 
Matatandaang nagmula ang masa sa pandiwang amasar (La Real Academia Española 
1899, 59) na salitâng Español at ginagamit din hindî lâmang sa pagtitinapay kundî 
para sa galapong na gawa sa bigas. Lumitaw ang salitâng masa sa Arte y Reglas 
de la Lengua Tagala: “Ang masa ay ang galapong na linalamas na ginagauang 
tinapay” (San Jose 1752, 916). Ang katumbas na salitâ ng amasar sa Tagalog ay 
lamas (Santos 1794, 90). 


Bukod pa rito, may ilang mga salità sa mga wika ng Filipinas ang 
naglalarawan ng pagmamasa o ng masa. Sa Bisaya, ang comot (Encarnacion 
1851, 104) at gomo (Encarnacion 1851, 151) ay nangangahulugang pagmamasa 
ng isang bagay gâmit ang kamay halimbawa kung pipisilin, lalamutakin, o pipigain 
ang nilalabhang damit o kapag nagmamasa para sa tinapay. Sa Kapampangan, ang 
amasar ay amas o macayamas (Bergaño 1860, 15). Sa Tagalog ni Laktaw (1914, 
440), ang proseso ng pagmamasa ay kamal, payik, at kipil. Bukod sa amasar, 
ang ibâ pang salitâng Español na katulad ng amasar ay ang heñir (Laktaw 1889, 
287) at ablandar (Santos 1794, 9) na may kinalaman sa pagpapalambot sa isang 
bagay sa pamamagitan ng kamay (La Real Academia Española 1899, 4). Lahat ng 
mga salitâng pangmasa ay nagpapahiwatig ng paggamit ng kamay upang makabuo 
ng isang bagay na maaaring hubugin. Gayundin, ipinapahiwatig ng mga salitâng 
pangmasa na ang pagtitinapay ay isang factile na larangan. Pandamä ang ginagamit 
sa paglikhâ ng masa at kamay ng magtitinapay ang bumubuo sa ganitong tradisyon 
sa pagluluto. 


368 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Upang mas mabigyang-linaw at maipaliwanag nang husto ang pagtitinapay, 
kaïlangang tingnan ang dalawäng klase ng paghahald upang mabuo ang masa. Ang 
sponge and dough method ay mayroong dalawäng pangunahing hakbang: paggawa 
ng sponge at ng dough. Para sa sponge, paghahaluin ang arina, tubig at lebadura 
sakâ papaalsahin sa 10ob ng 2 72 hanggang 4 na oras (Philippine Society of Baking 
at Orillos 2015, 61). Pagkatapos, paghahaluin naman ang ibäng sangkap para 
makabuo ng dough sakâ isasäma rito ang naunang sponge. Karaniwang ginagamit 
ang sponge and dough method sa paggawa ng tradisyonal na pandesal, ensaymada 
at pan Americano. 


Sa straight dough method, hahaluin ang mga sangkap upang makabuo ng 
masa, papaalsahin sakâ ipoporma. Maaaring gumamit ng fresh yeast o active dry 
yeast na parehong ina-activate muna sa tubig upang “mabuhay” ang mga organismo 
ng yeast. Mas mabilis ito nang kaunti kompara sa sponge and dough dahil walâ ka 
nang gagawing sponge. Ginagamit ang straight dough sa pandesal, ensaymada, pan 
Americano, monay, at ibä pa. 


Pagpapabuhay 


May isang hakbang sa sponge and dough at sa straight dough method kung 
saan kinakaïlangang “gisingin” ang lebadura dahil pansamantaläng “natutulog” 
ang mga organismo nité. Kayâ bago paghalo-haluin ang mga sangkap ng masa, 
kaïlangang ihald muna ang lebadura sa tubig. Malaläman kung ito’y “buhäy” na 
kapag bahagyang bumubula ang ibabaw ng natunaw na lebadüra. Kung ito ay para 
sa sponge and dough, gagawa muna ng sponge kung saan gigisingin din muna ang 
lebadura. Kapag nagising o nabuhay na ang organismo ng lebadura, maaari nang 
makabuo ng masa o ng sponge. 


Ang salitâng “buhäy” ay napakamatalinghagäng pakinggan. Sa aming 
panayam kay Arnel Beruete na may-ari ng Beruete’s Bakery sa Cavite (Uy at 
Orillos 2015, 179), naaaläla niya ang kaniyang amä na nagtanong sa kaniläng 
maestro panadero noon, “Nagpabuhay ka na ba?” Ang ibig sabihin, nagawa na ba 
ng panadero ang paghahanda ng lebadura para sa masa: ang buhayin ang lebadura. 
Sa listähan ng mga sangkap sa Dizon’s Bakery sa Cavite, napansin din ng manunulat 
na si Michaela Fenix (2006, C3) ang salitâng “buhäy” (na tumutukoy sa lebadüra) 
na may katumbas na numerong tumutukoy kung ilang oras ito paalsahin. 


Kung ang panaderya ay gumagamit naman ng sourdough starter (0 “pinanis 
na masang harena”), mas lalong akma ang pagpapabuhay sapagkat pinapakain ang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 369 


lebadura sa pamamagitan ng pagdagdag ng arina at tubig sa masa upang mabuhay 
at lumagô sa loob ng takdang araw bago ito maging handa sa paggawa ng tinapay. 
Kung sakaling hindî matagumpay ang paggawa ng lebadura, kinakailangang 
magsimulang mulf sapagkat hindî nabuhay ang mga organismo. 


Pagpapatubo 


Ang kaugnay na hakbang ng pagpapabuhay sa lebadura ay ang 
“pagpapatubè” na ginagamit naman kapag ang pampaalsa ay tubä. Ito ang ginamit 
na pampaalsa noong 1922 sa isang recipe ng tinapay (Butts 1922, 155). Ang tubâ ay 
kasalukuyan namang ginagamit pa rin sa Cebu sa paggawa ng torta, isang keyk na 
may kaunting asim (dahil sa tubâ), kaunting tamis at may linamnam ng mantikang 
baboy (/ard). Ang tubâ ang nagpapataas o nagpapaalsa sa timplada ng tortang Cebu. 
Kinakaïlangan ng ilang oras na paghihintay upang umalsa ang cake batter—ito ang 
bahagi ng “pagpapatubd”—wari’y nagpapatubô ng halaman. 


Muli, may kaugnayan ang hakbang na ito ng pagpapatubd sa pagbibigay 
ng bühay na kinakaïlangan upang umalsa ang naturang keyk (0 tinapay) na siyä 
namang nagbibigay rin ng bühay at nutrisyon sa ating katawan. 


Ngayong “buhäy” na ang lebadura o pampaalsa, paghahalo-haluin na ang 
ibâ pang sangkap sa isang lalagyän. Maaaring ito ay ang tapayan na sinaunang 
pinagmulan ng pagtitinapay o kayâ ay sa mas malaking lalagyan sa panaderya. Ang 
salitâng Español na artesa ay tumutukoy sa “batyang lamasan o pinagmamasahan 
ng tinapay at nagagamit sa iba pang kagamitan”’ (Laktaw 1889, 60; Serrano 1913, 
49). Ang isa pang tawag dito ay “bangka” (Laktaw 1889, 60), dahil ang anyo ng 
batyang ito ay katulad ng bangkä. 


Hindi na ginagamit ang artesa sa paggawa ng tinapay sa kasalukuyang 
panahon ngunit ang bangkâ ay nanatili pa sa mga makalumàäng panaderya nitong 
ikalabinsiyam na siglo (Uy at Orillos 2015, 265). Ang paggawa ng pandesal ay 
nangangailangan ng matagal na permentasyon o pagpapaalsa ng masa kayâ ito ay 
sinisimulang gawin sa bangka (Ilustrasyon 1). Ang bangka ay inuka mula sa kahoy 
upang maging hugis bangkâng maliit. Dito ibubuhos lahat ng mga sangkap ng 
pandesal sakâ hahaluin nang mano-mano hanggang makabuo ng masa. Ang masa 
ay paaalsahin dito sa loob ng isa hanggang dalawäng oras. Sa sponge and dough 
method, aabütin ng hanggang apat na oras ang pagpapaalsa sa sponge bago 1hald 
sa dough. 


370 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ilustrasyon 1: Bangka na pinaghahaluan ng sangkap para makagawa ng masa 
ng pandesal. Kuha sa Tagaban Bakery, San Nicolas, Ilocos Norte. (Larawan 
ni Rafael David at inilathala nang may permiso ni Amy A. Uy bilang may 
karapatang-ari.) 


Ang tradisyon ng bangka ay ginagamit din sa ibäng kultura. Ginagamit ito 
sa mga tinapay na pinapaalsa ng sourdough. Hindî na hinuhugasan ang bangka 
matapos gamitin at sa halip ay kakaskasin na lâmang ang ibabaw nit6 para 
matanggal ang mga nanikit na masa sakâ gagamiting mulf kinabukasan (Davidson 
2006, 736). Kayâ sa susunod na paggawa ng sourdough o ng bagong masa, ang mga 
natiräng yeast at bakterya sa singit-singit ng kahoy ay sasäma sa masa at maaaring 
makatülong sa pagpapaalsa at pagbibigay ng lâsa sa tinapay. Unti-unti nang 
nawawalâ ang tradisyon ng bangka!f sapagkat industrial mixer na ang ginagamit ng 
karamihan sa mga panaderya at hindî na minamasa pa sa kamay ang mga tinapay 
sa makabagong panahon. 


Bilang karagdagang proseso noon sa paggawa ng masa, ang masa ay 


maaaring ibatbat o ihampas. Matapos ng unang pagmamasa, kukunin ng panadero 
ang masa mula sa bangka at unti-unting ihahampas, ipapald, o ibabatbat sa gilid ng 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 371 


mesa hanggang kuminis ang masa. Isinasaayos ng pagbabatbat ang gluten structure 
ng masa upang maging makinis ito at madalîng iporma. Ang gluten ay mga protina 
mula sa arina na kumikilos kapag hinahald sa tubig (Philippine Society of Baking 
at Orillos 2015, 53). 


Ang mga katulad na sinaunang salitâ ng pagbabatbat ay ang bregar na 
salitâng Español at ginagamit bilang metapora para “masahin ang tinapay sa tablang 
kinauupuan nang nagmamasa” (Laktaw 1889, 101) at tapil na salitâng Tagalog na 
ang big sabihin ay pahabain o palaparin ang masa sa pamamagitan ng paghampas 
sa mesa hanggang sa maging hugis torta (Santos 1794, 90).17 


Pagtitimbang, Paghahati, Pagbibilog, at Paghuhugis 


Kapag nabuo na ang masa, titimbangin at hihiwain ang tamang sükat ng 
masa sakâ popormahin ayon sa uri ng tinapay na ginagawa. Upang maipakita ang 
prosesong ito, ilalarawan ng awtor ang paggawa ng pandesal. Ang tradisyonal at 
karaniwang uri ng pandesal sa kasalukuyan ay hugis-itlog, may kaunting patulis sa 
magkabilâng dulo, may budbod ng breadcrumbs, kayumanggi ang crust at medyo 
malutong kapag bagong lutd, at medyo bukäs ang miga o crumb. Ang lâsa nit6 noon, 
ayon sa matatanda, ay may kaunting alat, kaunting tabäng ngunit nang lumaon ay 
naging matamis na (Uy at Orillos 2015, 23). 


Pagbabaston 


Matapos hatiin at timbangin ang masa, karaniwa’y bibilugin muna ito 
(rounding). Sa salitâng Bisaya, liguid ang tawag sa mâsang pinapabilog na parang 
bola, o kaya ay loli (anumang bagay na nirorolyo) ayon kay Sanchez (1711, 330) 
tulad ng halimbawang salitâ: “Loli man inin tinapay, an albondigas, an liliguirin 
nga tanan sa camut.” Ngunit para sa pandesal, ito ay pinahahabà sa halip na bilugin. 
Ang karaniwang paraan ay nirorolyo muna ito nang pahabâ na parang troso (“rolled 
into a log”) upang mas madalîng hatiin sa pira-piraso ang masa (Ilustrasyon 2). 
Para magawa ito, popormahin nang pahabâ ang masa häbang dahan-dahang 
pinagugülong sa ilalim ng mga palad. Kapag nakarolyo na ito nang parang troso, 
maaari nang putulin ayon sa naïs na sükat. 


372 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ilustrasyon 2: Pagrorolyo ng masa na parang troso (rolling into a log) mula sa Panaderia Dimas-Alang, Pasig 
City. (Larawan ng awtor.) 


Ngunit sa paggawa ng pandesal, ib4 ang pagrolyo ng masa. Sa halip na 
troso, baston ang ninanais na pormahin kayâ “pagbabaston” ang tawag dito. Halos 
magkamukha rin naman ang nabubuong habà ng mâsa ngunit sa pagbabaston, may 
kaunting tagilid ang pagrolyo. Häbang pinapahaba ang masa, binibilot ito nang 
patagilid hâbang inilalapat ito papaloob. Sa bandäng huli, isang pahabâng masa o 
baston ang nabubuo (Ilustrasyon 3). 


Ilustrasyon 3: Mga bastones ng 
kalabasa at malunggay pandesal. 
(Larawan ng awtor.) 


Maaaring baston ang tawag 
sa pamamaraang ito sapagkat häbang 
binubuo nang patagilid ang mäsa at 
humahabà ito, ang bahaging nirorolyo ay 
pansamantaläng bumubuo ng hawakan na 
parang baston (Ilustrasyon 4). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 373 


Ilustrasyon 4: Pagbabaston ng mâsa ng pandesal. (Larawan ng awtor.) 


Sa kakaibäng paraan ng pagbabaston, masasabing natatangi ito sa ating 
tradisyon sa paggawa ng tinapay sa Filipinas (Uy at Orillos 2015, 242). Kung susuriin 
halimbawa, ang isang teksbuk mula sa America para sa kursong baking and culinary 
arts, ang Mmga pamamaraan ng paghuhugis ng tinapay ay karaniwang pahabâng 
bilog, pahabâng baguette, pabaluktot, pabuhol, patirintas o patiklop (Labensky et 
al. 2005, 137-141) na hindi nirorolyo nang pahabâ. Gayundin sa isa pang aklat ng 
pagtitinapay na inilathala sa America na ang mga ilustrasyon ay simpleng pabilog 
at pahabâ (Robertson, Flinders at Godrey 1984). Hindi nababanggit ang tungkol 
sa pagbabaston o paghugis na parang tungkod at kakaunti ang hinuhugis muna na 
parang troso. Ang pinakamaläpit sa baston ay ang paghuhugis sa masa bilang baton 
o bâton, salitâng Pranses na ibig sabihin ay stick o patpat at karaniwang ginagamit 
sa paghuhugis ng tinapay katulad ng baguette (Morton 2013, 211) at bloomer 
(Ingram at Shapter 2003, 132). Gayunman, ibäng-ibä ang baton sa mabusising 
paraan ng pagbabaston. Maging ang paggawa ng bolillos ng Mexico na kamukha 
ng ating pandesal ay hindî gumagamit ng pagbabaston. Sa malalim pang pagsusuri, 
ang pagbabaston bilang isang paraan sa paghuhugis ng tinapay ng Filipinas (lalo na 
ng pandesal) ay mayroong praktikal na layunin—ang ating mga tinapay ay pawang 
maliliit at hindî kasinlalaki ng mga baguette, white loaf, Italian loaf, sourdough, 
pain de campagne, at marami pang ibâ kayâ kinakaïlangan ng isang episyenteng 
paraan ng pagsasaayos sa mâsa upang madalf itong putulin nang pira-piraso. Maaari 
tâyong mag-“roll into a log” o kayâ ay magbaston ng masa upang sa bandäng huli 
ay makamit natin ang hugis ng pandesal. Sa ganitong paraan tâyo naïibà. 


Ang Singkit. Matapos gawing baston ang mâsa, hihiwain ito nang maliliit 
na piraso na may timbäng na 25 hanggang 30 gramo gâmit ang kahoy na dough 


374 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


cutter (Ilustrasyon 5). Kapag kahoy ang gâmit, ang hiwâng bahagi ng masa ay 
hindî agad magsasara o magdidikit ang mga dulo at sa halip ay mananatili itong 
may puwang kayâ halata ang pagkakaputol. Ang ibabaw ng pinutol na masa ng 
pandesal häbang hindî pa ito nalulutù ay binansagan ng mga panadero na “singkit” 
dahil kahalintulad nité ang matäng singkit o maliit (Almario 2001, 815). Kapag 
ilalatag na sa plancha ang pinagputol-putol na piraso, kinakaïlangang nakataas ang 
bahaging pinagputulan (Ilustrasyon 6) para makuha ang hugis ng pandesal kasäma 
na ang singkit. 


Ilustrasyon 5: Pagpuputol ng baston na tig-25 hanggang 
30 gramo bawat piraso. (Larawan ng awtor.) 


Ilustrasyon 6: Inilalatag nang nakataas ang bahaging pinagputulan ng masa 
ng pandesal upang makuha ang hugis at singkit ng pandesal. Mula sa Mariel’s 
Bakeshop sa Silay. (Larawan ni Rafael David at inilathala nang may permiso ni 
Amy À. Uy bilang may karapatang-ari.) 


Häbang naluluto ang pandesal, lumalapad nang kaunti ang ibabaw nité 
hanggang sa maging hugis pili (Canarium ovatum) o patulis ang magkabilâng dulo 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 375 


(Ilustrasyon 7 ) o kayâ minsan, lumalapad nang bahagya ang ibabaw ng pandesal 
kayâ nagiging marka na lâmang ang singkit (Ilustrasyon 8). Ang pagkakaroon ng 
marka ng singkit ang isa sa mga katangian ng tradisyonal na pandesal. “Gatlà” ang 
tawag dito sa panaderya sa Cavite City. 


Ilustrasyon 7. Häbang nalulutd ang pandesal, lumalapad nang kaunti ang 
ibabaw nité hanggang sa maging hugis pili (Canarium ovatum) o patulis ang 
magkabilâng dulo. Makikita sa ibabaw ang marka ng singkit. Pandesal ng Quan 
Delicacies, Bacolod City. (Larawan ng awtor.) 


Ilustrasyon 8: Minsan, lumalapad nang bahagya ang ibabaw ng pandesal kayâ 
nagiging marka na lâmang ang singkit gaya ng pandesal ng Rosenie’s Bakery 
sa Batangas. (Larawan ni Rafael David at inilathala nang may permiso ni Amy 
A. Uy bilang may karapatang-ari. 


376 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Kung babalikan ang pagsasalarawan ng pandesal sa mga diksiyonaryong 
Bisaya, binanggit ng mga ito ang pagkakaroon ng pandesal ng “isang mata” 
(Lisboa 1865) at pandesal na “kasinghugis ng bangkang baloto” (Mentrida 1841, 
49; Encarnacion 1851, 57). Bagaman asin na hugis tinapay o tinapay na hinugis 
na parang kimpal ng asin na ginagawa noong panahon ng Español ang maaaring 
tinutukoy ng mga ito, malakas pa rin ang hinuha ng awtor na may kinalaman ang 
pagkakahugis ng kasalukuyang pandesal sa mga hulagway ng matä at bangkang 
dinokumento ng mga diksiyonaryo. Maituturing na mahalagang bahagi ang “mat4” 
at “bangka” ng pandesal kayâ kasäma ito sa pagpapakahulugan sa salitâng ito. 


Kapag metal na dough cutter ang gagamitin sa pagpuputol, hindî masyadong 
prominente ang malilikhang singkit o gatlâ. Walâng singkit na nalilikhâ sa mga 
pandesal na gawa sa ilang malalaking pabrika ng tinapay, lalo na kung automated 
ang pagkakagawa (0 maaaring tulüyang tinanggal ang katangiang ito sa kaniläng 
pandesal). Walâ rin ito sa larawan ng résipé na inilathala sa Saveur Magazine sa 
America (Evans, 2014) sapagkat maaaring hindî batid ng manunulat ang katangiang 
ito ng pandesal sa Filipinas. Kapuwa panadero at mga tagaindustriya ng tinapay 
lamang ang nakakaalam tungkol sa singkit. 


Ang singkit ang isa sa naging pamantayan ng awtor at ng kaniyang mga 
kasäma sa fieldwork hâbang tumitikim ng pandesal sa ibâ’t ibäng probinsiya sa 
Filipinas. Karamihan, mayroong ganiténg katangian ngunit mayroon ding walâng 
marka kayâ mas pabilog ang hugis ng pandesal. Ngunit kung walâ ang singkit, 
maituturing pa rin ba itong pandesal? Maaari, lalo na kung pareho ang pinakahugis 
itlog (oval) at lâsa. Gayunman, kung walâng singkit, parang kulang ang kabuoan 
ng pandesal. 


Paghuhurno 


Ang hurné o horno ay hango sa salitâäng Español na pinaglulutuan ng tinapay 
at ibä pang pagkain at yari ito sa bat at ladrilyo. Hindi makikita ang salitâng horno 
kay Laktaw ngunit nâsa kaniyang diksiyonaryo ang pinag-ugatan ng hurno: ang 
hornear  (“magopisio ng paghuhurno”) at hornero (“maghuhurno, tapaghurno”) 
(Laktaw 1889, 293). Walâ rin ang horno kina Noceda at Sanlucar ngunit ginamit 
itong bahagi ng pangungusap bilang halimbawa ng hilab o “crecer, o hincharse 
como el pan en el horno” (Noceda at Sanlucar 1832, 172) na ang ibig sabihin ay 
palakihin o pamagain ang tinapay sa hurno. Ipinapalagay ng awtor na tinutukoy 
nité ang aksiyon ng tinapay na umalsa at lumaki häbang hinuhurno. Ipinapahiwatig 
nit na laganap na ang konsepto ng pagluluto sa hurno noong mga panahong 
inilimbag at muling inilimbag ang mga nasabing diksiyonaryo. Sinusuportahan ito 
ng diksiyonaryo ni Santos (1794, 490) na nagbigay ng dalawäng kahulugan ng 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 377 


horno—ang una ay “para cocer pan” (para iluto ang tinapay), at ang pangalawa ay 
“apogan” o “donde cuecen la cal” (kung saan nilulutô ang apog). 


Ginagamit din ang salitâng pugôn (Almario 2001, 716) na hango naman 
sa Español na fogon (‘“lugar donde generalmente se hace lumbre para guisar en 
las cocinas”) o lugar kung saan gumagawa ng apoy upang maglutd sa kusina) 
(La Real Academia Española 1899, 466). Ang sinaunang kahulugan ng fogon 
ay “dapog; kalan” (Laktaw 1889, 266) at ‘“‘dapog; dapogan; calan; loobloopan” 
(Noceda at Sanlucar 1832, 534). Loplopan naman ang katumbas ng fogon nina 
Noceda at Sanlucar (1832, 237) na tumutukoy sa dapog at kalan. Ito ay luplüpan 
sa kasalukuyang diksiyonaryo (Almario 2001, 557). 


Sa kasalukuyang gâmit, mas laganap ang salitâng pugon lalo na sa mga 
pandesal na hinuhurno gâmit ang panggatong kaysa gas, tulad ng mga pugon 
pandesal sa Bicol at ang mga pan de sal de suelo na lutô sa pugon ng Kamuning 
Bakery (Bartolome 2015). 


Malawak at malalim ang pinakaloob ng pugon kayâ gumagamit ang hornero 
ng mahabäng kahoy na päla (baker's peel) upang ipasok ang plancha lulan ang 
pinormang masa papunta sa higanteng pugon.!# Ginagamit na panggatong ang 
bakawan, ipil-1pil, at mahogany. Ngunit noong 1975, ipinagbawal ang pagputol 
ng bakawan ayon sa Revised Forestry Code ng Filipinas. Dahil dito, unti-unting 
nabawasan ang paglulutà sa pugon. Nang panahon ding ito’y naimbento ang mga 
modernong hurné na gumagamit ng LPG (/iquiefied petroleum gas) na naging 
kapalit ng tradisyonal na pugon. 


Ang paghuhurno sa pugon ang pinakatradisyonal na paraan sa paglulutô ng 
tinapay. Häbang nalulutô sa init ang tinapay, lumulutông ang balât nité at lumalambot 
ang loob. Nilulutù noon ang pandesal sa sahig mismo ng pugon (ang bahagi sa loob 
ng pugon kung saan pinagbabäga ang panggatong). Kilalä ang tinapay na ito bilang 
pan de sal de suelo. Nagkakaroon ng putok ang ibabaw ng pandesal sa sobrang init 


AS 


ng pugon kayâ “pandesal na putok” din ang tawag dito. 


Sa paggamit ng panggatong sa pugon, may epekto ang usok sa pagkakalutd 
ng tinapay. Kapag tama ang nagamit na panggatong (hindî madagta na magdudulot 
ng sobrang usok), magiging mabango ang tinapay na inilutd sa pugon. Malaläman 
kung ang panaderya ay naglutô sa pugon kung aamuyin ang tinapay at may bahid 
ito ng kaunting usok na hindi nakasusulasok. Sa halip ay kaaya-aya ang amoy nité. 
Inilarawan ito sa mga aklat ng baking bilang “bhreath of the oven” o hininga ng 
pugon (Uy at Orillos 2015, 18). 


378 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Angpagluluto sa pugon ay may pagkakasunod-sunodattiyak na oras (timing). 
Kapag malakas ang bâga, inuunang lutuin ang mga tinapay na nangangailangan ng 
mataas na temperatura. Ang tawag sa ganitong grupo ng tinapay ay ‘de alsa” o 
yaong mga masang may lebadura at pinapaalsa (Uy at Orillos 2016, 216) gaya ng 
pan de sal de suelo. Ang matatamis na tinapay na hinuhurno sa di gaanong mainit 
na bahagi ng pugon ay tinatawag na “discalso.”!° 


Paggamit ng plancha. Noong una, ang mga tinapay tulad sa tradisyong 
Europeo ay nilulutà sa sahig ng pugon tulad ng mga tinapay na matitigas ang balât 
(baguette, round cob o Italian country loaf) kayâ ang tawag din sa mga ito ay 
“oven bottom” o “oven-bottom baked” (Ingram at Shapter 2003, 7). Sa Filipinas, sa 
sahig din sa loob mismo ng hurno inilulutô ang pan de sal de suelo o pandesal na 
putok. “Pan de sal de suelo” ang tawag dito sapagkat suwelo o “suelo” sa Español 
ang sahig (Almario 2001, 251). Sakâ lämang ito hahanguin ng päla nang hindî 
natutumba nang pabalik sa pugon. 


Nang lumaon, nilulutà na rin ang mga tinapay sa ibabaw ng plancha, kung 
saan inilalatag at isinasaayos ang mga nahulmang masa bago ihurno. Nagmula ito 
sa salitâng Español na plancha na ang ibig sabihin ay “/ämina 6 pedazo de metal, 
llano y delgado” (La Real Academia Española 1899, 787) o sheet o piraso ng metal, 
plat at manipis. Sa Ingles, ito ay baking sheets o half-sheet pans. 


Karaniwang ginagamit sa mga panaderya ang mga plancha na walâng gilid 
kayâ mas madalîng ilipat sa cooling tray ang mga tinapay. Ang mga tinapay na 
kaiïlangang may hulma ay inilalagay sa loaf pan (para sa pan Americano), mamon 
o brioche molds (para sa mamon at ensaymada), at kuwadrado o bilog na pan na 
may gilid para sa ib4 pa. 


Ang paggamit ng plancha sa paghuhurno ay naging mas lagänap noong 
panahon ng Amerikano dahil sa kaniläng kampanya sa kalinisan. Sa halip na diretso 
sa sahig ng pugon, inilalagay muna sa plancha ang mga nahugis na masa sakâ 
ihuhurno nang sa gayon ay hindî ito madumihan. Masasabing marumi ang loob ng 
ilang panaderya noong araw kayâ nang dumating ang mga Amerikano, hinikayat 
nilä ang kalinisan, kasäma na ang paggamit ng mga plancha. May ilang panaderya 
sa Maynila noong dekada 1950 na ipinagmamalaki ang kaniläng pagiging malinis. 
Isa sa naglabas ng anunsiyo sa pahayagan ang Madrid Bakery (1954, 63) sa 
Binondo tungkol sa kaniläng pagkapanalo sa Clean-Up Week contest ng Lungsod 
ng Maynila. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 379 


Ang mga Bahagi ng Tinapay 
Balät, ukis, bugas, miga 


Ang dalawäng mahalagang bahagi ng tinapay ay ang crust (panlabas) 
at crumb (panloob) sa Ingles. Noong panahon ng Español, mayroon itong mga 
katumbas. Ang corteza o cascara ay tumutukoy sa “balat nang kahoy, tinapay, 
queso at matigas na balat nang bunga nang kahoy” (Laktaw 1889, 85). Ang crumb 
naman ay miga, “ang loob na malambot nang tinapay o ang maliit na piraso nang 
tinapay” (Laktaw 1889, 379). Kapag ang miga ay maliliit na piraso “na tumatapon 
o nadudurog sa paghiwa,” ang tawag dito ay “migaja” (Laktaw 1889, 379). 


Sa Ilokano, ang katumbas ng corteza at miga ay büûgas at ukis na patüloy 
na ginagamit sa kasalukuyan upang ilarawan ang dalawäng bahagi ng biscocho 
Pasuquin sa Hocos Norte. Ang ukis o oquis (Carro 1849, 181) ay nangangahulugan 
din noon bilang corteza (balât ng puno) at cascara (shell, talukab o balât). Ang 
bugas ay nangangahulugang “lo de dentro del palo, el corazon” o ang loob ng 
patpat o kahoy, ang pusd (Carro 1849, 63). Sa kasalukuyan, ang bügas ay ang “ubod 
0 ang pinakagitna ng punongkahoy” (Almario 2001, 137). 


Tamang-tama ang pagkakagamit ng mga lumäng salitâäng Ilokano para sa 
kaniläng tinapay—ang biscocho Pasuguin. Ito ay tinapay na nilulutô nang dalawäng 
beses. Kamukha ito ng Spanish bread at nakarolyo ang magkabilâng dulo papaloob 
(Ilustrasyon 9). Sa unang lutd ay lumilikhâ ng malambot na tinapay na amoy anis. 
Maaari itong kainin sa gayéng anyo. Sa pangalawäng sälang, ihihiwalay ang “ukis” 
(ang balât ng tinapay) sa “bügas” (panloob na bahagi o lamän ng tinapay) upang 
pareho itong maging maluténg na biscocho. Kapag malutong na, pinagsasamang 
mulf ang bügas sa ukis upang madafñ itong isilid sa süpot. 


Ilustrasyon 9. Biscocho Pasuquin ng Pasuquin Bakery sa Ilocos Norte. 
(Larawan ni Rafael David at inilathala nang may permiso ni Amy A. Uy bilang 
may karapatang-ari.) 


380 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Singkit 


Ang pandesal ay mayroong patulis na magkabilâng dulo na tinatawag na 
marka ng singkit. Kung susuriin ang pinagmulan ng singkit, tinutukoy nité ang 
maliit na matä (Almario 2001, 815). Ang salitâng ito ay ginagamit sa pagtitinapay 
sa pangkasalukuyan ngunit maaaring maikonekta sa kasaysayan ng bansa at ng 
mga Tsino. Maaaring ang katawagan ay may kaugnayan sa kaniläng lahi at dahil 
ang naunang magtitinapay sa Filipinas ay pawang mga Tsino (Salazar 1590, 215; 
Chia 2006, 515).2° 


Putok, hiwa, at lundo 


Kapag gagawa naman ng matigas na pandesal at ng monay, nagkakaroon 
ito ng “putok” sa ibabaw (kayâ mayroong “pandesal na putok” at “monay putok”). 
Ang putok ay nagaganap dahil sa init ng pugon (para sa pandesal) at hinihiwaan 
naman sa itaas ng hugis krus at lälagyan ng asukal para makagawa ng “putok” (para 
sa monay putok). Ang karaniwang monay ay mayroong “hiwà” o “lundo.” 


Siwang, hoja-hoja o hojaldres 


Ang ensaymada ay mayroong “siwang” sa loob na dulot ng pagkakatupi 
ng masa, pagpapahid ng mantekilya sa ibabaw sakâ irorolyo at païikutin na 
parang kuhol o kayâ ay spiral. Ang siwang na ito ay ayon sa orihinal na recipe ng 
ensaymada sa Mallorca, España na maraming salansan o layer sa loob. Ayon sa 
mga nakapanayam ng awtor na gumagawa ng ensaymadang estilong-Pampanga, 
ang mga siwang 0 layer ay tinatawag na “hoja-hoja” o “hojaldres,” mga salitâng 
Español na tumutukoy sa dahon o pliyego (piraso ng papel). Maaaring ang siwang 
na ito ay ojo, na dalawa ang kahulugan—“matä” at “ang bawa’t isa ng guang 
nang loob nang tinapay o queso” (Laktaw 1889, 414). Pinapahalagahan natin ang 
ganitong Kkatangian ng ensaymada at katulad na tinapay sapagkat ipinahihiwatig 
nité ang husay ng tradisyonal na pagkagawa at de-kalidad na sangkap ng ipinahid 
na mantekilya sa masa na nakatutülong sa paglikhâ ng siwang, hoja o ojo. 


Paraan ng Pagkain 


Napakahalaga ng ginagampanang papel ng tinapay sa ib4’t ibäng mga 
kultura. Ayon kina Ingram at Shapter (2003, 6), ang tinapay ay matagal nang 
itinuturing bilang staff of life— “ang kaisa-isang mahalagang pagkain.” Halimbawa, 
sa France at Italy, kinakain ang tinapay sa bawat meal at sa lahat halos ng course. 
Ayon pa kina Ingram at Shapter, nakagawian sa Europa na hati-hatiin sa maliliit na 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 381 


piraso ang tinapay upang isawsaw sa sabaw at sarsa o kainin kasäma ng hamén, 
keso, at pate. Ito ang maaaring isang dahilan kung bakit nakagawiang isilbi ang 
tinapay sa bawat meal—tila nakahanda ito sa oras na sisimutin ang masarap na 
sarsa. Mainam din itong hatiin at palamanan ng karne, mantekilya, peanut butter, 
egg salad, at ib4 pang naïis. 


Kung titingnan, malalaki, bilugän, o pahabâ ang kaniläng mga tinapay 
tulad ng pain de campagne, german rye bread, at baguette. Mayroon itong matigas 
na crust (labas) at malambot na crumb (loob) na akmang-akma sa nakagawiang 
pagsawsaw sa sabaw at sarsa. Para sa mga tagaroon, magandang klaseng tinapay 
ang mayroong taglay na ganitong katangian. 


Ang mga kulturang nabanggit ay may matandang tradisyon sa paggawa 
ng tinapay. May panahong gumagawa ang mga kabahayan ng sariling tinapay at 
hinuhurno sa sariling pugon o dadalhin sa pugon ng komunidad (Ingram at Shapter 
2006, 10). Nang lumaon ay naitatag ang mga panaderya kung saan nabibili, sa halip 
na ginagawa sa bahay, ang tinapay. 


Sa Filipinas, unti-unting naging bahagi ng hapag ang tinapay kahit na 
nangunguna pa rin ang pagkain ng kanin at ulam. Ang tinapay ay nagsisilbi lâmang 
bilang bahagi ng almusal at meryenda—isang pantawid gütom hanggang sa sumapit 
ang oras ng pangunahing pagkain sa tanghalian at hapunan (Uy at Orillos 2015, 
15-16). Hindî ito mabigat na pagkain kayâ mas maliliit at malalambot ang ating 
tinapay kompara sa ilang tinapay sa Europa. Kung tutuosin, pareho lang din naman 
ang mga sangkap na arina, lebadura, tubig, at asin ng pangkaraniwang tinapay, 
sa Filipinas man o sa Europa, pati na rin ang kaniläng paraan ng paghahalô at 
paghuhürno. Magkaibä lämang ang katangian ng tinapay sa Filipinas at sa Europa 
dahil sa pormulasyon ng tinapay na ninanais gawin. Ang mga tinapay sa Europa ay 
dinisenyo upang makuha ang ninanaïs na pagkakayari at tekstura ng mga kumakain 
nito—malalaki, mabalât (crusty), at nakabubusog dahil iyon ang nagsisilbing 
kanin sa kanilä. Sa Filipinas, ginagampanan na ng kanin ang pagbubusog sa tiyan 
na siyä namang dulot ng baguette, rye bread, pain de campagne, at ibä pa sa 
hapag ng mga taga-Europa. Sa Filipinas, kinakain natin ang tinapay na payak. Sa 
agahan, karaniwang isinasawsaw natin ang pandesal at monay sa mainit na kape. 
Pinapalamanan din ito ng mantekilya, matamis sa bao, peanut butter, sardinas at 
ibä pa. Sa meryenda, ipinapares ang tinapay sa sabaw tulad ng lomi at pan de agua 
ng Batangas, batchoy at pan de siosa ng Iloïlo, mami at siopao ng Binondo. Ngunit 
alalay lâmang ang mga tinapay sa ating pangunahing pagkain: ang kanin. Kayâ ang 
tinapay natin ay maliliit at malalambot. 


382 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ang Talinghaga ng Tinapay 


Ano ang kinalaman ng talinghagà sa tinapay? Maaaring malayo sa paksa ng 
pagtitinapay ang talinghaga na binibigyang-kahulugan bilang sangkap ng pagtula: 


… ang talinghaga ang buod ng pagtula. Ito ang utak ng 
paglikha at disiplinang pumapatnubay sa haraya at sa 
pagpili ng salita habang isinasagawa ang tula. Sa gayon, 
napaghaharian nito ang pagbukal at pagdaloy ng diwa 
gayundin ang kislap ng tayutay at sayusay na isinasangkap 
sa pagpapahayag (Almario 1991, 148). 


Ngunit sa pananaliksik ng awtor sa mga tinapay ng Filipinas, kapansin- 
pansing mula sa imahinasyon ng magtitinapay ay nakalilikhâ ng matalinghagang 
mundo. Sa pagpapaalsa pa lâmang ng masa ay punông-punê na ng talinghagà— 
binubuhay ang organismo sa lebadura upang makagawa ng pagkaing tinapay na 
nagbibigay naman ng bühay sa maraming kulturang kumakain nité. “Karamihan sa 
mundo, ginagamit ang tinapay bilang singkahulugan ng buhay, at ito ay itinuturing 
na sagrado ng maraming pamilya (Jones at Jones 1982, 17).” 


Katunayan, ayon kay Dupaigne (1999, 122), sa mga tradisyonal na lipunan, 
may ginagawang tinapay para sa bawat yugto ng bühay—mula sa pagsilang 
hanggang sa bürol, mula sa kasal hanggang sa panganganak. Sa Filipinas,karaniwang 
inihahanda ang ensaymada tuwing Pasko o Pasko ng Pagkabuhay. Tuwing may 
kaarawan, kasämang inihahanda ang pansit—na pampahaba ng bühay—at pan 
Americano.Tuwing may lamay, kasäma rin ang tinapay (at biskuwit) sa inihahanda 
(Uy at Orillos 2015, 16). Ani ni Dupaigne (1999, 122): “The aspects and events of 
our social and religious lives demonstrate the mythical quality of bread, and by 
ensuring and symbolizing the survival of the human race down through the ages, 
bread has become a part of the cycle of life.” 


Makikita din natin sa pagtitinapay ang talinghaga sa pakahulugan nina 
Noceda at Sanlucar na “misterio: metafora” (Almario 1991, 146). Ang misteryo ay 
maaaring iugnay sa saloobin ng magtitinapay at ang metapora ang sumasalamin sa 
kaniyang pagtingin sa loob at labas ng kaniyang mundo. Ayon kay Almario (1991, 
150): 


Sa loob ng isang tula o pahayag, ang talinghaga ang mismong 
larawan ng kamalayan ng tao. Isinisiwalat nito ang kilos at 
lakas ng isip samantalang ginagagap ang isang Karanasan. 
Kaya’t kung matapat, ipinababanaag nito ang nakaraan, 
kapaniwalaan, at iba pang makabuluhang puwersang panloob 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 383 


na kinakasangkapan ng tao-makata sa pagsusuri ng kanyang 
karanasan. 


Sa gayon, ang mga pangalan at katawagan ng pagtitinapay ay isang pagpapahayag 
ng ating mga magtitinapay. 


Paglilikhâ: Misteryo 


Tatlong pangunahing idea mula sa wika ng magtitinapay ang lumutang 
sa pag-aaral na ito: ang 1) pagpapabuhay, 2) hininga ng pugon, at 3) ang maestro 
panadero bilang manlilikhä. 


Nagpabuhay ka na ba? 


Sa teknikal na katawagan sa Ingles, ang ibig sabihin lâmang ng 
“Nagpabuhay ka na ba?” ay “to activate the yeasf” o “to prepare the sponge or 
sourdough starter.” Ngunit sa mata ng ating maestro panadero, ipinahahayag niya 
ang kaniyang karanasang magpabuhay ng isang nilalang (ang lebadura). Sa tayutay 
na personipikasyon, tumatayô ang lebadura bilang isang nilalang na kinakailangang 
gisingin mula sa pagkakatulog o akitin mula sa hangin upang mabuhay sa isang 
lalagyang may arina, tubig, at asukal. Ang nilalang na ito ay kailangang alagaan 
häbang ito ay dumarami hanggang sa maisäma na ito sa ib4 pang sangkap upang 
gawing masang paaalsahin. 


Nagiging kodigo ang “pagpapabuhay” sa magtitinapay at sa may-ari ng 
panaderya. Kung magtatanong ang maestro o may-ari sa kaniyang katuwang na 
panadero, “Nagpabuhay ka na ba?” o kayâ ay babasähin niya ang listähan ng 
timplada at makikitang nakalista sa mga sangkap ang “buhäy,” alam na niya kaagad 
ang tinutukoy sapagkat magkabahagi silä sa karanasang ito. 


Hininga ng Pugon 


Sa tradisyonal na pagluluto ng tinapay sa pugon, mabango ang tinapay 
dahil sa usok na sumasanib dito häbang niluluto. Ang usok na ito ay maituturing 
na hininga ng pugon at nakakamtan kung tama ang piniling panggatong. Sa 
hurnero, ang mabangong usok na ito ang tumatatak sa magandang katangian ng 
kaniyang tinapay, at bilang talinghagà, tumutukoy pa rin sa pagbibigay ng bühay. 
Sa pagpapanatili ng pugon, hindî tulüyang pinapatay ang lahat ng bâga sa loob nit 
kayâ nananatili itong mainit-init, may bühay, at tila “humihinga.” 


384 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ang Maestro Bilang Manlilikha 


Sa lahat ng klase ng paglulutd, sa pagtitinapay madarama ang pagiging 
manlilikhâ sapagkat binubuo ng maestro ang masa ng tinapay sa 1bâ’t ibäng hugis 
at laki gâmit ang mga kamay. Bago pa man natin ipagkatiwala sa mga mäkinä 
ang paggawa ng tinapay, nâsa kamay ng mga maestro ang kakayahang lumikhâ 
ng pagkaing ito. Dito makikita ang husay ng maestro sa pagbubuo ng tinapay, at 
ang galing ng hurnero sa pakiramdam sa tamang init ng hurno. Masasabi nating 
parehong nauunawaan at nahahawakan ng magtitinapay kung paano makabuo ng 
bühay mula sa masa at kung paano bumubuhay ang kaniläng gawang tinapay sa 
mga tao. 


Pagtutulad: Metäporä 


Gâmit ang tayutay ng pagtutulad, ang metapora, binibigyan ng magtitinapay ng 
mga pangalan ang kaniyang mundo. Magmula sa mga sangkap ng masa hanggang 
sa mga kagamitan, pamamaraan at produkto, mayroon itong katumbas sa labas ng 
kaniyang larangan. Ayon nga kay Rico (1983, 188): 


Metaphor generates new means of expression when the 
conventional or denotative will not suffice, thus extending 
your power over language and expanding your inherent 
creative potential. Since each ofus has the natural potential 
for making connections and seeing relationships in our own 
unique way, metaphor-making is a highly personal, richly 
creative phenomenon. 


Pagpapangalan 


Simple lämang ang pagpapangalan ng magtitinapay sa kaniläng mga 
produkto ngunit mayaman sa pananalinghaga tulad ng paghahalintulad sa mga bagay 
at tao: bonete, kabukiran, kalihim, pinagong, bohol, pan de Nora, elorde, dabiana, 
tolindoy, at marami pang ib4. Nanghihiram at naghahalintulad ang pangalan ng 
tinapay sa hugis, anyo, o partikular na katangian ng kawangis na bagay o tao. 


Pamilyar tâyo sa konsepto ng bangka, baston, at singkit ngunit sa 
magtitinapay, lumalagpas ang kahulugan ng mga ito upang maïiangat sa nakikita 
niyang kaugnayan sa kaniyang ginagawa. Ang bangka ay hindî na lâmang 
sasakyäng-pandagat kundî sasakyän ng gagawin niyang masa. Ang baston ay hindî 
na lâmang tumutülong sa paglalakad ngunit nakatutülong sa magtitinapay na ayusin 
ang kaniyang masa ng pandesal sa kaparehong porma ng salitâng pinagmulan. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 385 


Ang singkit ay paglalarawan ng pangkat ng tao ngunit pag-iimahen na rin ng 
pandesal. Inihahalintulad ang singkit sa matä ng tao—kapag nalutô na ang masa 
at naging pandesal, lumalapad ang ibabaw nité na katumbas ng pagmulat ng mga 
matä ng tao. Sa pagpapangalan sa mga ito, ayon kay Leary, nananaig kung ano ang 
napapakiramdaman ng ating mga katawan at kung ano ang naïisip sa imahinasyon 
(Leary 1995, 268). 


Tinapay bilang Katawan 


Bilang karagdagang halimbawa, tingnan din natin ang conceptual metaphor 
sa pagsusuri sa ilan pang mga katawagan sa pagtitinapay. Ayon kina Lakoff at 
Johnson (1980, 454): “Metaphor is pervasive in everyday life, not just in language, 
but in thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we 
both think and act, is fundamentally metaphorical in nature.” 


Kung titingnan ang conceptual metaphor ng tinapay ayon sa mga salitâäng 
ibinahagi sa pag-aaral na ito, ito ay ang konsepto ng “tinapay bilang katawan” 
(bread as body). Bagaman ang tinapay at katawan ay magkaibäng bagay—ang una 
ay bagay na kinakain, ang pangalawa ay bahagi ng nilalang na kaïlangang kumain— 
ang ilan sa mga salitâ ng magtitinapay ay umaayon sa conceptual metaphor na ito 
lalo na sa aspektong pisikal, seksuwal, at panrelihiyon. 


Ang mga bahagi ng tinapay tulad ng ukis at bugas (balât at loob), singkit 
ng pandesal, hojas o ojo ng ensaymada, at hiwà at lundo ng monay ay ipinangalan 
ayon sa metapora ng katawan ng tao at kalikäsan. Maging ang pamamaraan ng 
pagpapabuhay ng lebadura at pagsanib ng hininga ng pugon sa tinapay ay tumutukoy 
pa rin sa tinapay bilang katawan, partikular sa pagkakaroon ng bühay. Ang lahat ng 
ito ay binubuo o nililikhâ ng kamay ng magtitinapay na kung iisipin ay umiinog sa 
isinasaayos ng konsepto ng tinapay bilang katawan. 


Mayroon tâyong mga tinapay na literal na sumisimbolo o kumakatawan 
sa pagiging babae: ang monay at kalihim. Ang monay ay iwinawangki ang hugis 
sa ari ng babae, samantälang ang kalihim ay kilalä rin sa kasalukuyan bilang pan 
de regla, bellas (na ibig sabihin ay puta), at lipstick bread. Bagaman pabiro ang 
mga katawagang ito, lumalabas pa rin ang pagiging sexisf, mapanirà, at mababäng- 
pagtingin sa babae ng pagkakapangalan sa mga ito. 


Gayunman, hindi na bago ang seksuwal na konotasyon ng tinapay. Ayon kay 
Dupaigne (1999, 156): “Bread-making has inspired countless sexual metaphors 
and references — the kneading of the dough, the leavening that makes it expand, the 
loading of the oven — but the shapes of certain breads actually are sexual symbol, 
male as well as female.” 


386 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ilang halimbawa nito sa kulturang Europeo ay ang pane piave at pane moro 
na hugis ari ng lalaki, ang manchette ng Pranses na hugis korona, at ang pains 
fendus o split breads ng Pranses na kamukha ang monay sa Filipinas. 


Bilang pangwakas, balikän natin ang pinagmulan ng pagtitinapay sa 
Filipinas: ang paggawa ng ostiya na kumakatawan sa katawan n1 Kristo. “Bread has 
had symbolic Christian meaning since Jesus said to his disciples, ‘I am the bread of 
life’”” (Jones at Jones 1982, 17). Ito ang ilang maaaring pangunahing dahilan kung 
bakit nakarating at nanatili sa atin ang tinapay—una bilang simbolo ng simbahang 
Katoliko, pangalawa bilang pagkain ng mananakop, at pangatlo bilang pagbubukäs 
ng Filipinas sa mas malawak na mundo. 


Ang Pagkilala Sa Kulturang Filipino 


Ano ang implikasyon ng mga inihayag na mga katawagan at talinghaga? Ano 
ang maaaring ipinahihiwatig nito tungkol sa atin? Sa pagtitinapay, hinuhugis natin 
ang ating mundo sa pamamagitan ng pagbubuo ng isang masa at paghuhulma dito 
bilang mga tinapay ng ating imahinasyon. Sa akto ng permentasyon, pagpapaalsa, at 
paghuhurno, malaki ang pagbabagong-anyo ng mga sangkap. Mayroong chemical 
reactions na nagaganap sa bawat yugto ng pagbubuo ng masa upang maging 
tinapay. Ang arina ay hindî na lâmang nananatiling arina. Gayundin ang lebadura, 
ang tubig, at ang asin. Naïib4 ang kaniläng kaanyuan upang makabuo ng katauhan 
ng tinapay na may balât (crust) at kalamnan (crumb). 


Ang pagtitinapay ay pinagsämang agham at sining: una dahil eksakto ito sa 
kaniyang mga sangkap at proseso. Nagaganap lâmang ang pagtikim pagkatapos ng 
paghuhurno sapagkat sinegurado sa timplada na tamang-tama ang magiging lâsa at 
kalalabasang anyo ng tinapay. 


Kinakaïlangang eksakto ang pagkakagawa, takalin nang tama ang mga 
sangkap, masahin, at pormahin nang paulit-ulit ang masa hanggang sa maging 
bahagi ito ng likäs na pagkilos, paghinga, at pagdamä ng magtitinapay. Iyon ang 
sining ng pagtitinapay. Kayâ angkop na tawaging maestro ang ating magtitinapay 
sapagkat sa kaniyang mga kamay dumadaloy ang galing sa paglikhâ ng tinapay. 


Bawat yugto ng pagtitinapay ay kinakaïlangang gawin nang magkakasunod 
at buong pagpapasensiya. Matagal na paghihintay ang nagaganap sa mga proseso ng 
pagtitinapay. Isinasaayos ang masa upang maging handa ito sa susunod na proseso. 
Makaligtaan ang isang yugto, tiyak na babagsak ang masa o hindî mabubuo nang 
tama ang tinapay. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 387 


Sapagkat buhäy ang masa, hinahawakan ito nang may pag-iingat at 
pangangalaga hanggang sa maïhatid ito sa kaniyang huling hantungan: ang pagiging 
ganap na tinapay. 


Sa lahat ng ito lumalabas ang pahayag ng magtitinapay tungkol sa kaniyang 
sarili at sa kaniyang mga kababayan. Gumagäna sa tinapay ang pagbabatbat, 
pagbabaston, at pagsisingkit. Nakikiliti tâyo sa ating pagpapangalan. Sa ganitong 
mga paraan natin nalinang ang pagtitinapay ayon sa ating kultura, pakiramdam, at 
kapaligiran. Nang tâyo’y nasakop ng mga Español, iniangkop nilä ang kahulugan 
ng tinapay sa umiiral na tradisyong pagkain sa Filipinas—ang kanin at mga 
halamang-ugat. Katutubo sa atin ang konsepto ng sinaunang tinapay kayâ madaling 
natumbasan ang mga salitâng tinapay at pagmamasa. Gumagawa na tâyo noon 
pa man ng minamasang galapong mula sa bigas—iyon ang ating tinapay noong 
una. Sa bandäng huli at sa kasalukuyan, nananaig pa rin ang sinaunang tinapay 
bagaman dahil sa mga pagbabago ng panahon, hindî na natin mulf pang naibalik 
ang sinaunang kahulugan ng tinapay—ang nadatnan ni Pigafetta bilang acerte 
focacie de rizo. Gayunman, naging sariling atin pa rin ang pagkaing gawa sa trigo 
dahil sa matagal na panahong nagpapakabihasa ang ating mga maestro panadero sa 
larang na ito. Sa ating mga tinapay, ang pandesal ang pinakakumakatawan sa atin: 
Pandesal “is our basic tinapay, our ‘bread of salt,’ whether putok or pang-araw- 
araW (the daily bread). It is the bread of our history, at the core of our culture, at the 
heart of our tastes. It is brown and plain like the Filipino, good by itself or alone, 
crisp on the outside and soft on the inside. It is good, basic and strong—just the way 
we are, and would like the nation to be” (Fernandez 2000, 57). 


Sa pagsasaanyo ng tinapay sa sarili nating imahen, dinadalä natin ang ating 
mga idea kung ano dapat ang isang tinapay. Malambot, matigas, tostado, mabigat, 
siksik, matamis, matabäng, makulay—ibä’t ibäng katangian ng tinapay na malayà 
nating mapagpipilian at naibibigay ng magtitinapay. 


Tinutulungan tâyo ng pagbabaston na makabuo ng pandesal gâmit ang isang 
pamilyar na idea: ang baston, hindî ang troso ng tradisyong Kanluran. Hindî tâyo 
naghuhugis ng pandesal gamit ang ibäng anyo, tabas, o porma na walâng kabuluhan 
sa atin. Kultura ang maaaring konteksto ng singkit (at lahi, kung iisipin natin ang 
kakabit ng idea ng pagiging singkit). 


Tuwid ang tinatahak na anyo ng ating mga idea dahil sa mahigpit na 
balangkas ng pagtitinapay. Ngunit minsan, nag-iibâ tâyo ng daan, lumiliko, 
gumagalà sa pamamagitan ng maliliit na pagpapalit sa timpla, lâsa, at anyong mas 
malapit sa atin. Sa ganitong paraan naman tâyo hinuhubog ng tinapay. 


388 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Mga Talâ 


Ang pagtinging ito ay siyä namang nagmula sa nakaraang pagsasanay ng awtor bilang isang makatà at 
dâting aktibong kasapi ng Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo o LIRA noong dekada 2000. 


?Ang pakahulugan ng “pastilla” sa salitâng Kastila ay “porcion de pasta de uno u otro tamaño y figura, y 
ordinariamente pequeña y cuadrangular o redonda” (La Real Academia Española 1899, 750) o yaong maliit 
na piraso ng masa na hugis parihaba o pabilog. 


3 Tapai din ang katumbas ng “rice wine” o serbesa sa salitâng Malay (Crawfurd 1852, 15) at Brunei 
(George 2017). Ang Google Translate (2018) ng tä pâi o $ HA ay “tower card” bagaman dinadalà rin ako ng 
Google sa mga website ng rice wine na gawa sa probinsiya ng Shaoxing na kilalä sa paggawa ng mga alak mula 
sa fermented rice. 


“Ang katumbas na sûkat ng isang quintal ay “hundred weight” sa Ingles o 50 kilogramo sa metric system. 


$Mula sa ulat ni Lavezaris na ipinakita ang facsimile ng listähan bilang bahagi ng exhibit na “Flavors That 
Sail Across the Sea/Sabores Que Cruzaron Los Oceanos” sa Pambansang Museo ng Pilipinas na nasaksihan ng 
awtor noong 2017. Ang exhibit ay nagtagal simula 24 Nobyembre 2016 hanggang 5 Pebrero 2017. Binanggit 
din ang nasabing bizcocho sa “Travelling Food” na artikulo ng curator na si Antonio Sanchez de Mora sa 
exhibit catalogue. 


 Biscocho ang pagbaybay ni Caro (1849, 58), may accent ang 0 — 6. 


7Ito ay gâmit hanggang sa kasalukuyan, gaya ng nabibili sa Iloilo na pampasalubong na biscocho na may 
mantekilya at asukal ang ibabaw sakâ totostahin. 


8 Tingnan sa pähinä 371 ang ganitong paraan. 


°Maaaring basahin ang mas buong kuwento ng pag-unlad ng panaderya sa Filipinas sa pahina 1-13 ng 
Panaderia: Philippine Bread, Biscuit and Bakery Traditions (2015) na isinulat ni Amy A. Uy at ng awtor. 


10 May pagkakataông ang may-ari ng panaderya rin ang nagsisilbing maestro panadero at mayroon siyäng 
katuwang na pangunahing panadero o head baker na siyäng nagpapatupad ng kaniyang mga imbento, balak at 
kautusan sa mga bago o binagong pormulasyon. 


Ang pagkakabaybay ng salitâng “dahil” sa orihinal na teksto ay “dahi” (Laktaw 1889, 353). 


2 Maaaring mag-apply ang isang taga-labas na maestro panadero at maaari ding magmula sa next-in- 
line sa loob ng panaderya, gaya din ng karaniwang nagaganap kapag nag-aaplay sa isang trabaho sa ibâ pang 
larangan o institusyon. 


5 Kinakailangan ding banggitin na ang pan sa Español ay maaari ding katawagan sa mga bagay na hinugis 
na parang tinapay. Sa Diccionario de la Lengua Castellana (1899, 734) narito ang isa sa mga paggamit sa 
salitâng pan: “fig. Masa otras cosas, en figura de pan. PAN de higos, de jabon, de sal” [mga bagay na hugis 
tinapay, kaya bread of figs, of soap, of salf]. Sinusuportahan ito ng Ingles-Espanol na diksiyonaryo ni Baretti 
(1786, 473), na tinutukoy nito ang tinapay, mais, at loaf (iyong korteng pakuwadrado tulad ng loaf bread). Ang 
naturang “loaf”? ay tumutukoy sa kimpal, katipunan o bloke ng mga bagay, tulad ng bloke ng sabén o ginto [pan 
de xabon, pan de 6ro]. Kayâ ang isang kahulugan noon ng pan de sal ay literal na “tinapay na asin” o asing 
hinugis na parang tinapay. 


4 Hindî pa ito dapat nagiging alak. Tandaan na ang yeast ay nagsimula rin sa mga pagawaan ng mga alak 
at serbesa o naïipon sa sourdough. May natural na yeast na nâsa tubâ kayâ magagamit talaga ito sa pagpapaalsa. 


1 Ang lahat ng sunod-sunod na prosesong ito ay natutuhan ng awtor mula sa fieldwork, baking seminars 
na may hands-on, at sa pagsusulat ng mga aklat tungkol sa baking. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 389 


1 Noong una ay napalitan ang kahoy na bangka ng mga stainless steel na bangka na nasisilip pa ng 
awtor sa mga panaderya sa kaniyang fieldwork ngunit hindî na ito masyadong ginagamit dahil mayroon nang 
industrial mixer. 


Ang salitâng “tapil” ay ginagamit din sa pagbubuo ng masa ng cera o wax (Santos 1794, 90). 


IS Nasusukat ang kapasidad ng hurno kung ilang plancha ang kakasya sa loob nitb—dalawa hanggang 
sandaan, ayon sa panayam sa gumagawa ng Capule oven (Wong at Orillos 2017, 66). 


Ang discalso ay salitâng natutuhan ng awtor mula kay Jonathan Cabiles, may-ari ng panaderya at maestro 
panadero ng sarili niyang panaderya, na nagturû sa awtor sa isang baking seminar sa Philippine Society Baking 
noong 2015 na isa sa mga nakatatandang opisyal si Ginoong Cabiles. 


2Minarkahan sa UP Diksiyonaryong Filipino na salitâng Tsino ang singkit bagaman walâng eksaktong 
kaparehas na salitâ ang nabanggit. Gayunman, sa paghahanap ng awtor ng pruweba, ang salitâng qingxié 
CRI o HE) sa tulong ng Google Translate na ang ibig sabihin ay “slant” at may pagkakahawig sa tunog 
ng singkit. Sa wikang s/ang, ang pagkakagamit ng “slant eyes” ay tumutukoy rin sa pagkasingkit ng 
mga kapatid nating Tsino kayâ maaaring konektado ang gingxié sa singkit. Sa diksiyonaryong Tsino, ang 
katumbas na salitâ ng “slanf” (Giles 1912, 546) ay kaparehong-kapareho ng mga characters ng gingxié 
ang pagpapakahulugan sa slant. Narito ang ilang mga parirala mula sa nasabing diksiyonaryo (Mandarin) 
sa ilalim ng salitâng s/ant: “slanting; oblique; transverse;” “eyes squinting outwards;” “cock-eyed;” “if 
the eye squints, the heart is not upright;” at “diagonal; length diagonally” na pare-parehong may character 
na À (Giles 1912, 546). 


° € 


Mga Sanggunian 


Aguilar, Jr. Filomeno V. 2008. “Rice in the Filipino Diet and Culture.” PIDS 
Research Paper Series No. 2008-03. Makati City: Philippine Institute for 
Development Studies. 21. 


Alcazar, Antonio. 1921. Suplemento Al Diccionario Visaya-Español. Manila: 
Imprenta de Santos Y Bernal. 


Almario, Virgilio S. 1991. Taludtod at Talinghaga: Mga Sangkap ng Katutubong 
Pagtula. Pasig City: Anvil Publishing, Inc. 


Almario, Virgilio S. ed. 2001. UP Diksiyonaryong Filipino. Quezon City: Sentro 
ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas. 


Baretti, Joseph. 1786. À Dictionary, English and Spanish, Spanish and English. 
Segunda parte. London: Piestre and Delamolliere. 


Bartolome, Jessica. 2015. “Serving up hot pandesal and political talk at Kamuning 
Bakery.” GMA News Online, 4 Nobyembre 2015. http://www.gmanetwork. 
com/news/lifestyle/food/542155/serving-up-hot-pandesal-and-political- 
talk-at-kamuning-bakery/story/ 


390 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Bergaño, Diego. 1860. Vocabulario de la Lengua Pampanga en Romance. Manila: 
Imprenta de Ramirez Y Giraudier. 


Best, Elsdon. 1892. “Pre-Historic Civilization in the Philippines—The Tagalo- 
Bisaya Tribes.” The Journal of Polynesian Society 1, No. 1 (December 
1892): 195-201. 


Braun, Emil. 1908. The Baker’s Book: A Practical Hand Book of the Baking 
Industry in all Countries. Volume IL. New York: D. Van Nostrand Company. 


Bunquin, Efren G. 1976. The Golden Treasury of Baking and Candymaking. 
Caloocan City: Tojix Press. 


Carro, Andres. 1849. Vocabulario de la Lengua Iocana. Primera edicion. Manila: 
Establicimiento Tipografico del Colegio de Santo Tomas. 


Chia, Lucille. 2006. “The Butcher, the Baker, and the Carpenter: Chinese Sojourners 
in the Spanish Philippines and Their Impact on Southern Fujian (Sixteenth- 
Eighteenth Centuries).” Journal of the Economic and Social History of the 
Orient 49, no. 4, “Maritime Diasporas in the Indian Ocean and East and 
Southeast Asia (960-1775). 509-534. 


Christensen, Emma. 2010. “Word of Mouth: La Grigne.” The Kitchn. 26 Pebrero 
2010. http://www.thekitchn.com/word-of-mouth-la-grigne-109750 


Counihan, Carole. 1997. “Bread as World, Food Habits and Social Relations in 
Modernizing Sardinia.” Food and Culture, À Reader. Counihan, Carole and 
Van Esterik, Penny, eds. New York: Routledge. 


Crawfurd, John. 1852a. Grammar and Dictionary of the Malay Language. Vol. 1. 
London: Smith, Elder and Company. 


Crawfurd, John. 1852b. À Grammar and Dictionary of the Malay Language. Vol. 2. 
London: Smith, Elder & Company. 


Davidson, Alan. 2006. The Oxford Companion to Food. 2nd edition. New York: 
Oxford University Press Inc. 


Diaz, Casimiro. 1718. “The Augustinians in the Philippines, 1670-94,” Chapter 


XVI 250. The Philippine Islands, 1493-1898, vol. 42. Inedit at isinalin 
nina Emma H. Blair at James A. Robertson, 250. Cleveland: Clark. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 391 


Dupaigne, Bernard. 1999. The History of Bread. New York: Harry N. Abrams, Inc. 


Encarnacion, Juan Felix de la. 1851. Diccionario Bisaya-Español. Manila: Imprenta 
de los Amigos del Pais. 


Encarnacion, Juan Felix. 1883. Diccionario Bisaya-Español. Tercera edicion. 
Manila: Tipografia de los Amigos del Pais. 


English Oxford Living Dictionaries. “Alveolus.” Inakses 4 Hulyo 2017. https:// 
en.oxforddictionaries.com/definition/alveolus 


Evans, Kellie. 2014. “Pan de sal.” Saveur. Inakses 17 Enero 2014. http://www. 
saveur.com/article/kitchen/pan-de-sal 


Fenix, Micky. 2006. “An old-fashioned family bakery.” Country Cooking. 
Philippine Daily Inquirer. 23 Mayo 2006, C3. 


Fernandez, Doreen G. at Alegre, Edilberto N. 1988. Sarap, Essays on Philippine 
Food. Manila: Mr. & Ms. Publishing Company, Inc. 


Fernandez, Doreen G. 2000. Palayok: Philippine Food Through Time, On Site, In 
the Pot. Makati City: Bookmark. 


Fernando, Gilda Cordero. 1992. Philippine Food and Life. Pasig City: Anvil 
Publishing, Inc. 


Food and Nutrition Research Institute. 2014. “More Pinoy Eat Less.” Inakses 10 
Disyembre 2014. http://www. fnri.dost.gov.ph/index.php/137-more-pinoy- 
eat-less-fnri-survey 


Fromartz, Samuel. 2014. /n Search of the Perfect Loaf, a home baker's odyssey. 
New York: Penguin Books. 


George, Mackley. 2017. “Rice Wine (Tapai): Local Home Made Beverages.” Rice 
Wine Tapai. Inakses 12 Setyembre 2017. http://ricewinetapai.blogspot. 
com/ 


Giles, Herbert A. 1912. À Chinese-English Dictionary. Second edition. Volume 1. 
London: Bernard Quaritch. 


Gisbert, Mateo. 1892. Diccionario Bagobo-Español. Manila: Tipc-Litografico de 
Ramirez Y Compañia. Project Gutenberg. 


392 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Hines, Caitlin. 1999. “Rebaking the Pie, The Woman as Dessert Metaphor.” 
Reinventing Identities: The Gendered Self in Discourse. New York: Oxford 
University Press. 145-162. 


Hutton, James, translator. 1892. Saint Louis, King of France. 6th edition. London: 
Sampson Low, Marston and Company. 


Ignacio, Rosendo. 1919. Aklat ng Pagluluto. Manila: J. Martinez. 


Ignacio, Rosendo. 1922. Diccionario Hispano-Tagalo. Primera edicion. Manila: 
Bahay Palimbagan ni P. Sayo. 


Ingram, Christine at Shapter, Jennie. 2003. The World Encyclopedia of Bread and 
Bread Making. London: Anness Publishing Limited. 


Jones, Judith at Jones, Evan. 1982. The Book of Bread. New York: Harper & Row, 
Publishers. 


Labensky, Sarah R. 2005. On Baking, À Textbook of Baking and Pastry 
Fundamentals. New Jersey: Prentice Hall. 


Lakoff, George at Johnson, Mark. 1980. “Conceptual Metaphor in Everyday 
Language.” The Journal of Philosophy, Volume 77, Issue 8 (Agosto1980): 
453-486. 


La Real Academia Española. 1899. Diccionario de la Lengua Castellana. Madrid: 
Imprenta de los Señores Hernado Y Compania. 


Laktaw, Pedro Serrano. 1889. Diccionario Hispano-Tagalog. Primera parte. Manila: 
Tipografico La Opinion. 


Laktaw, Pedro Serrano. 1889. Lexico Primera Parte Hispano-Tagalog. Manila: 
Establicimiento Tipografico La Opinion. 


Laktaw, Pedro Serrano. 1914. Diccionario Tagalog-Hispano. Segunda parte. 
Manila: de Santos Y Bernal. 


Lavezaris, Guido de. 1574. “Two Letters from Guido de Lavezaris to Felipe IL.” 


The Philippine Islands, 1493-1898, vol. 3. Inedit at isinalin nina Emma H. 
Blair at James A. Robertson, 250. Cleveland: Clark. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 393 


Leary, David E. 1995. “Naming and Knowing: Giving Forms to Things Unknown.” 
Social Research 62, no. 2 (1995): 267-98. 


Lisboa, Marcos de. 1865. Vocabulario de la Lengua Bicol. Manila: Establicimiento 
Tipografico del Colegio de Santo Tomas. 


Lépez-Rodriguez, Irene. 2014. “Are We What We Eat? Food Metaphors in the 
Conceptualization of Ethnic Groups.” Linguistik Online, 69, number 7 
(Setyembre 2014) https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/1655 


“Madrid Bakery ad.” 1954. Philippines Free Press. 11 Disyembre 1954. 63. 


Mahdi, Waruno. 2007. Malay Words and Malay Things: Lexical Souvenirs from an 
Exotic Archipelago in German Publications Before 1700. Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz Verlag. 299, 


Maldonado, Juan Pacheco. 1575. “Letter from Juan Pacheco Maldonado to Felipe 
IL” The Philippine Islands, 1493-1898, vol. 3. Inedit at isinalin nina Emma 
H. Blair at James A. Robertson, 272. Cleveland: Clark. 


Mentrida, Alonso de. 1841. Diccionario de la Lengua Bisaya, Hiligueina Y Haraya 
de la Isla Panay. Manila: Imprenta de D. Manuel Y De D. Felis Dayot. 


Mora, Antonio Sänchez de. “Travelling Food.” Flavors That Sail Across The 
Sea/Sabores Que Cruzaron Los Oceanos. Catalogue of Publications. 
Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, Spanish Agency for 
International Development Cooperation. Exhibition Catalogue. 


Morga, Antonio de. 1609. Sucesos de las Islas Filipinas. Mexico: Geronymo Balli. 
The Philippine Islands, 1493-1898, vol. 16. Inedit at isinalin nina Emma H. 
Blair at James A. Robertson, 26-267. Cleveland: Clark. Project Gutenberg. 
Morton, James. 2013. Brilliant Bread. London: Ebury Press. 


Nigg, Charles. 1904. À Tagalog English and English Tagalog Dictionary. Manila: 
Imprenta de Fajardo Y Compania. 


Noceda, Juan de at Pedro de Sanlucar. 1754. Vocabvlario de la Lengua Tagala. 
Manila: Imprenta de la Compania de Jesus. 


Noceda, Juan de at Pedro de Sanlucar. 1832. Vocabulario de la Lengua Tagala. 
Valladolid: Imprenta de Higinio Roldan. 


394 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Noceda, Juan de at Pedro de Sanlucar. 1860. Vocabulario de la Lengua Tagala. 
Manila: Imprenta de Ramirez y Giraudier. 


Orillos, Jenny B. 2015. “How Filipino breads are made.” Food Magazine. Issue 1, 
39. 


Orillos, Jenny B. 2016. “An Insider’s Guide to the Panaderia.” Esquire. November 
2, 2016. http://www.esquiremag.ph/index.php/culture/food-and-drink/an- 
insiders-guide-to-the-panaderia-a1623-20161102-Ifrm 


Orillos, Jenny B. 2016. “The Story of Ensaymada.” Yummy. Inakses 13 Disyembre 
2016. http://www.yummy.ph/lessons/baking/ensaymada-how-to-bake- 
a1523-20161213-Ifrm 


Pacho, Arturo G. 2015. Discovering Tuba. Quezon City: The University of the 
Philippines Press. 


Philippine Society of Baking at Jenny B. Orillos. 2015. Proof: The Philippine 
Baker 's Guide. Manila: Philippine Society of Baking. 

Pigafetta, Antonio. 1525. Primo Viaggio Intorno Al Mondo [1519-1522]. The 
Philippine Islands, 1493-1898, vol. 33. Inedit at isinalin nina Emma H. 
Blair at James A. Robertson, 26-267. Cleveland: Clark. 


Pollock, Nancy J. 2015. “The Language of Food.” Oxford Handbooks Online. 
Oxford: Oxford University Press. 


“Relation of the Voyage to Luzon.” 1570. The Philippine Islands, 1493-1898, 
vol. 3. Inedit at isinalin nina Emma H. Blair at James A. Robertson, 59. 
Cleveland: Clark. 

Rico, Gabriel Lusser. 1983. Writing the Natural Way. Los Angeles: J.P. Tarcher, Inc. 


Robertson, Laurel; Flinders, Carol at Godfrey, Bronwen. 1984. The Laurel s Kitchen 
Bread Book. New York: Random House, Inc. 


Rosa, Antonio Sanchez de la at Antonio Valeriano Alcazar. 1914. Diccionario 
Español-Bisaya para las provincias de Samar Y Leyte. Tercera edicion. 


Manila: Imp. y Lit. De Santos y Bernal. 


Rubel, William. 2011. Bread: À Global History. London: Reaktion Books. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 395 


Sanchez, Matheo. 1711. Vocabulario de la Lengua Bisaya. Manila: Colegio de la 
Sagrada Compania. 


Salazar, Domingo de. 1588. Relation of the Philippinas Islands. Sa The Philippine 
Islands, 1493-1898, vol. 7. Inedit at isinalin nina Emma H. Blair at James 
À. Robertson, 28. Cleveland: Clark. 


Salazar, Domingo de. 1590. The Chinese, and the Parian at Manila. Sa The 
Philippine Islands, 1493-1898, vol. 7. Inedit at isinalin nina Emma H. Blair 
at James A. Robertson, 215. Cleveland: Clark. 


San Jose, Francisco Blancas de. 1752. Arte y reglas de la lengua tagala. Bataan: 
Ediciones de Cultura Hispänica. Agencia Española de Cooperaciôn 
Internacional. 


Santos, Domingo de los. 1794. Vocabulario de la Lengua Tagala. Primera y segunda 
parte. Manila: Imprenta de N. S. de Loreto. 


Serrano, Rosalio. 1913. Diccionario Manual de Terminos Comunes Espanol- 
Tagalo, segunda edicion. Manila: Libreria y Papeleria de J. Martinez. 

Sta. Maria, Felice P. 2006. The Governor-General$s Kitchen. Pasig City: Anvil 
Publishing, Inc. 


Sta. Maria, Felice. 2012. Email sa awtor, 6 Oktubre. 

Sta. Maria, Felice. 2016. Email sa awtor, 2 Hunyo. 

The Fresh Loaf. 2011. “Getting Ears* (not “Grigne”): An Observation.” Inakses 
31 Marso 2011. http://www.thefreshloaf.com/node/22954/getting-grigne- 
observation 

Transylvanus, Maximilianus. 1522. “De Molvccis Insuli.” The Philippine Islands, 
1493-1898, vol. 1. Inedit at isinalin nina Emma H. Blair at James A. 
Robertson, 233. Cleveland: Clark. 


Uy, Amy A. at Jenny B. Orillos. 2015. Panaderia: Philippine Bread, Biscuit and 
Bakery Traditions. Pasig City: Anvil Publishing, Inc. 


Whitt, Jennifer Burcham. 2011. “An Appetite for Metaphor: Food Imagery and 
Cultural Identity in Indian Fiction.” Masteral tesis. East Carolina University. 


396 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Wong, Hazel Jade O. Alonzo at Jenny B. Orillos. 2017. Levadura: The Rise of 
Yeast in the Philippines and Stories of Baking Success. Manila: Sonlie 
International, Inc. 


Listahan ng Fieldwork sa Panaderya 


Manila at Quezon City, Hulyo 2012. 

Cotabato, Hulyo 2012. 

Manila, Agosto 2012. 

Antipolo, Setyembre 2012. 

Batangas, Setyembre 2012. 

Pampanga, Oktubre 2012. 

Makati City. Oktubre 2012. 

Makati City. Nobyembre 2012. 

Bacolod City. Nobyemre 2012. 

Paranaque, Enero 2013. 

Cavite, Pebrero 2013. 

Quezon, Abril 2013. 

Ilocos Norte at Ilocos Sur, Pebrero 2013 

Leyte, Agosto 2013. 

Cebu, Agosto 2013 

Bulacan. Setyembre 2013. 

Batangas, Enero 2014. 

Bicol Region, Pebrero 2014. 

Baking Demonstration ni Jill Sandique, Agosto 2013. 
Baking Demonstration ni Jill Sandique, Enero 2014. 
Jonathan Cabiles, Breadmaking Seminar ng Philippine Society of Baking, 
15 Agosto 2015. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 397 


ANG MGA UNANG TAONG-IBON: 
ANG MGA UNANG PILOTO SA KASAYSAYAN 
NG PAGLALAKBAY SA HIMPAPAWID SA FILIPINAS 


Patrick John F. Mansujeto 


ABSTRAK 


May nakakikiläla ba sa pangalang Juan Calvo, Jose Tinsay, 
at Alfredo Carmelo? O kayâ naman ay Jesus Villamor, 
Cesar Basa, at Benito Ebuen? Ilan sa mga ito ay pangalan 
ng daanan o kayâ’y moog ng ating hukbong sandatahan. 
Ngunit ano nga ba ang dahilan at pinag-ukulan sil ng 
pagkiläla at parangal? Lahat sil ay ang mga unang 
Filipinong “tâong-ibon” o piloto. 


Taéng 1909, unang nakalipad ang tao sa Filipinas 
sakay ng lobo. Taéng 1911, nasaksihan naman ang unang 
paglipad ng eroplano sa bansa. Ang mga “unang” ito sa 
kasaysayan ng paglipad sa Filipinas ay ginawa ng mga 
banyaga häbang ang mga Filipino ay tagapanood lämang. 
Taéng 1920 pa, halos isang dekada ang lilipas bago 
matagumpay na mapalipad ng isang Filipino ang eroplano 
sa alapaap ng kaniyang sariling bayan. Sampung taon ulit 
ang daraan bago maitatatag ang unang pangkomersiyong 
kompanyang panghimpapawid sa bansa na pagmamay-ari 
ng mga Filipino at ituturing din na kauna-unahan sa buong 
Asia. Sa makulay na kasaysayan ng paglipad sa Filipinas ay 
makikita ang pagsisikap ng mga Filipino na paunlarin ang 
kaniyang kasanayan sa paglipad at angkinin ang kalangitan 
ng sarili nitong bayan. Halos kakaunti lâmang ang pag- 
aaral na naisülat patungkol sa kasaysayan ng paglipad sa 
Filipinas at halos walang-wala sa mga Filipinong naging 
dahilan sa pag-usbong nité tulad ng mga piloto. Ang pag- 
aaral na ito ay nagnanais na magtampok ng kasaysayan 
ng mga unang piloto ng bansa. Sa pamamagitan ng pag- 
aaral na ito ay bibigyan silä ng pagkakakilanlan kasäma 
ang salaysay ng kanilang mga karanasan at pagpapaunlad 
ng kanilang kasanayan gâmit ang mga primaryang batis 
tulad ng mga pahayagan, mga larawan, mga dokumento 


398 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ng paaralang kanilang pinagsanayan, at mga papeles 
ng pamahalaan na may Kkaugnayan sa pag-aaral. Ang 
kasaysayan ng mga unang Filipinong piloto ay ihahabi sa 
mas malawak na kasaysayan ng paglipad sa Filipinas at sa 
pangkalahatang kasaysayan ng bansa. Sasakupin ng pag- 
aaral ang mga unang Filipinong piloto mula 1920 hanggang 
sa mga bayaning Filipinong piloto na nakipaglaban sa mga 
Hapones noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 


Sa kasalukuyan ay napakalaki ng ginagampanan ng 
industriya ng paglalakbay sa himpapawid sa pagbubuklod 
ng ating kapuluan. Marapat lâmang na simulan ang pag- 
aaral sa nakaraan nit6 at pagkiläla sa sampung tâong naging 
pangunahing tagapagtaguyod nité. 


Mga susing salitâ: kasayasayan ng paglipad sa Filipinas, 
kasaysayan ng paglalakbay sa himpapawid, kasaysayan ng 
transportasyon sa Filipinas 


Ang paglalakbay sa himpapawid gâmit ang mga makinang gawa ng tao 
ay sinimulan ng mga Kanluranin ngunit ang kaïsipan tungkol sa paglalakbay sa 
kalangitan ay makikita sa halos lahat ng kultura sa ib4”’t ibäng panig ng daigdig. 
Hindi naïba dito ang 1bâ’t ibäng kulturang matatagpuan sa Filipinas na bukod 
sa paggalugad ng kalangitan ay mayroong malawak na pananaw sa paglipad, sa 
himpapawid, at sa kalangitan. Mababäsa ang mga kaisipang ito sa aklat ni Dante 
Ambrosio na pinamatagang Balatik, Etnoastronomiya: Kalangitan sa Kabihasnang 
Pilipino. Bukod dito, ipinaliwanag din ni Ambrosio sa kaniyang aklat kung paanong 
ang mga talampad tulad ng balatik ay ginamit ng mga sinaunang Filipino sa 
kanilang pamumuhay.' 


Ayon sa mga primaryang batis, sa panahon ng mga Español, unang naïtalâ 
ang paglipad ng mga lumilipad na mäkinäng gawa ng tao sa himpapawid ng 
bansa. Unang naitalâ ang mga lumilipad na mäkinäng ito sa aklat na History of 
the Philippine Province of the Society of Jesus, na isinulat ni Padre Pedro Chirino 
noong ikalabing-anim na siglo. Ayon kay Padre Chirino, nagkaroon ng mga pailaw 
at paputok noong kapistahan ng Santo Niño sa Cebu (2009, 21). Ang mga pailaw 
at paputok na ito na lumilipad sa himpapawid ay gawa ng mga Sangley, at ayon 
pa kay Chirino, sadyang kaaya-ayang pagmasdan ang mga ito. Muling naitalâ sa 
mga batis ng kasaysayan ang mga lumilipad na mäkinäng ito sa ulat-paglalakbay ni 
John Bowring (1858), isang opisyal ng Imperyo ng Britanya, noong ikalabinsiyam 
na siglo. Napapaloob sa talâ ni Bowring ang tatlong uri ng lumilipad na mäâkinäng 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 399 


kaniyang nasaksihan noon sa Filipinas. Una dito ay ang mga pampailaw at paputok, 
na maaaring katulad din ng mga nasaksihan n1 Padre Chirino sa Cebu, gayundin ang 
makukulay na saranggola. Ayon pa kay Bowring, ang mga saranggola ay pinalipad 
sa saliw ng mga tugtügin sa umaga, samantälang sa gabi naman, ang mga ito ay 
sinasamahan ng mga pailaw (1858, 153). Si Bowring din ang unang nakapagtalâ ng 
pagpapalipad ng isang hot-air balloon o lobo sa kapuluan ng Filipinas (1858, 43). 
Naganap daw ang pagpapalipad ng lobo noong binisita nilâ ang Biñan, Laguna. Ito 
daw ay tandâ ng mainit na pagtanggap sa pagbisita nina Bowring (1858, 43-44). 


Mayroon ding talà tungkol sa lumilipad na mäkinäng ginamit noong 
Himagsikang 1896. Ito ay nagmula naman sa gunita ni Santiago “Apoy” Alvarez. 
Sa gunita niya, napagkasunduan ng mga balanghay ng Katipunan na sabay-sabay 
na aatake sa Maynila kapag nakita nilä ang lobong paliliparin n1 Andres Bonifacio, 
hatinggabi nang ika-29 ng Agosto mula sa burél ng San Mateo (1927, 23-24, 
27). Gayunman, ibäng uri ng hudyat ang naitalâ sa ibäng primaryang batis na 
nagsasalaysay tungkol sa pangyayaring ito, tulad na lâmang ng pagpapaputok ng 
kanyon, ayon kay Artemio Ricarte; at pagpapatay naman ng ilaw, ayon naman kay 
Emilio Aguinaldo (Ricarte 1927; Agoncillo 1999). 


Ang matagumpay na paglipad naman ng tao sa himpapawid ng Filipinas 
ay naganap noong panahon ng pananakop ng Estados Unidos. Noong 4 Abril 
1909, sumakäy ang Portuguese na nagngangalang Carlos Marquez sa isang lobong 
nagdalä sa kaniya sa himpapawid (Santos 1981, 6). Naganap ito sa taunang Manila 
Carnival, isang okasyon pâra itampok ang mga produkto ng mga lalawigan sa 
Filipinas, kasäma ng 1b4”t ibäng palabas at atraksiyon (“May Have Balloon” 1909, 
2). Kasäma si Carlos Marquez sa pangkat n1 Kapitan James Price na isang kilaläng 
Amerikanong aeronaut na inanyayahan ng Manila Carnival upang magtanghal 
(Grand Aeronautical Carnival 1909). Dapat, magtatanghal si Kapitan Price sakäy 
ng isang dirigible ngunit sa kasamaang-palad, hindî makalipad ang kaniyang 
sasakyän. Upang mapasayä pa rin ang mga manonéod ay humalili sa kaniya si Carlos 
Marquez (Santos 1981, 5-6).° Sa pagtatanghal ding iyon, bumabâ mula sa lumilipad 
na lobo si Carlos Marquez gâmit ang isang parachute na unang pagkakataén ding 
naganap sa bansa (Santos, 1981, 5-6). Mahihinuhang dito maaaring nagsimula ang 
pagkakaroon ng interes ng mga Filipino sa paglipad at paglakbay sa himpapawid. 


Taéng 1911 nang muling bumisita sa Filipinas ang pangkat ng mga 
Amerikanong aeronaut upang mulîng magtanghal sa Manila Carnival o Karnabal 
ng Maynila (Santos 1981, 16). Ang pangkat ng mga Amerikanong aeronaut na ito 
ay pinangunahan ni Kapitan Thomas Baldwin (Fox 1887). Ang pangkat na ito ang 
nagdalä ng mga unang eroplano sa Filipinas (Buolben 1910). Sa harap ng libo-libong 
Filipino, pinalipad n1 James “Bud” Mars, isa sa mga kasämang piloto ni Kapitan 
Baldwin, ang eroplanong Skylark noong 21 Pebrero 1911. Ito ang kauna-unahang 
paglipad ng eroplano sa himpapawid ng bansa (“La Aviacion en Filipinas” 1910). 


400 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Matapos ang matagumpay na pagpapalipad ng eroplano ni Mars ay halos taon-taon, 
may inaanyayahang mga pangkat ng mga aeronaut ang Manila Carnival. Sa isang 
pagtatanghal noong 1912, isinikäy ni Lee Hammond, isang pilotong Amerikano, 
sa kaniyang eroplano ang isang Igorot na nagngangalang Gagaban (“Igorot Chief” 
1912). Siyä ang itinuturing na unang Filipinong nakalipad sa himpapawid sakäy 
ng isang eroplano (Santos 1981, 22). Dumating din sa bansa noong 1919, sa 
paanyaya ng Aero Club of the Philippines, ang isang aviatrix o babaeng piloto na 
nagngangalang Ruth Law (“Souvenir Card” 1919). Masasabing mas lalo niyang 
pinataas ang interes ng mga Filipino sa paglipad (“The Law in Manila” 1919). 


Sa mga palabas na paglipad na ito masasabing unang napukaw ang pangarap 
ng ilang Filipino na bälang-araw, sil mismo ang lilipad sa himpapawid ng kaniläng 
sariling bansa. Ang saliksik na ito ay naglaläyong magkuwento kung sino-sino ang 
mga unang Filipinong nakapagpalipad ng eroplano at kung paano nilà ito nagawa. 
Ipakikiläla rin ang mga tâong naging instrumento upang matupad ang mithing ito 
ng mga Filipino. Dagdag pa rito, ipakikiläla rin ang mga modelo at uri ng eroplanong 
ginamit o sinakyan ng mga unang Filipinong piloto. Gâmit ang mga primaryang 
batis tulad ng mga pahayagan, larawan, at mga memorabilia, tatangkaing maglahad 
ng isang naratibo tungkol sa mga Filipinong naging unang tâong-ibon.‘ 


Ang Pagtatag ng Unang Paaralang Aeronotika sa Bansa 


Mahalaga rin sa kasaysayan ng paglipad at paglalakbay sa himpapawid ng 
bansa ang taông 1919 dahil sa taéng ito unang naïtatag ang kauna-unahang paaralan 
pâära sa mga Filipinong nais maging piloto (Santos 1969, 3; Santos 1981, 52). Ang 
paaralang ito ay ang Curtiss School of Aviation na itinayô sa Maynila ni Major 
Joseph Stevenot, kasäma ng pilotong si Alfred J. Croft (Larawan, “Joseph Stevenot” 
1917). Prangkisa ito ng paaralang Curtiss Flying School na kilaläng paaralan ng 
mga piloto sa Estados Unidos (Gaby 1991, 4-13). Sina Major Stevenot at Alfred J. 
Croft ang nakakuha ng prangkisa upang magtayô ng sangay ng nasabing paaaralan 
sa malaydng silangan. Itinayô ang paaralan sa Camp Claudio sa may baybayin 
ng Parañaque (Nemenzo at Molina, Jr. 1992, 14). Naging posible ang pagtatayô 
ng paaralan matapos ang ilang matagumpay na mga aviation show sa Maynila na 
naging dahilan sa pagtaas ng interes ng mga Filipino sa pagpapalipad ng eroplano.f 
Nais nina Stevenot at Croft na magsanay ng mga Filipino na magiging mga unang 
piloto sa sektor militar at sektor komersiyal ng paglalakbay sa himpapawid sa 
Filipinas. 


Ang mga eroplanong ginamit ng paaralan ay mula sa sumobrang 
produksiyon ng eroplano sa katatapos na Unang Digmaang Pandaigdig. Binubuo 
ito ng tatlong JN-4 Jenny at dalawäng HSI1L Seagull (Curtiss School of Aviation 
JN-4 Jenny 1919; Curtiss School of Aviation HS1L Sea Gull 1919). Malaki ang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 401 


pagkakaibä sa disenyo ng dalawäng modelo ng eroplano. Ang Jenny ay isang uri 
ng bi-plane na panlupà kayâ nangangailangan ito ng paliparan o runway upang 
makalipad sa himpapawid at makalapag mulf sa lupà. Ang Sea Gull naman ay 
tinatawag na sea plane o eroplanong pandagat dahil sa dagat ito nagmumula upang 
makalipad at doon din lumalapag. Dalawäng tao lâmang, kasäma na ang piloto, 
ang käyang isakäy ng Jenny, samantälang tatlong tao naman, kasäma na rin ang 
piloto, ang käyang isakäy ng Sea Gull. Parehong gawa sa mga magagaan na bagay 
ang dalawäng eroplano tulad ng magaang metal, tela, at kahoy. Kaïlangan ding 
gawa sa lumulutang na kagamitan ang Sea Gull upang hindî ito lumubog häbang 
ito ay nâsa dagat. Ang pagkakaroon ng dalawäng uri ng modelong eroplano ang 
pangunahing dahilan kung bakit sa baybäyin ng Parañaque itinayô ang nasabing 
paaralan. Ang Camp Claudio ay may sariling maliit na paliparan pâra sa mga JN-4 
Jenny, samantälang ang bahagi ng Look ng Maynila sa Parañaque ang nagsilbing 
paliparan naman ng mga HS1L Sea Gull. Magiging mainam ang dalawang modelo 
ng eroplano sa heograpiya ng bansa. Maaaring gamitin ang mga Jenny sa mga 
pamayanan o lungsod na matatagpuan sa gitna ng mga kalupaan tulad ng Baguio, 
samantalang mainam naman sa mga lungsod na nâsa malapit sa karagatan tulad ng 
Iloilo, Cebu, at Zamboanga ang mga Sea Gull. Sa isinulat na artikulo ni Walter K. 
Burgess patungkol sa paglalakbay sa himpapawid sa Filipinas ay mas sinang-ayunan 
niya ang mga eroplanong pandagat tulad ng Sea Gull upang maging pangunahing 
eroplano sa bansa (Burgess 1927, 14044; Mansujeto 2015). 


Mainit ang naging pagtanggap ng mga Filipino sa Curtiss School of Aviation 
dahil malinaw na ito ang magiging daan upang maabôt nil4 ang himpapawid ng 
kaniläng sariling bansa. Umäbot sa 38 Filipino ang naging mag-aaral ng nasabing 
paaralan. Sabilangnaito,23 angnanggälingsaunipormadong sangay ngpamahalaäng 
kolonyal: 10 ang mula sa Philippine Constabulary, at 23 naman ang nanggäling sa 
Philippine National Guard (Philippine Air Force 1997, 8). Silä ay pinag-aral ng 
pamahalaäng kolonyal ng Filipinas upang masimulan ang pagkakaroon ng sariling 
hukbong panghimpapawid ng bansa (Jose 1988, 29; “The Philippine National Guard 
1988,” 291). Masasabing bahagi pa rin ito ng programang Filipinisasyon noon ni 
Gobernador-Heneral Francis Burton Harrison (Golay 2010, 201). Binubuo man ng 
mga Filipino ay magkaibä ang organisasyon at mandato ng Philippine Constabulary 
at Philippine National Guard. Ang Philippine Constabulary ay nâsa ilalim ng 
kapangyarihan ng pamahalaäng kolonyal ng Filipinas at naatasang panatilihin ang 
kapayapaan sa buong kapuluan, samantälang ang Philippine National Guard naman 
ay isang sangay ng unipormadong pangkat na nâsa ilalim mismo ng Hukbong 
Sandatahan ng Estados Unidos, at ang mandato ay tumülong sa pagtatanggol sa 
Estados Unidos laban sa mga banta at kaaway nito (McCoy 2009, 349). Ito ang 
pangunahing dahilan kung bakit hindî nagkaroon ng pagkakataôn na makipaglaban 
sa 1lalim ng watawat ng Estados Unidos ang Philippine Constabulary noong Unang 
Digmaang Pandaigdig, samantälang naipadalä naman sa mga labanän sa Europa 


402 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ang Philippine National Guard (Jose 1988, 291). Kinabibilangan ang 33 mag-aaräl 
na ito mula sa unipormadong hanay nina Leoncio Malinao, Porfirio Zablan, Basilio 
Fernando, Mariano Rueda, Victor Real, Osmundo Ramos, Ramon Bañez, Eduardo 
Montilla, Alonzo Gatuslao, Faustino Reyes, Juan Villasanta, Ignacio Perez, Jose 
Padilla, Alfonso de Guzman, Juan Calvo, Pedro Dimaguila, at Arturo Maglaya.’ 


Bukod sa 33 ito na nagnais na maging piloto mula sa unipormadong hanay 
ay mayroon ding limang mga Filipinong sibilyan na pumasok sa nasabing paaralan. 
Tatlo sa mga ito ay sina Alfredo Carmelo, Jose Baleriano, at Briccio Sanchez 
(Santos 1981, 53). Ang mga sibilyang mag-aaräl na ito ang nagbayad ng kaniläng 
matrikula sa nasabing pag-aaral at nagpapakita na interesado din ang ilang Filipino 
mula sa ibäng sangay ng lipunan. 


Ang Pagsasanay at ang mga Unang Filipinong Tâong-Ibon 


Halos walâng nakuhang tal kung paano ang naging pagsasanay ng mga 
Filipinong mag-aaräl ng Curtiss School of Aviation ngunit mahihinuhang tulad din 
ito sa pagsasanay ng mga kasalukuyang piloto. Maaaring tulad ng mga modernong 
piloto ay pinag-aralan din muna nilä ang mga bahagi ng sasakyäng panghimpapawid 
(Larawan, “Mga Mag-aaral na Filipino Piloto” 1920). Mahalaga sa mga bahaging 
ito ang mâkinä ng eroplano na pinanggagalingan ng lakas upang mapalipad ang 
eroplano. Saklaw rin ng kaniläng pagsasanay ang pag-aaral ng heograpiya, lagay 
ng panahon at himpapawid. Dahil malaking bahagi ang agham sa pagpapalipad ng 
mga eroplano ay kasäma rin sa kaniläng pagsasanay ang pag-aaral ng mga disiplina 
sa agham tulad ng pisika. Kasäma rin dito ang pag-aaral patungkol sa simbolo at 
senyas na ginagämit sa paglipad at paglapag ng eroplano. Higit sa lahat, kasäma sa 
kaniläng pagsasanay ang pagsakäy sa eroplano, at sa kalaunan, ay ang pagpapalipad 
nité nang sil lâmang. Ayon kay Ricardo Jose, may ilang Amerikanong duda sa 
kakayahan ng mga Filipinong makapagpalipad ng eroplano (1998, 110). Ilan sa 
mga dahilan ay may kaliitan diumano ang mga Filipino kompara sa mga Kanluranin 
at bakâ hindî raw nito käyang maabôt ang mga pedal at manibela na kumokontrol 
sa eroplano. Bukod dito ay sadyang mababà ang pagtingin ng ilang Amerikano sa 
kakayahan ng mga Filipino (Kramer 2006, 18). 


Gayunman, ipinagpatüloy ng Curtiss School of Aviation ang kaniläng 
pagsasanay sa mga Filipinong magiging mga unang tâong-ibon. Upang mas lalo 
pang matustusan ang paaralan, nagbibigay ito ng serbisyo sa mga mayayaman ng 
Maynila sa tuwing hindî ginagâmit ang mga eroplano ng Curtiss School of Aviation 
sa pagsasanay (Santos 1981, 53). Isinasakäy nito ang mayayaman upang mamasyal 
sa himpapawid ng Maynila. Ayon kay Santos, ang paglipad na ito ay paikot sa 
ibabaw ng Look ng Maynila maläpit sa dalampasigan ng Roxas Boulevard na noon 
ay tinatawag na Dewey Boulevard (1981, 53). Naïisip din ni Major Stevenot ang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 403 


paggämit ng kaniyang mga eroplano pâra sa serbisyong pangkomersiyo sa mga isla 
ng Filipinas. Inilunsad niya ang /nter-island Aerial Mail upang ang mga eroplano 
na mas mabilis sa mga barko ang magdadalä ng mga sülat mula Maynila patüngo 
sa 1b4’t ibäng bahagi ng bansa (Santos 1981, 54). Nakuha niya ang ideang ito sa 
Europa at Estados Unidos. Gayunman, hindî si Major Stevenot at ang kaniyang 
Inter-Island Aerial Mail ang unang nagpakiläla ng serbisyong postal gâmit ang 
eroplano sa Filipinas. Ito ay unang ipinakita sa isa sa mga pagtatanghal ni Tom 
Gunn noong 1914 gâämit ang kaniyang hydroplane (Larawan, “A Postcard” 2014). 
Mula sa dalampasigan ng Pasay ay lumipad si Tom Gunn dalé ang isang sako ng 
mga liham at ibinabâ ito sa Manila Hotel; ito ang itinuturing na kauna-unahang 
airmail sa bansa (“First Air Mail” 1914). 


” 


Larawan ni Alfredo Carmelo, ang unang Filipinong matagumpay na nakapagpalipad nang mag-isa ng 
eroplano. (Philippine Air Force Historical Archives). 


Makalipas ang halos isang taon ay handa na ang ilan sa mga mag-aaräl na 
Filipino upang magsimula ng kaniläng solong pagpapalipad ng eroplano. Una sa 
kaniläng lahat ay si Alfredo Carmelo na isang sibilyan (Guillermo 1990, 5). Unang 
napukaw ang pagnanais ni Carmelo na magpalipad ng eroplano noong siyä ay nag- 
aaral ng litograpiya sa Germany kung saan siyä nakapanood ng isang airshow. 
Magsisimula na sana siyäng mag-aral sa Linthenthal Flug Schule, isang kilaläng 


404 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


paaralan ng mga piloto sa Germany ngunit napilitan siyäng umuwi ng bansa dahil 
sa pagsiklab ng Unang Digmaang Pandaigdig (“Today in Philippine History” 
2013). Sa pagbalik sa Filipinas ay hindf nawalâ kay Carmelo ang pagnanais na 
makalipad. Tinangka niyang mapabilang sa Philippine National Guard ngunit hindî 
siyä natanggap dahil hindî siyä nakaäbot sa itinakdang tangkad (Santos 1981, 56). 
Gayunman, noong tumanggap na ng mag-aar4l ang Curtiss School of Aviation sa 
Maynila ay hindî nag-atubiling lumahok dito si Carmelo (Larawan, “Si Alredo 
Carmelo bilang Mag-aaral” 1920). Naganap ang kaniyang unang solong paglipad 
noong 9 Enero 1920 gäâmit ang eroplanong Sea Gull. Ayon sa talâ ng peryodikong 
The Cable News America, umangat ang eroplano ni Carmelo mula sa dalampasigan 
ng Parañaque at nagpaikot-ikot sa himpapawid ng Look ng Maynila hanggang 
sa bahagi ng lalawigan ng Cavite (“Filipino Aviator” 1920). Ibinalità rin ng 
peryodikong Manila Daily Bulletin ang makasaysayang pangyayaring ito. Idinetalye 
pa na nagsimula ang solong paglipad ni Carmelo bandäng alas-10 ng umaga at 
narating niya ang sanlibong talampakang taas sa himpapawid sa ibabaw ng Look 
ng Maynila (“Filipino Flies Curtiss” 1920). Ang matagumpay na pagpapalipad na 
ito ni Carmelo ay nakapagpatunay na walâng batayan ang pagdududa sa kakayahan 
ng mga Filipinong makapagpalipad ng eroplano. Ilan sa mga nakatunghay sa 
makasaysayang pangyayaring ito ay si Maximo Rodriguez na noon ay Gobernador 
ng lalawigan ng Tayabas. Ayon pa sa The Cable News America, nakita rin ito ni 
Manuel Quezon mula sa bintana ng kaniyang bahay (“Filipino Aviator Ascends” 
1920). Sa pananaw naman ng peryodikong Manila Times aÿ mas napaunlad ng 
pangyayaring ito ang interes ng mga mamumuhunan na magsimula ng airlines sa 
Filipinas tulad ng makikita sa Europa at Estados Unidos (“Alfredo Carmelo” 1920). 
Bukod sa sambayanang Filipino ay nakïisa rin sa tagumpay ni Alfredo Carmelo ang 
kaniyang mga kamag-aral sa Curtiss School of Aviation (Larawan, “Matapos ang 
Matagumpay na Solong Paglipad” 1920). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 405 


« 5 F 
43 / £_/ ALLO ,21€ 21 up 


CE 4 a L£, LA PA MER VULAAQZ A 2010. 


+ re 
DS cn AE À 


Ito ang eroplanong Sea Gull na ginamit ni Alfredo Carmelo sa kaniyang unang solong paglipad. Ang eroplano 
ring ito ang ginamit ng ibâ pang mag-aaral ng Curtiss Flying School sa kaniläng pagsasanay at solong paglipad. 


©Philippine Air Force Historical Archives 


Matapos naman ang apat na buwan, naging pangalawäng Filipinong tâong- 
ibon naman si Lieutenant Leoncio Malinao nang matagumpay niyang mapalipad 
nang mag-isa ang isang eroplanong Jenny noong 26 Abril 1920 (Santos 1981, 62). 
Pangalawa man kay Carmelo, si Malinao naman ang itinuturing na kauna-unahang 
piloto ng hukbong himpapawid ng bansa (Nemenzo at Molina, Jr. 1992, 15-16). 
Dahil ang eroplanong Jenny ang ginamit ni Malinao sa kaniyang paglipad ay hindî 
siyä nagmula sa dagat tulad ni Carmelo kundî umangat mula sa isang maliit na 
airstrip. Tulad ni Carmelo, lumipad nang mag-isa si Malinao sa ibabaw ng Look 
ng Maynila patüngong Cavite at lumipad pabalik sa may bandäng Lungsod Pasay 
(“Remembering” 2003). Maaari ding sabihin na si Carmelo ang unang Filipinong 
nakapagpalipad ng isang seaplane samantälang si Malinao ang unang nagpalipad ng 
eroplanong gumagämit ng paliparan sa lupà (Larawan, “Si Leoncio Maliao Matapos 
ang Unang Matagumpay na Solong Paglipad” 1920). Ang pangalawäng Filipinong 
tâong-ibon ay nagmula sa Daanbantayan, Cebu (Santos 1981, 63). Nagtapos siyä 
ng kolehiyo sa Maynila, at noong nabuo ang Philippine National Guard, ay sumäli 
siyä rito at nabigyan ng ranggong lieutenant. Bilang kasapi ng Philippine National 
Guard, nabigyan ng pagkakataôn si Malinao na mapabilang sa 23 kasapi nit na 
pinag-aral maging piloto sa Curtiss School of Aviation. 


406 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Matapos na matagumpay na makapagpalipad ng eroplano nang mag-isa 
ang halos lahat ng mga mag-aar4l ng Curtiss School of Aviation ay nagkaroon 
ng pagpapakitang-gilas ang paaralan pâra sa sambayanang Filipino noong 21 
Hunyo 1920 (Nemenzo at Molina, Jr. 1992, 15-16). Kabilang sa mahahalagang 
tâong nanood ay sina Kalihim Panloob Rafael Palma at Heneral Rafael Crame, 
ang hepe ng Philippine Constabulary, at marami pang 1bâ (Santos 1981, 64). 
Napahanga ng mga bagong piloto ang mga manon6od. Isa ito sa mga dahilan kung 
bakit naitatag ang Philippine Air Service (PAS) noong 1 Enero 1921 (Santos 1981, 
67). Ang Philippine Air Service ang naging tagapaghatid ng pasahero at liham ng 
pamahalaang kolonyal sa ib4’t ibäng bahagi ng bansa (Philippine Air Force 1997, 
9). Sa kasamaang-palad, hindî nagtagal ang Philippine Air Service dahil binuwag 
ito ni Gobernador-Heneral Leonard Wood noong buwan ng Mayo ng parehong 
taon dahil walâng-sapat na pondo ang kolonyal na pamahalaän upang mapanatili at 
mapatakbo ito (Golay 2010, 51). 


Sa mga unang tâong-ibong nag-aral sa Curtiss School of Aviation, 
nagsimulang matupad ang pangarap ng mga Filipinong makalipad sa himpapawid 
ng kaniläng sariling bansa. Ipagpapatüloy ito ng marami pang Filipino na magiging 
piloto ng mas makabago at mas malalaking eroplano na maglalakbay hindî lâmang 
sa himpapawid ng bansa kundî pati na rin sa himpapawid ng ibâ’t ibäng bahagi ng 
daigdig. 


Ang Teknolohiya ng Paglipad bilang Pamanang Kolonyal 


Ang paglipad sa himpapawid ay teknolohiyang ipinakilälangmga Amerikano 
sa Filipinas noong kolonya pa nit ang bansa. Masasabi na ang teknolohiya ng 
paglipad sa himpapawid gâmit ang eroplano ay isa sa pinakamahalagang ambag 
ng Estados Unidos sa daigidig. Häbang mas pinalalakas ng mga Amerikano ang 
kaniläng imperyo sa Filipinas ay nagtagumpay naman ang Wright Brothers noong 
17 Disyembre 1903 na makapagpalipad ng eroplano sa Kitty Hawk, North Carolina 
(Wright 1903; Wright 2014). 


Matapos ang ilang taon ay nagsimula nang dumating ang mga pangkat ng 
Amerikanong aeronaut upang magtanghal sa taunang Karnabal ng Maynila.$ Tulad 
ng nabanggit sa unang bahagi, kasäma sa pagtatanghal na ito ang pagpapalipad 
ng sasakyäng panghimpapawid. Gayunman, masasabing hindî mga simpleng 
pagtatanghal ang mga aviation shows na ito dahil ito ay ginamit ng mga Amerikano 
upang ipaalala sa mga Filipino ang kaniläng lakas at kapangyarihan bilang bagong 
mananakop. Ayon kay David Bosh, lahat ng mga palabas tulad ng mga parada at 
karnabal ay ginamit ng Estados Unidos upang mas mapalakas ang imperyo nit6 sa 
Filipinas (Brody 2010, 4). Sinusugan naman ito ni Jose D. Fermin na nagsabing 
katulad din ito ng Worlds’ Fair na ginamit ng Estados Unidos upang pagandahin 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 407 


ang imperyalismong naratibo nito tulad na lâmang ng 1904 Louisiana Purchase 
Exposition (Fermin 2004, 15-16). Gayunman, maaari talagang mahinuha na 
nagsimula ang interes ng mga Filipino sa paglalakbay at paglipad sa himpapawid 
sa pamamagitan ng mga pagtatanghal ng mga Amerikanong aeronaut sa Karnabal 
ng Maynila mula noong 1909 hanggang 1919. Sa bawat pagtatanghal na ito ng 
mga Amerikanong piloto sakäy ng kaniläng mga eroplano, libo-libong mga 
Filipino ang nanonood, at maaaring mula sa panonood na ito, naïtanim ang punla 
ng pangarap na bälang-araw ay silâ na mismo ang maglalakbay sa himpapawid ng 
kaniläng bayan (Santos 1981, 14, 21, 46). Maaari ding yumabong ang pangarap 
na ito na nag-ugat sa mayamang kaisipan ng mga Filipino tungkol sa paglipad at 
paglalakbay sa himpapawid. Ang mga kaiïsipan ukol sa paglalakbay sa himpapawid 
ay masasabing naroon na sa ilang panitikan ng mga pangkat-etniko ng bansa. 
Halimbawa, tinatawag na Rinamentaw Mapalaw ang pangalan ng lumilipad na 
barko mula sa epikong Darangen ng mga Mëranaw (Ambrosio 2010, 65). Ito ang 
sasakyan ng diwatang si Ndaw Gibon upang maglakbay sa kalangitan (Ambrosio 
2010, 72). Mayroon din namang lumilipad na sasakyän si Alamabat, ang bayani 
ng mga Bilaan na tinatawag na “aweng garing.” Ito ang naghahatid sa langit sa 
mabubuting kaluluwä (Ambrosio 2010, 65). Ayon naman sa mga epiko ng mga 
Subanën, nararating ni Sandayo ang gitna ng araw sa pamamagitan ng kaniyang 
monsala, isang uri ng lumilipad na tela (Ambrosio 2010, 72). 


Mga Americano din ang namuhunan upang makapagpatayô ng unang 
paaralang aeronotika sa bansa. Bïilang mga naghaharing-uri sa larang ng 
ekonomiya at komersiyo ng Filipinas noon, silâ lâmang ang may sapat na salapî 
upang magtatag ng ganoong uri ng kompanya. Masasabing malaking halaga ang 
kaïlangan sa pagtatatag ng isang aviation school dahil kaïlangang magpatayô ng 
mga estruktura tulad ng hangar o garahe ng mga eroplano at paliparan. Kaïlangan 
ding bumili ng mga eroplanong gagamitin sa pagsasanay at mga kagamitan sa 
komunikasyon at pagsubaybay sa kalagayan ng kalangitan. Dagdag pa dito, ang 
gasolina na gagamitin sa pagpapalipad ng eroplano at ang pagpapanatiling maayos 
sa mga sasakyäng panghimpapawid. Makikita din na isinaalang-alang ng Curtiss 
School of Aviation ang heograpiya ng bansa sa kaniläng mga piniling modelo ng 
mga eroplanong ginamit sa bansa. 


Sa huli, 33 Filipino mula sa unipormadong hanay at 5 sibilyan ang unang 
nakagämit sa mga eroplano ng mga Amerikano. Masasabing bahagi ng programang 
Filipinisasyon ni Gobernador Heneral Francis Burton Harrison ang pagpapaaral 
ng pamahalaäng kolonyal sa mga Filipino upang maging piloto. Ang programang 
Filipinisasyon n1 Gobernador Heneral Harrison ay naglaläyong pabilisin ang 
paglilipat ng kapangyarihan ng pagpapalakad ng bansa sa kamay ng mga Filipino. 
Nakaugat ang patakarang ito mula sa pagnanais ng Partido Demokrata ng Estados 
Unidos na pinamumunuan ni Woodrow Wilson na mapabilis ang pagsasarili ng 
Filipinas (Golay 2010, 171). Salungat sa pananaw ng Partidong Republikano na 


408 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


kinabibilangan nina William Mckinley at William Howard Taft, hindî sang-ayon 
ang mga Demokrata na magkaroon ng kolonya ang Estados Unidos (Golay 2010, 
171). Ito ay isang malawak na programang sumasakop hindî lâmang sa aspektong 
pampolitika kundî maging sa ibâ pang larang ng lipunan. Maituturing na ang 
pagsasanay sa mga Filipinong maging piloto ay naglaläyong halinhinan ang mga 
Amerikano pati na rin sa paglalakbay sa himpapawid ng bansa na nagpapamalas 
sa lawak ng programang Filipinisasyon ni Gobernador-Heneral Francis Burton 
Harrison. 


Kongklusyon 


Halos isang dekada ang nakalipas mula nang matagumpay na 
makapagpalipad ng eroplanong may sakäy na tao sa bansa, nagawa na ring 
makapagpalipad ng Filipino ng eroplano. Nangyari ito bagama”’t napakaraming 
mga Amerikanong nagdududa sa kakayahan ng mga Filipino dahil na rin sa ilang 
mga salik. Sa kabilâng dako, mga Amerikano man ang pinagmulan ng pagdududa 
ay mga Amerikano rin tulad nina Joseph Stevenot at Alfred Croft ang naniwala at 
nagturd sa mga Filipino ng mga unang hakbang tüngo sa paglipad. Matapos ang 
ilang buwan na pagsasanay at pag-aaral, isang sibilyang Filipino na nagngangalang 
Alfredo Carmelo ang naging unang tâong-ibon ng bansa at nagsilbi sa sangay na 
komersiyal ng industriya ng paglalakbay sa himpapawid. Sinundan naman siyä 
ni Leoncio Malinao na naging unang piloto mula sa mga pinag-aral sa pangkat 
ng unipormadong hanay. Si Malinao at ang kaniyang mga kasamahan ang naging 
mga piloto ng mabubuong hukbong panghimpapawid ng bansa. Dahil nga sa 
matagumpay na pagsasanay ng Curtiss School of Aviation, silä na rin ang kinuha 
ng pamahalaäng kolonyal ng bansa upang maging opisyal na tagapagsanay ng mga 
magiging piloto ng hukbong panghimpapawid ng bansa. Maraming eksperto sa 
digmaan ang nagsabi noon na kung hindî man käyang ipagtanggol ang Filipinas ng 
hukbong-dagat dahil sa habà ng dalampasigan na mayroon ito, maaari itong umasa 
sa isang malakas at may kredibilidad na hukbong panghimpapawid. Hindi lâmang 
ang hukbong-sandatahan ng Filipinas ang nag-aaral sa 1lalim ng Curtiss School of 
Aviation, maging ang hukbong-panghimpapawid ng Republika ng Tsina ay dumaan 
din sa pagsasanay nito (Santos 1981, 63). Nagpapakita lâmang ito ng kahusayan 
sa pagtuturd ng Curtiss School of Aviation at ang kahuyasang ito ay mas lalong 
pinagtibay ng kaniläng matagumpay na pagtuturd sa mga Filipinong mga naging 
unang piloto. 


Lalo pang napatunayan ang angking galing ng mga Filipinong unang tâong- 
ibon sa pag-unlad ng paglipad at paglalakbay sa himpapawid sa bansa. Ilan sa kanilä 
tulad nina Leoncio Malinao at Juan Calvo ay nagsimula ng kaniläng mga serbisyong 
pangkomersiyo gâmit ang eroplano tulad ng paghahatid ng liham o tagapaghatid 
at tagasundo ng mayayamang negosyante (Santos 1981, 133; Juan Calvo Papers). 
Isa rin sa dalawäng piloto si Calvo na kasäma sa Lipad Arnacal (Arnacal Flight) 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 409 


na lumipad mulang Maynila patängong Madrid sa España (Juan Calvo Papers). 
Ayon din sa talumpati ni Kapitan Harold Sweet, na tagapamahala ng isa sa mga 
kompanyang panghimpapawid sa bansa, kahanga-hanga ang mababäng bilang ng 
aksidente o trahedya sa paglipad sa Filipinas noong dekada 30. Ang mababàng bilang 
na ito ay kabaligtaran ng mataas na bilang ng trahedya at aksidente sa paglipad sa 
ibà”’t ibäng bahagi ng daigdig (“Speech of Captain Sweet 1935; Mansujeto 2016). 
Sa sektor naman ng militar, kiniläla rin ang husay ng ilan sa mga unang tâong-ibon. 
Ipinangalan kay Porfirio Zablan ang Zablan Airfield sa Zambales samantalang kay 
Basilio Fernando naman ang Fernando Air Base sa Lipa, Batangas. 


Matapos din ang matagumpay na paglipad sa himpapawid ng mga Filipinong 
unang tâong-ibon ay nagsimula na rin na mas maging malinaw ang paghihiwalay 
ng dalawäng sangay ng paglalakbay at paglipad sa himpapawid ng bansa—ang 
sektor ng militar at ang sektor ng komersiyo. Karamihan sa mga unang nagtapos sa 
Curtiss School of Aviation ay halos napunta lahat sa sangay ng militar. Ito, marahil, 
ay dahil sa mas lalong malawak na gampanin ng mga eroplano sa paparating 
noong digmaan. Gayunman, dadami rin ang hanay ng mga pilotong maglilingkod 
sa sektor ng komersiyo lalo na noong dekada 30 nang unang maitatag ang mga 
airlines sa bansa at unti-unting lumagô ang sektor na ito. Ang kuwento ng mga 
Filipinong unang tâong-ibon ay nagpapatunay lâmang na käya ng mga Filipino na 
matutuhan ang anumang uri ng teknolohiyang mula sa Kanluran, at higit sa lahat, 
mapaghuhusay nilà ito, lalo na kapag para sa kapakanan ng mga Filipino. 


Mga Talâ 


Ang talampad ay pangkat ng bituin na bumubuo ng mga imahen o bagay sa kalangitan. Isa sa mga 
halimbawa ng talampad ay ang balatik o pangkat ng bituin na hugis patibong na tinatawag na “balatik” ng 
ilang pangkat-etniko sa Filipinas. 


?Ang aeronaut ay sinaunang katawagan sa mga tâong nagtatanghal gämit ang mga mäkinäng lumilipad. 


3 Ang dirigible ay isang uri ng lobong lumilipad na käyang kontrolin ng sakäy nitong tao ang magiging 
direksiyon ng paglipad. 


* James C. Mars. Library of Congress Collection, Washington D.C., 1906. Early Aviators. Web. 4 Enero 
2014., Nagl, Roy. Mar's Bi-plane Taking Off. 1911. Library of Congress Collection, Washington D.C. Early 
Aviators. Web. 4 Enero 2014. http://www.earlyaviators.com/emars4.htm,Nagl, Roy. Mar's Skylark Flying 
Above the Carnival Tower. 1911. Library of Congress Collection, Washington D.C. Early Aviators. Web. 4 
Enero 2014. <http://www.earlyaviators.com/emars4.htm>., Nagl, Roy. Mar ’s Skylark Taken From Its Hangar. 
1911. Library of Congress Collection. Aeroplanes, Ancient Aviator. Web. 4 Enero 2014. <http://roynagl.50megs. 
com/manila.htm>., Postcard of the First Flight by James Mars in Manila. 1911. USPI Archives. Philippine 
Philatelist. Web. 9 Enero. 2014. <http://www.philippinephilatelist.net/Archive/USPT Archives/Pioneer_ 
Flights.html>. 


410 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


$ Ang salitâng “tâong-ibon” ay salin ng salitâng Ingles na “birdman” o ang sinaunang katawagan sa mga 
piloto ng eroplano. Kalaunan, mapapalitan ito ng “aviator” para sa mga laläking piloto, samantälang para sa 
mga babaeng piloto naman, gagamitin ang “aviatrix.” Sa kasalukuyan, ginagâmit ang piloto bilang tawag sa 
tâong nagpapalipad ng eroplano anuman ang kaniyang kasarian. 


$ Ipinakikita ang pagtaas ng interes ng mga Filipino sa larang ng paglipad at paglalakbay sa himpapawid 
sa pagkakatatag ng The Aero Club of the Philippines. Kabilang sa mga kasapi nito sina Manuel L. Quezon, 
Sergio Osmeña, Gobernador-Heneral Francis Burton Harrison, at marami pang ib4. Mula kay William Cahill, 
“Considered Advisable under Existing Conditions: Philippine Airpower, 1912-1939,” Air Power History, 
LXIV, blg. 1, (2017), p. 7. Academic OneFile, Accessed 3 Sept. 2018. 


7 Labing-anim lâmang na pangalan ang nahanap ng mananaliksik mula sa ib4’t ibäng sources lalo na mula 
sa Philippine Air Force Historical Archives. 


# Hindi lâmang pagtatanghal ng mga aeronaut ang nagaganap sa Karnabal ng Maynila. Ipinakikita rin dito 
ang mga produkto at gawa ng mga Filipino mula sa ibä’t ibäng lalawigan sa Filipinas (Muizenberg 2016, 142). 


Mga Sanggunian 
Pangunahing Sanggunian 
Aklat 


Alvarez, Santiago. Si Andres Bonifacio, ang Katipunan at ang Himagsikan. 
Maynila, 1927. 


Bowring, John. À Visit to the Philippine Islands. Manila: Carmelo and Bauerman, 
Inc., 1858. 


Chirino, Pedro S.J. History of the Philippine Province of the Society of Jesus, 
Volume II. Jose Arcilla, trans; Jaime Abella, ed. Quezon City: Ateneo de 
Manila University Press, 2009. 

Muiyzenberg, Otto Van Den, trans. and ed. Colonial Manila, 1909-1912: Three 
Dutch Travel Accounts. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 


2016. 


Ricarte, Artemio. Himagsikan Nang Manga Filipino Laban sa mga Kastila. 
Yokohama, 1927. 


Larawan 


A postcard showing the Hydroplane of Tom Gunn in the beach in Manila Bay, 
Tom Gunn Hydroaeroplane Beached. 1914. USPI Archives. Philippine 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 411 


Philatelist. Web. 9 Jan. 2014. <http//www.philippinephilatelist.net/ 
Archive/USPI Archives/Pioneer20Flights/FP1.html>. 


Boulden, Ben. James C. Mars and Skylark. Topeka Capital Journal, Montana. Early 
Aviators, 1910. Web. 4 Jan. 2014. <http://www.earlyaviators.com/emars1. 
htm>. 


Curtiss School of Aviation HS1L Sea Gull. Philippine Airforce Historical Archives, 
Pasay City, 1919. 


Curtiss School of Aviation JN-4 Jenny. Philippine Airforce Historical Archives, 
Pasay City, 1919. 


Family of Joseph Stevenot. Joseph Stevenot with Lt. Miguel Aguinaldo. Photographs 
of Joseph Stevenot Travels, 1917. Web. 21 Nov. 2017. https://en.wikipedia. 
org/wik1/File:Joe Stevenot with Miguel Aguinaldo.jpg. 


Mars, James C. Early Aviators. Library of Congress Collection, Washington D.C., 
1906. Web. 4 Jan. 2014. 


Larawan matapos ang matagumpay na solong paglipad ni Alfredo Carmelo noong 
9 Enero 1920 kasäma ang ilan sa mag-aaral ng Curtiss School of Aviation. 
Philippine Airforce Historical Archives, Pasay City, 1920. 


Larawan ni Leoncio Malinao matapos ang kaniyang unang matagumpay na solong 
paglipad. Philippine Air Force Historical Archives, Pasay City, 1920. 


Larawan ni Alfedo Carmelo bilang mag-aaral ng Curtiss School of Aviation at sa 
likod niya ay isa sa mga eroplanong Jenny ng paaralan. Philippine Air Force 
Historical Archives, Pasay City, 1920. 


Mga Mag-aaral na Filipinong Piloto kasäma si Alfred J. Croft. Philippine Air Force 
Historical Archives, Pasay City, 1920. 


Nagl, Roy. Mar's Bi-plane Taking Off. Library of Congress Collection, Washington 
D.C., 1911. Early Aviators. Web. 4 Enero 2014. http://www.earlyaviators. 
com/emars4.htm. 


Nagl, Roy. Mar's Skylark Flying Above the Carnival Tower. Library of Congress 


Collection, Washington D.C., 1911. Early Aviators. Web. 4 Enero 2014. 
http://www.earlyaviators.com/emars4.htm. 


412 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Nagl, Roy. Mar's Skylark Taken From Its Hangar. Library of Congress 
Collection, 1911. Aeroplanes, Ancient Aviator. Web. 4 Enero 2014. http:// 
roynagl.50megs.com/manila.htm. 


Postcard of the First Flight by James Mars in Manila. USPI Archives, 1911. 


Philippine Philatelist. Web. 9 Jan. 2014. <http://www.philippinephilatelist. 
net/Archive/USPT Archives/Pioneer Flights.html> 


Richard F. Fox. TS. Baldwin: Practical Aeronaut. New York: Richard F. Fox, 1887. 
Print. 


Souvenir Card Official Issue ofthe Bureau of Posts. USPI Archives, 1919. Philippine 
Philatelist. Web. 13 Enero 2014. http//www.philippinephilatelist.net/ 
Archive/ USPI Archives/Pioneer%20Flights/FP2.html 


“The Law in Manila.” 1919. Manila Daily Bulletin [Manila] 4 Feb: n. pag. Print. 


Unknown. /gorot Chief Seated on Red Devil Plane. Smithsonian National Space 
and Air Museum Archives, Washington D.C., 1912. 


Talaarawan 
Orville, Wright. Diaries and Notebook. Kitty Hawk, North Carolina, 1903. 
Orville, Wright. Documenting about the first successful powered flight. The Library 


of Congress. January 8, 2014. http://www.loc.gov/collection/wilbur-and- 
orville-wright-papers/about-this-collection/ 


Pahayagan 


“Alfredo Carmelo, First Filipino to Fly.” 1920. The Manila Times [Manila] 11 
Enero, front page, sec: 1. Print. 


“Filipino Aviator Ascends Unaided.” 1920. The Cable News America [Manila] 11 
Enero, front page, sec. 1. Print. 


“Filipino Flies Curtiss Machine.” 1920. Manila Daily Bulletin [Manila] 11 Enero, 
front page, sec: 1. Print. 


“First Air mail.” 1914. The Manila Times [Manila] 12 Apr., front page sec: 1. Print. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 413 


“Grand Aeronautical Carnival.” 1909. Manila Times [Manila] 4 Apr. n. page. Print. 


“La Aviacion en Filipinas el Vuelo de Mr Mantell.” 1910. E7 Renacimiento Filipino 
[Manila] 7 Agosto, p. 16. Print. 


“May have Balloon.” 1909. The Cable News America [Manila] 20 Enero, p. 2. Print 


“Speech of Captain Sweet.” 1935. Manila Times [Manila] 8 Setyembre, n. page. 
Print 


Ib4â Pang Primaryang Sanggunian 


Juan Calvo Papers. Accession 2014-0035. National Aïr and Space Museum, 
Smithsonian Institution. 


Sekundaryang Sanggunian 


Aklat at Artikulo 


Agoncillo, Teodoro. Revolt ofthe Masses: The Story of Bonifacio and the Katipunan. 
Quezon City: University of the Philippines Press, 1999. 


Ambrosio, Dante. Balatik, Etnoastronomiya: Kalangitan sa Kabihasnang Filipino. 
Quezon City: University of the Philippines Press, 2010. 


Brody, David. Visualizing American Empire: Orientalism and Imperialism in the 
Philippines. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2010. 


Burgess, Walter K. “Commercial Aviation in the Philippine Islands.” Aero Digest, 
1927. Aug: 14044. Print. 


Cahill, William. “Considered Advisable under Existing Conditions: Philippine 
Airpower, 1912-1939.” Air Power History, LXIV, blg. 1, 7. 2017. 


Fermin, Jose D. 1904 Worlds Fair: The Filipino Experience. Quezon City: 
University of the Philippine Press, 2004. 


Gaby, Donald C. “The Curtiss Flying School and U.S. Marine Flying Field.” South 
Florida History Magazine (3): 4-13. 1991. 


Golay, Frank. Face of Empire: United States-Philippine Relation, 1898-1946. 
Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2010. 


414 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Guillermo, Alice. Alfredo Carmelo: His Life and Art. Manila: Metropolitan Museum 
of Manila, 1990. 


Jose, Ricardo. The Philippine Army 1935-1942. Quezon City: Ateneo de Manila 
University Press, 1998. 


Jose, Ricardo. “The Philippine National Guard in World War I” Philippine 
Studies XXXVI (blg. 3), 291. 1988. 


Kramer, Paul. The Blood of the Government: Race, Empire, the United States and 
the Philippines. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2006. 


McCoy, Alfred. Policing Americas Empire: The United States, The Philippines 
and the Rise of Surveillance State. Madison: University of Wisconsin Press, 
2009. 


Mansujeto, Patrick John F. “Flying for Gold, Landing for Sugar: The Birth of 
Commercial Aviation in the Philippines.” Philippine State College of 
Aeronautics Research Journal. 2014. 

Mansuejeto, Patrick John F. “The Sky is Falling: History of Air Accidents in 
Philippine Commercial Aviation Industry before World War IL,” Philippine 
State College of Aeronautics Research Journal. 2016. 


Nemenzo, Eldon Luis G at Molina, Guillermo G. The Philippine Air Force Story. 
Quezon City: Kaunlaran Trading and Printing Co, 1992. 


Philippine Air Force. Flight to the Future: Perspectives on the First 50 Years of the 
Philippine Air Force. Pasay City: Infinit-1 Communications Services, 1997. 


Santos, Enrique. Philippine Wings. Manila: Philippine Airlines, 1969. 


Santos, Enrique. Trails in the Philippine Skies: À History of Aviation in the 
Philippines from 1909-1941. Manila: Philippine Airlines, 1981. 


Pahayagan 


“Remembering Pinoy Heroes in Aviation.” 2003. The Philippine Star [Manila], 31 
Hulyo. 


Today in Philippine History, July 8, 1896, Alfredo Carmelo was born in Manila. 
2013. Nikkeï-Asian Review. Hunyo 24. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 415 


PAGTUKLAS SA MALAYONG NAKARAAN: 
ANG ARKEOLOGO AT ANG PAMBANSANG 
KASAYSAYAN 


Victor P. Estrella 


ABSTRAK 


Ang malaking hâmon sa pagsasalin sa wikang Filipino 
ng salitâng archaeology ay bunga ng katotohanang 
larangan ng pag-aaral ito na ipinakiläla sa Filipinas ng 
mga banyaga. Higit pa rito, ang arkeolohiya rin ay isang 
batäng larangan na umunlad sa Filipinas sa nakalipas na 
isa at kalahating daang taon lâmang. Naïs ng pag-aaral na 
ito na ipaliwanag ang papel ng disiplina ng arkeolohiya 
sa pagbuo ng pambansang kasaysayan at kamalayang 
bayan. Ipinapanukala rito na ang arkeolohiya at ang mga 
mananaliksik nité ay aktibong nakilahok sa paghahanap 
ng ebidensiya at malimit na kinakasangkapan at 
sinasangguni sa pagbibigay-linaw sa nakaraan. Sa 
pamamagitan ng pagbibigay-ngalan sa mahahalagang 
tâong humubog dito at ng pagsusuri sa mahahalagang 
pangyayaring nagtulak sa pag-unlad ng disiplina, 
tinatangka ng pananaliksik na ipakiläla ang arkeologo— 
siyentipiko na gumagämit ng agham at salaysay upang 
bumuo ng naratibo ng nakaraan. Isinasaalang-alang din 
sa pananaliksik na ito ang paggämit ng mga arkeologo 
sa agham, bilang kasangkapan, na hindî naglaon ay 
nagsilbing kapangyarihan, upang mapalaganap ang mga 
kaalamang bunga ng kani-kaniläng mga pag-aaral. 


Mga Susing Salitä: arkeolohiya, arkeologo, malayong 
nakaraan, siyentipiko, agham 


416 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Panimula: Ang Arkeolohiya 


Tang 2017 noong nangalap ng opinyon ang bagong talagang tagapangasiwa ng 
Programa sa Araling Arkeolohiko ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman, tungkol 
sa naaayong pagsasalin ng archaeology sa Filipino. Ipinadalä ang isang survey at 
tinugunan naman ito ng kaguruan at ng mga mag-aaral nité. Ang mga pinagpilian 
ay ‘“arkiyolohiya,” “arkeoyolohiya,” at “arkiyoloji.” Mayroon ding puwang 
pâära sa ibâ pang panukalang pagsasalin. Ang pagkälap ng opinyong ito ay hindi 
lâmang naging payak na pagtatanong. Pagkakataôn din ito pâra sa mga kasapi ng 
komunidad upang makapagnilay tungkol sa pagsasalin ng archaeology sa wikang 
Filipino, at higit sa lahat, sa posibilidad ng pagsasa-Filipino ng programa. Marahil, 
sa unang pagkakataôn, makalipas ang higit dalawampung taon mula noong itatag 
ang Programa sa Araling Arkeolohiko ng Unibersidad ng Pilipinas, nabigyan ng 
pansin ang kabuluhan ng disiplina ng archaeology sa sariling wika. Mayroong 
tangkang isa-Filipino ang ilang asignatura sa Programa, ngunit nauwi lâmang ito 
sa pagsasalin ng pangalan nité. Kung titingnan naman ang mga tesis na naiïsülat 
tungkol sa arkeolohiya sa antas gradwado, mayroon lâmang dalawa (tingnan ang 
mga akda nina Pineda 2015; at Reyes 2010). Ang mga tesis na ito ay maaaring 
tingnan bilang representasyon ng kahandaan ng Programa sa Araling Arkeolohiko 
sa pagsasa-Filipino ng disiplinang ito. At dahil ang Programang ito ay ang tanging 
yunit sa Filipinas na nagkakaloob ng digri sa arkeolohiya, naipahihiwatig din nito 
ang kahandaan ng disiplina sa buong bansa. Matutunghayan mula sa mga ito na 
may kagustuhang isa-Filipino ang ilang aspekto ng arkeolohiya, ngunit hindî pa ito 
lubos na napag-iisipan at nagpagtutuonan ng pansin. 


LE [12 


Bukod sa wastong pagsasalin at pagtukoy ng tamang baybay ng 
archaeology at ng ibâ pang terminolohiya sa Filipino, mas malalim ang hâmon ng 
paglalandas ng disiplinang ito sa sariling wika. Sa katunayan, ang pagsasalin ay 
simula lâmang ng mahabäng paglalakbay tüngo sa pag-aangkin. Hindi rin lahat ng 
tulüyang pagsasalin at pagsusulât ng saliksik sa sariling wika ay nangangahulugang 
pagsasa-Filipino ng disiplina. Sa isang bandä, ang mga ito ay maaaring maliliit na 
hakbang sa pagsasalokal (/ocalization) ng disiplina, na maaari namang tumüngo sa 
pagsasakonteksto (contextualization) at tulüyang pagsasataal (indigenization) nit 
(Bennagen 1980; Kumar 1976). Ang talakayan hinggil sa pag-angkin at pagsasataal 
ng arkeolohiya sa Filipino at sa pangangailangan sa pamamaraang ito ay maaaring 
lamanin ng mga susunod na pananaliksik. Tatangkain muna ng papel na ibalangkas 
ang kasaysayan ng arkeolohiya sa Filipinas, nang sa gayon ay mapasimulan ang 
diskurso sa sariling wika. 


Isa sa mga pinakaunang hâmon ay ang paglalarawan sa mga kaisipan at 


metodo ng arkeolohiya mula sa mga aklat at ibâ pang lathalaing nakasülat sa wikang 
Ingles. Binibigyang-kahulugan ang arkeolohiya bilang sistematikong pag-aaral ng 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 417 


nakaraan ng sangkatauhan, sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga naiwang labi at 
kasangkapan ng mga sinaunang tao (Renfrew at Bahn 2012). Mahalaga sa disiplina 
ng arkeolohiya ang mga naïwang kasangkapan at mga labi, na tinatawag ding 
artifak, sapagkat sa mga bagay na ito nagmumula ang mga kaalamang kinakälap ng 
mga arkeologo. Higit itong mahalaga lalo na sa pag-aaral sa mga panahong hindî 
pa nabubuo ang sistema ng pagsülat sa isang sinaunang pamayanan. Mula sa mga 
bagay na ito, humahanap ang arkeologo ng mga pagkakapareho at pagkakaïbä sa 
mga materyales, disenyo, paraan ng paggämit, pagtingin, o kayâ naman ay paraan 
ng pagtatapon. Tinitingnan niya ito sa lente ng isang angkop na modelo o teoryang 
makatutülong sa pagpapaliwanag sa mga pagkakapareho at pagkakaibäng ito 
(Johnson 2010; Schiffer 1988). Mula sa mga artifak na ito, kasäma ang ib4 pang 
labi na ginagämit bilang mga patotoo, nakabubuo ang mga arkeologo ng larawan 
ng pamumuhay ng mga sinaunang tao sa malaydng nakaraan. 


Ang panimulang pagninilay na ito tungkol sa mga kaisipan, metodo, at 
teorya ng arkeolohiya at sa pagsasa-Filipino ng disiplinang ito ay bunga ng mahabà 
at masalimuot na pag-unlad ng larang na ito sa daigdig at sa pagdating nito sa 
Filipinas. Layunin ng saliksik na ito na bigyang-saysay ang mga pamamaraan, 
kaisipan, at ambag ng arkeolohiya sa pagbuo ng pambansang kasaysayan ng 
Filipinas. Sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa mahahalagang pangyayari sa 
pag-unlad ng disiplina sa Filipinas, at pagsusuri sa mga naisülat niténg kasaysayan 
sa bansa, kikilalanin ng saliksik na ito ang mga tâong malaki ang ginampanang 
papel. Tataluntunin din nité ang mga pagbabago at pagpapatüloy ng mga 
pagpapakahulugan, pamamaraan, at kaisipan hinggil sa pag-aaral sa malaydng 
nakaraan ng bansa. 


Simulain ng Arkeolohiya sa Filipinas 


Ang pangangalap at pangongolekta ng mga bagay ang pinakaunang anyo 
ng arkeolohiya sa Filipinas. Likäs sa lahat ng kalinangan sa buong daigidg, 
noon hanggang ngayon, ang pangongolekta ng mga bagay na mayroong halaga 
sa sarili at sa pamayanan (Brodie at Luke 2006). Ang gawaing ito ay nakabatay 
sa kani-kaniyang pagbibigay-halaga sa mga bagay, na nakaayon naman sa kani- 
kaniyang mga pamumuhay at paniniwala. Gayunman, ang pagkakaroon ng tiyak na 
layuning makapagbibigay-linaw sa kasaysayan, sa pamamagitan ng pangangalap 
at pangongolekta, ay gawaing bühat sa Kanluran. Dinalä ito ng mga dayuhang 
Europeo sa bansa sa huling bahagi ng ikalabinsiyam na siglo. Totoong ang mga 
pamayanan sa Filipinas ilang daang taon na ang nakalilipas ay mayroong kani- 
kaniyang dahilan sa pangongolekta at pagtatagd ng kagamitan mula sa mga naunang 
namuhay, ngunit malay ang dahilang ito sa layunin ng mga Europeong tuklasin at 
siyasatin ang mga naganap sa nakaraan. Pâra sa maraming sinaunang pamayanan 
sa Filipinas, ang paghihiwalay ng nakaraan at kasalukuyan ay mahirap matukoy 
(Reyes 2002; Salazar 2000). 


418 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Sa Europa, ikalimang siglo pa lâmang ay nagsimula nang magämit ang mga 
bagay at ibä pang kasangkapan bilang patotoo sa mga pangyayaring nakasülat sa 
mga dokumento at kasaysayan (Trigger 2006). Bunga ito ng pagkakatuklas sa mga 
sinaunang kabihasnang umusbong sa bahaging ito ng daigdig. Hindi na lâmang 
mga talâ at salimbibig ang pinagmumulan ng kaalaman hinggil sa nakaraan, kung 
hindî maging mga bagay, kasangkapan, at estruktura. Tinawag ang yugtong ito ng 
pag-usbong ng arkeolohiya bilang panahon ng pag-aantik (antiquarianism). Sa 
panahong ito, ang pangunahing pamamaraan ng pagsisiyasat tungkol sa nakaraan 
ay paghahanap, pangangalap, at pangongolekta ng mga sinaunang labi ng mga 
pamayanang tinutukoy sa mga sulatin at kasaysayan (Trigger 2006). Kahit na 
halos kasabay ng pananakop ng España sa kapuluan ng Filipinas ang pag-usbong 
ng arkeolohiya sa Europa, sa huling bahagi lâmang ng ikalabinsiyam na siglo ito 
nadalä sa kolonya. 


Nâsa huling yugto na ng pag-aantik ang Europa noong maipakiläla ang 
pangangalap at pangongolekta sa Filipinas (Santiago 2001). Malawakang pagbabago 
sa mga patakarang kolonyal, bunga ng pagtatapos ng Kalakalang Galeon, ang 
nagbigay-daan sa pagsäli ng Filipinas sa pandaigdigang kalakalan at komersiyo, at 
sa tulüyang pagbubukäs dito ng España (Corpuz 1997; Legarda 1999). Isa sa mga 
naipatupad sa panahong ito ng “Pagkamulat ng España,” ay ang malawakang pag- 
aaral sa mga katangiang pisikal at kapakinabangan ng Filipinas upang matukoy ang 
kalakasan ng kalakalan nito (Planta 2016, 3). Nabuksan ang interes sa bahaging 
ito ng Timog-Silangang Asia, marahil, dahil sa mga siyentipikong ekspedisyong 
ipinadalä ng España sa Filipinas. Dahil dito, dumami ang mga manlalakbay na 
bumisita sa Filipinas na naglimbag naman ng kani-kaniläng mga karanasan at 
natuklasan (Bowring 1859; Gironiere 1854; Mallat 1846). Marami sa kanilä ay mga 
naturalista na ang likâs na yaman ng bansa ang pinagtuonan ng pansin. 


Hindi naglaon ay natuklasang hindi lâmang mayabong na likäs na yaman 
ang matatagpuan sa Filipinas; nariyan din ang mga lumà at kakaibäng bagay na 
pinaniniwalaang mula sa mga sinaunang pamayanan dito. Ilan sa mga naunang 
nangolekta ng mga labi at kagamitan ng sinaunang mga tao sa kapuluan ay ang 
mga Aleman na sina: Alexander Schandenberg, na nagtüngo sa Pulo ng Samal 
sa Davao mula 1881 hanggang 1882; Feodor Jagor, na bumisita naman sa Samar 
sa pagitan ng mga taong 1859 at 1860; at Karl Semper mulang 1858 hanggang 
1865 (Hutterer 1987; Jagor 1873; Paz 2009; 2017). Neunit isang Pranses, si Alfred 
Marche na nagtüngo sa Marinduque mulang 1881 hanggang 1883, ang kinikilälang 
pinakaunang nagsagawa ng pag-aaral na maituturing na arkeolohiko sa Filipinas 
(Beyer 1947; Solheim 1952; Evangelista 1969). Nakapaghukay si Marche ng ilang 
libingan sa mga yungib na kakikitaan ng paggämit ng mga kahoy at tapayan, bilang 
mga sisidlan ng mga yumäo. Bukod sa mga labi ng tao, naglalamän din ito ng mga 
bagay, gaya ng mga palayok, palamuting gawa sa kabibe at ginto, at marami pang 
ibâ (Marche 1887). Ang kaniyang mga nakälap ay dinalä niya sa France. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 419 


Sa panahon ding ito sa Europa, ang pag-aantik ay nagbunga ng pagnanaïis na 
magmay-ari ng mga bagay na kaakit-akit at kakaïba (Gruber 1959; Santiago 2001). 
Udyok ng malawakang paghahangad na sinupin at pangalagaan ang mga bagay ng 
mga sinaunang pamayanan, tinipon ang mga ito sa mga museo sa Europa (Basu 
2013). Sa isang bandä, ang mga nakälap at nakolektang bagay mula sa Filipinas ay 
inihanay kasäma ng ib4 pang mga nakälap na bagay sa ib4 pang bahagi ng daigdig. 
Ginamit ang mga ito upang makapagpakita ng namamalas at nahahawakang 
patotoo ng pagkakaibä-ibâ ng mga pamayanan at kulturang gumamit sa mga ito sa 
nakaraan, at ng ebolusyon ng lipunan (social evolution) (Basu 2013). Makikita rito 
ang pagsasälo ng mga kaisipan at metodo ng pag-aantik at naturalismo. 


Tinawag ni Alfredo Evangelista (1969, 98) ang panahong ito ng pagsisimula 
ng arkeolohiya sa Filipinas bilang yugto ng “antropolohikong arkeolohiya” sapagkat 
sa pamamagitan ng pangangalap at pangongolekta ng mga bagay ay mas nilâyong 
maipaliwanag ang mga katangian ng mga pamayanan at kulturang kinabibilangan 
ng mga ito. Hinati naman ni Victor Paz (2009, 2-3) ang pag-unlad ng arkeolohiya sa 
panahon ng pananakop ng mga Español sa dalawa: “bago ang arkeolohiya” at ang 
yugto ng “hindi sinasadyang arkeolohiya.” Ipinapanukala niyang sa mga yugtong 
ito ay hindi pa ganap ang pagkakaroon ng kamalayang suriin ang mga bagay upang 
mahinuha ang pamumuhay ng mga gumamit nité sa nakaraan. Ang mga dayuhang 
manlalakbay na unang nangolekta sa Filipinas, na kinikilälang mga tagapanguna 
ng arkeolohiya sa bansa (Hutterer 1987) ay mga naturalistang gumamit ng mga 
kaisipan at metodo ng kaniläng tunay na larangan, gaya ng tipolohiya ({pology), o 
ang pag-uuri ng mga bagay, hayop, at halaman, ayon sa mga katangian nité. 


Sa kabilâ ng hindî pa buong anyo ng arkeolohiya sa bansa, ang pagsisimula 
nité ay nagbunga ng pagbubukäs ng kamalayan hinggil sa nakaraan mula sa mga 
bagay at labi ng sinaunang pamayanan. Pinatunayan nito na mayroon pang mga 
pangyayaring mas matanda pa kaysa mga naitalâng kasaysayan at ib4 sa mga epiko, 
alamat, at kuwentong nâsa anyong pasalitâ. Datapwat kapansin-pansin na ang mga 
nakälap na bagay, at mga kaalamang mahihinuha mula rito, ay sadyang inilaan 
lâmang pâra sa kapakinabangan ng mga dayuhang nangalap at nangolekta nito. 
Sa yugtong ito, ang arkeolohiya na nagmula sa Kanluran ay nagsilbi pa rin sa mga 
Kanluranin. 


Pag-unlad ng Disiplina ng Arkeolohiya 


Sa pagdating ng mga Amerikano sa Filipinas noongika-20 siglo, dumating din 
kasäma nilä, ang kaniläng arkeolohiya. Ang kaniläng mga kaisipan at pamamaraang 
arkeolohiko ay hindî hamak na mas batà kaysa arkeolohiya ng Europa. Kaibä rin sa 
mga Europeo, ang pagdodokumento at pag-aaral sa kasaysayan at kultura ng Filipinas 
ay tuwirang iniatas ng Estados Unidos, bilang bahagi ng kaniläng patakarang 


420 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


kolonyal. Sa pamamagitan ng Komisyong Schurman noong 1899 at ng Komisyong 
Filipinas noon namang 1900, iniutos ang masinsinang pagdodokumento sa mga 
pamayanan at kalinangang matatagpuan sa Filipinas, sa layuning makabuo ng mga 
polisiyang mangangalaga sa kapakanan ng mga mamamayan nité (Evangelista 
1969). Binuo ang Kawanihan ng Mga Tribong Hindi Kristiyano (Bureau of Non- 
Christian Tribes), upang pangunahan ang tungkuling ito. Makalipas ang isang 
taon, naitatag ang Museong Insular pâra sa Etnolohiya, Kasaysayang Natural, at 
Komersiyo, na hindî naglaon ay nakiläla bilang Pambansang Museo (Hutterer 
1987). Nagbigay-daan ang mga ito sa tulüyang pagkakaroon ng isang Kagawaran 
ng Antropolohiya sa Unibersidad ng Pilipinas noong 1914, na pinamunuan ni H. 
Otley Beyer (Evangelista 1969; Sullivan 1956). Ang mga institusyong ito ang 
nagpasimula ng pormal at malawakang pag-aaral sa mga sinaunang pamayanan at 
kultura sa Filipinas. Ngunit higit na naging maimpluwensiya at makapangyarihan 
sa larangang ito ang mga kaisipan ni Beyer. Sa kaniyang propesyonal at pribadong 
pamumuhay, nangolekta siyä ng mga sinaunang bagay, nagdokumento ng 
maraming pribadong koleksiyon nité, at nagpasimula ng mga sistematikong 
paghuhukay (Beyer 1947; Paz 2009). Kinilälang awtoritatibo ang kaniyang mga 
panukala hinggil sa pandarayuhan ng mga tao sa kapuluan ng Filipinas at sa 
pagbibigay-yugto at gulang sa mga pook na pinaghukayan at sa mga kulturang 
materyal sa bansa (Sullivan 1956). Ipinadalä naman si Carl Guthe ng Unibersidad 
ng Michigan, mulang 1922 hanggang 1924, upang maghanap at mangolekta ng 
mga kulturang materyal sa mga pulô sa Visayas (Guthe 1927; Griffin at Jones 1976; 
Hutterer 1987). Ito ay bahagi pa rin ng malawakang pagdodokumento at pag-aaral 
sa sinauna at buhäy na pamayanan ng Filipinas. Libo-libong mga artifak at labi 
ng mga tâong namuhay ilang daang taon na ang nakalilipas ang kaniyang nakälap 
sa kaniyang panggagalugad (Sinopoli 2013). Ito ay kaniya namang ipinadalä at 
inilagak sa Unibersidad ng Michigan. Kinikiläla ang pamamaraan ni Guthe bilang 
tunay na arkeolohiya sapagkat sa panahong ito, ang kaniyang pamamaraan ang 
pinakasistematiko (Hutterer 1987; Mijares 1998; Sullivan 1956). Sinegurado niya 
ang maayos at halos kompletong pagdodokumento sa mga impormasyong kaniyang 
nakuha sa mga pook na pinaghukayan at lalong-lalo na sa mga kulturang materyal 
na kaniyang nakälap. 


Ayon kay Karl Huterrer (1987, 237), ninais ng mga pag-aaral na isinagawa 
sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano na masuri ang mga “lokasyon, 
distribusyon, at pagkakahati-hati ng mga pamayanan at kultura” sa Filipinas. 
Naging mahalagang tunguhin din ng arkeolohiya sa Filipinas sa panahong ito, 
tunguhing laganäp din sa ibâ pang pag-aaral sa rehiyon ng Timog-Silangang Asia, 
ang paghahanap ng pinakamatandang labi ng tao, gaya ng Homo erectus at mga 
naunang Homo sapiens (Legge 1993; Paz 2009; 2017). Ninais na matukoy ang 
ugnayan ng mga ito sa ibâ pang labing nahukay sa ibâ pang bahagi ng rehiyon 
at maging sa kasalukuyang mga pamayanan. Nag-uugat ang mga kaisipang ito sa 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 421 


konsepto ng kasaysayang pangkultura, na higit na ginamit ng mga Amerikano sa 
kaniläng arkeolohikong pag-aaral (Santiago 2001). Sa kaisipang ito, tinitingnan 
ang mga kilos ng mga tao, maging ang kaniläng mga kagamitan, bilang tugon sa 
kani-kaniläng mga pisikal, kultural, at buhäy na kapaligiran. Samakatwid, ang 
pagkakaïbä sa mga kalinangan sa habà ng panahon at sa lawak ng mga rehiyon ay 
mahalagang matukoy at masuri upang maunawaan ang ugnayan ng mga ito. 


Itinuturing ni Paz (2009, 5) ang panahong ito sa pag-unlad ng disiplina ng 
arkeolohiya sa Filipinas bilang “nakatuong arkeolohiya” dahil sa mga namumukod 
na mga institusyong itinatag upang tuwirang bigyang-pansin ang tungkulin niténg 
maidokumento ang malayông nakaraan ng Filipinas. Sa isang bandä, ang mga 
kaalaman tungkol sa sinauna at katutubong pamayanan sa Filipinas na nakälap 
ng mga Amerikano ay kaniläng kinasangkapan upang mabigyang-katwiran ang 
kaniläng pananakop sa bansa (Kramer 2010). Ipinakita, hindî lâmang sa mga 
Filipino kung hindî maging sa buong mundo, ang pagiging “di-sibilisado” ng mga 
pamayanan sa Filipinas, nang sa gayon, ay tingnang matuwid ang kaniläng pagbuo 
ng imperyo rito (Fermin 2004; Rice 2015). 


Naudlotang pag-unladng disiplina ng arkeolohiya sa Filipinas nang sumiklab 
ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong 1941. Sa panahon ng digmaan, natigil 
ang lahat ng anumang uri ng pag-aaral at pagsusuri sa mga pamayanan at kultura 
ng bansa (Evangelista 1969; Hutterer 1987). Nagdulot ang digmaan ng maraming 
suliranin, lalong-lalo na ang malawakang pagkasirà at pagkawalâ ng maraming 
sinaunang bagay hindî lâmang sa Pambansang Museo kundî maging sa mga 
pribadong koleksiyon. 


Pagtataguyod sa Arkeolohiya 


Makaraan ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, sinubukan mulîng 
bumangon ng arkeolohiya sa Filipinas sa pamamagitan ng mulîng pagsusuri sa 
mga kaisipang nabuo sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, lalong-lalo 
na sa mga panukala ni Beyer. Binalikan ng mga arkeologo ang mga kaisipang 
binuo hinggil sa malaydng nakaraan ng Filipinas, gaya ng teorya ng pandarayuhan. 
Ang kaniläng mga pananaliksik ay naging tugon sa mga malaganap at matagal 
nang tinanggap na mga kaalamang ito (Hutterer 1987). Isa sa mga naunang 
nagmuni sa mga panukalang ito ay si Wilhelm Solheim Il, mula sa Unibersidad 
ng California, na naghukay sa maraming bahagi ng Filipinas. Dinalä ni Solheim II 
ang bagong teknolohiya ng pagbibigay-gulang sa pamamagitan ng radiocarbon, 
bilang pamamaraan upang matukoy ang tiyak na gulang ng mga artifak at pook 
na pinaghukayan na kaniyang natuklasan (Evangelista 1969). Sa pamamaraang 
radiocarbon, Kkinakalkula ang bühay ng elementong carbon sa isang bagay mula 
nang ito ay namatay. Ang ibinibigay nitong bilang ang nagsisilbing bilang ng 


422 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


taon sa nakaraan kung kaïlan ang bagay na ito ay nabühay at namatay (Lyman at 
O’Brien 2006). Ito ay hindî hamak na mas tiyak kaysa pagsusuri sa estratigrapiya 
(stratigraphy), o ang pagkakapatong-patong ng mga deposito ng lupà bunga ng 
magkakaibäng paggâämit sa kalupaan at ibâ pang pangyayari sa kapaligiran. Ang 
teknolohiyang ito ay nagtulak sa mga arkeologo na suriing mulf ang mga naunang 
ipinanukalang gulang ng mga bagay, at gayundin, na suriin ang mga kaisipang 
ipinanukala ni Beyer at ng marami pang ibäng dayuhang mananaliksik sa Filipinas. 


Natunghayan ng Filipinas sa panibagong yugtong ito ang pag-usbong ng 
mga Filipinong nakapag-aral ng antropolohiya at arkeolohiya sa loob at labas ng 
bansa. Nariyan sina E. Arsenio Manuel, Alfredo Evangelista, Marcelino Maceda, 
Avelino Legaspi, F. Landa Jocano, Jesus Peralta, at marami pang ibä. Hindi lubusang 
nawala ang mga dayuhang mananaliksik sa bansa-—nariyan sina Robert Fox at 
William Longacre—na nakipagtulungan sa mga Filipinong mananaliksik (Dizon 
1994; Ronquillo 1985). Mula sa pagiging kawani ng mga dayuhang arkeologo, ang 
mga Filipinong ito ay kaniläng naging mga mag-aaräl, at hindî naglaon, ay naging 
katuwang sa pamamahala sa mga proyekto sa bansa. 


Sa 1lalim naman ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos bilang pangulo at 
diktador ng Filipinas noong dekada 70, pinaigting ang paghahanap sa sinaunang 
pamayanan sa bansa. Pagpapatüloy ito ng mga pananaliksik sa pagsisimula ng tao 
sa Filipinas, ngunit sa pagkakataéng ito, nagkaroon ng lantarang motibong politikal. 
Naging bahagi ang mga arkeolohikong pananaliksik sa pagbuo ng rehimeng Marcos 
ng mito hinggil sa dakilang pinagmulan ng lahing Filipino (Lico 2003; McCallus 
1989). Ang arkeolohiya ay naging mabisäng patotoo sa isang ginintuang panahon 
ng sinaunang Filipinas sapagkat nakapagpapakita ito ng nakikita at nahahawakang 
patotoo pâra dito. Ang mga lalawigan ng Palawan at Cagayan ang naging mga 
pangunahing pook na pinaghukayan sapagkat dito natagpuan ang ilang mga labi ng 
sinaunang tao. Sa Butuan naman ay mayroong natagpuang labi ng mga sinaunang 
sasakyäng-pandagat. Higit na tumaas ang antas ng interes ng mga Filipino tungkol 
sa sinaunang kasaysayan, at naging dahilan ng ibâ pang paghuhukay at mga lisyang 
gawain (Barretto-Tesoro 2013; Paz 1992). 


Itinuturing ni Santiago (2001) na pagpapatüuloy ang panahong ito sa mga 
kaisipan hinggil sa kasaysayang pangkultura na nagsimula noong panahon ng mga 
Amerikano sa Filipinas. Binigyang-pansin pa rin ang paghahanap sa simula ng lahing 
Filipino at ang pagkakaibä nité sa 1bâ pang kultura sa rehiyon ng Timog-Silangang 
Asia, ngunit ibä sa naunang yugto, mas makaagham na ang mga pamamaraan sa 
panahong ito. Makikita ito sa paggäâmit sa konsepto ng pagsusunod-sunod sa mga 
estratigrapiya ng pook na pinaghukayan, at lalong-lalo na, sa pagbibigay-gulang 
sa pamamagitan ng radiocarbon. Ang mga pananaliksik ay pagpapatüloy pa rin 
sa pagsagot sa mga nasimulang katanungan noong panahon ng mga Amerikano, 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 423 


ngunit dahil umunlad ang disiplinang ito sa ib4 pang dako ng daigdig, mas lumawak 
ang mga kaisipan at mga pamamaraang ginamit. “Pinamatnubayang arkeolohiya” 
naman kung ituring ni Paz (2009; 2017) ang arkeolohiya matapos ang Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig at sa pagpapatüloy nité sa mga sumunod na taon. Ayon sa 
kaniya, ang mga mananaliksik na Filipino at dayuhan ay ginabayan ng kaniläng 
tungkulin bilang mga ganap na antropologo at arkeologo (Paz 2009). Nariyan 
din ang isa pang uri ng paggabay na bunga naman ng adhikaing pampolitika. Sa 
panahong ito, higit kailanman, naging interesado ang pambansang pamahalaän sa 
pagtuklas, pagpapanatili, at pagpapalaganap ng kultura at kasaysayan ng Filipinas. 


Mula sa pagiging bahagi ng Dibisyon ng Antropolohiya ng Pambansang 
Museo, naïitatag ang hiwalay na Dibisyon ng Arkeolohiya noong 1988 (Dizon 
1994). Ang mahabàng panahong pagkakapaloob ng Arkeolohiya sa Antropolohiya 
ay salamin ng tradisyong akademiko ng mga Amerikano na kaniläng dinalä sa 
Filipinas. Higit na kiniläla ang halaga at kontribusyon ng arkeolohiya sa bansa, 
maging ang kakayahan ng Pambansang Museo sa disiplinang ito. Sa panahong 
ito, ang Dibisyon ay binubuo ng mga Filipino sa pangunguna nina Wilfredo 
Ronquillo, Eusebio Dizon, at Florente Henson, mga mananaliksik na nakapag-aral 
sa Estados Unidos (Dizon 1994). Naging hudyat din ito ng tulüyang pagtataguyod 
ng arkeolohiya bilang isang disiplina sa Filipinas. Pinaigting din ang Sangay ng 
Arkeolohiya sa Ilalim ng Tubig (Underwater Archaelogy) upang higit na mabigyang- 
pansin ang mga kulturang materyal na nakukuha sa mga pinaglubugan ng mga 
sinaunang sasakyäng-pandagat sa katubigan ng bansa (Calderon 1989; Dizon 
1994). Nagbunga ito ng mas maraming pananaliksik sa kalupaan at sa katubigan, 
sa mas maraming bahagi ng Filipinas. Mula sa malalaking proyekto, gaya ng sa 
Palawan, Cagayan, at Butuan, nagkaroon na rin ng maliliit na proyekto sa ib4’t 
ibäng bahagi ng bansa. Matutunghayan ito sa dami ng mga ulat na naisülat mulang 
1988 (Dizon 1994; Mijares 1998; Paz 2017; Ronquillo 1998; Ronquillo, Dizon, at 
Cuevas 1997). Sa kabilâ nito, mula noon (Hutterer 1987) hanggang sa ngayon ay 
nananatiling hindî sapat ang bilang ng mga mananaliksik sa bansa. 


Upang tugunan ang kakulangang ito, binuksan ang Programa sa Araling 
Arkeolohiko sa Unibersidad ng Pilipinas noong 1996 (Barretto 1997). Ang mga 
unang nakapagtapos sa programang ito ang siyä namang bumuo ng Katipunan 
Arkeologist ng Pilipinas, Inc., o KAPI, ang nag-iisang samahäng nagtataguyod 
ng arkeolohiya at nangangalaga sa mga pamänang arkeolohiko sa bansa (Jago- 
on 1999). Ang ilan sa kanilä, at ilan pang mga sumunod na nakapagtapos mula 
rito, gaya nina Giovanni Bautista, Nida Cuevas, Alexandra de Leon, Marie Grace 
Pamela Faylona, Catherine May King, Ligaya Lacsina, Armand Salvador Mijares, 
Bobby Orillaneda, Timothy James Vitalez, at ilan pa, ay nagsilbi rin sa Pambansang 
Museo. Ibä”’t ibäng institusyon at mga mananaliksik na rin mula sa Timog-Silangang 
Asia, Australia, Estados Unidos, at Europa ang nakipagtulungan sa Programa pâra 


424 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


sa marami pang pananaliksik tungkol sa Filipinas at rehiyon ng Timog-Silangang 
Asia. Noong 2018, ayon sa QS World University Rankings, ang Programa sa 
Araling Arkeolohiko sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman ang pinakamahusay na 
institusyong nagkakaloob ng lalong mataas na edukasyon sa arkeolohiya sa buong 
Timog-Silangang Asia. 


Ang yugtongito sa pag-unlad ng disiplinangarkeolohiya,mulanang maitatag 
ang Dibisyon ng Arkeolohiya sa Pambansang Museo, hanggang mapasinayaan ang 
Programa sa Araling Arkeolohiko sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman, at hanggang 
sa kasalukuyan, ay nagdulot ng marami at buhäy na buhäy na pananaliksik hinggil sa 
malaydng nakaraan ng Filipinas. Hindî na lâmang nagbibigay-patotoo at pagtugon 
sa mga naunang mga kaisipan ang nilalamän ng mga pananaliksik, nariyan na 
rin ang mga pag-aaral tungkol sa estado ng kaalamang arkeolohiko sa bansa, sa 
kasalukuyan, at sa hinaharap. Nariyan na rin ang pagmumuni tungkol sa epekto ng 
mga pag-aaral na ito sa pangangalaga sa pamanang pangkultura ng bansa (tingnan 
ang ilang halimbawa gaya ng kina Estrella 2014; Faylona 2004, 2005; Lising 
2016; Orillaneda at Ronquillo 2015; Romualdez-Valtos 2005; Medrana 2011). 
Iminumungkahi ni Paz (2009, 5) na ang panahong ito ay yugto ng “mapanimdim na 
arkeolohiya,” sapagkat ang kamalayan sa 1b4”t ibäng aspekto ng disiplina ay buhäy 
sa mga mananaliksik nité. Ang mga layunin at nilalamän ng arkeolohikong pag- 
aaral ay hindî na lâmang bunga ng itinakda ng pamahalaän o ng ilang mga ahensiya 
nité. Bukod sa mga pansariling interes ng mga arkeologo, mayroon na ring ibäng 
tunguhin ang pananaliksik tungkol sa malaydng nakaraan ng Filipinas, na higit na 
mayroong epekto sa disiplina, sa pagtingin sa nakaraan, at sa bayan sa kasalukuyan. 
Ang saliksik kong ito ay maaari ding halimbawa ng paninimdim na ito. 


Ang Arkeologo bilang Mananaliksik 


Sa gitna ng mga pangyayari sa pagsisimula at pag-unlad ng arkeolohiya 
bilang isang disiplina sa Filipinas, ay ang arkeologo. Ang arkeologo ang tâong 
nagpapasimula, nagpapalaganap, at nagsasakatuparan ng arkeolohiya. Ang 
arkeologo ang nagpapasiya sa mga tunguhin ng pananaliksik. Ang kaniyang mga 
pagsasanay ang nagbibigay-hugis sa proyekto, samantälang ang kaniyang mga 
napagtagumpayan ang bumubuo sa kaniyang kredibilidad sa larang na ito. Higit sa 
anuman, ang kaniyang karanasan at kasanayang bumuo ng interpretasyon mula sa 
mga bagay at labing nakälap ang huhubog sa kaniyang pananaliksik (Hodder 1992; 
Thomas 2006). Inaasahang mayroon siyäng sapat na kakayahang pagkasunduin ang 
ibà”t ibäng larang, gaya ng kasaysayan, heograpiya, sosyolohiya, heolohiya, sining, 
at marami pang ibä na mayroong kinalaman sa pamumuhay ng tao (Flatman 2011; 
Johnson 1946). Dahil dito, ang arkeologo ay isa ring antropologo (Gosden 1999; 
Kus 1997). Makikita ito sa mahabäng panahong itinuring na isa sa mga disiplinang 
nakapaloob sa larang ng antropolohiya ang arkeolohiya. Bukod pa rito, nariyan ang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 425 


kahalintulad na layunin ng dalawäng disiplinang ito na maintindihan ang pagbabago 
sa paraan ng pamumuhay ng mga tao mula noong sinaunang panahon hanggang sa 
kasalukuyan. 


Mga dayuhan ang mga unang nangalap at nangolekta ng mga bagay at labi 
ng mga sinaunang tao sa Filipinas upang makakuha ng impormasyon tungkol dito. 
Ang mga dayuhang ito ay mula sa ibâ’t ibäng bahagi ng Europa, kung saan ang 
pagtuklas sa kalikasän ng tao sa daigdig ay pinagtuonan ng pansin. Sa pagsisimula 
ng larangang ito sa Filipinas, nanguna ang mga etnologong German, gaya nina 
Schandenberg, Jagor, at Semper, at ang naturalistang French na si Marche 
(Evangelista 1969; Paz 2009; Sullivan 1956). Praktikal ang tingin ng mga Español 
sa naturalistang paraan ng pangongolekta at pag-aaral sa kaniläng mga kolonya 
(De Vos 2007; Planta 2016). Naging daan lâmang ito upang matäya ang likäs na 
yaman ng bansang nâsa ilalim ng kaniläng kapangyarihan. Makikita ito sa bilang 
ng higit na interesadong mga German at French kaysa mga Español. Mauugat 
naman ang interes ng mga Aleman at Pranses sa mas malalim na tradisyong 
lumaganap sa panahon ng Rebolusyong Siyentipiko sa mga bansang ito (Farber 
2000; Stroup 1990). Ang pangangailangan ng mga dayuhan ang natugunan at hindî 
ang pangangailangan ng mga Filipino. 


Bukod pa sa pagiging dayuhan ng mga naunang arkeologo sa Filipinas, 
kapuna-puna rin na lahat sil ay mga laläki. Ang eksplorasyon, ekspedisyon, at 
pakikipagsapalaran sa masusukal na kagubatan at malalayông lupain ay inilaan 
sa kalalakihan. Silä rin ang nangunguna sa mga ahensiya at institusyong pang- 
edukasyong nananaliksik sa mga sinaunang pamayanan at kultura, gaya nina Beyer 
sa Unibersidad ng Pilipinas at Guthe sa Unibersidad ng Michigan noong dekada 
20. Bukod pa rito, ang kalalakïhan din ang nâsa matataas na posisyon, kagaya 
na lâmang nina Dean Worcester at Robert Fox, na namunà sa ilang institusyong 
pangkultura sa Filipinas noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Mga 
laläki rin ang naging mga unang arkeologo na Filipino. Nariyan sina Evangelista, 
Galang, at Manuel, na nabigyan ng pagkakataông magsanay sa ibäng bansa sa 
larangan ng antropolohiya at arkeolohiya. 


Ang naging bunga ng pangingibabaw ng kalalakihan sa larangang ito ay 
ang pagbuo ng salaysay hinggil sa nakaraan na nakatuon sa mga laläki at pawang 
bulag sa ibäng kasarian (Gilchrist 1999). Ang mga salaysay na ito ay tinawag 
nina Margaret Conkey at Janet Spector (1984) na “mito ng kasarian”’—kulang at 
nakalilito ang pagpapakita ng mga ugnayan ng mga kasarian sa malayôdng nakaraan. 
Sa pagpasok ng dekada 70 lâmang tinangkang pasukin ng kababaïhan ang larang 
ng arkeolohiya. Mauugat ito sa pandaigdigang pagkamulat at pagkilos tüngo sa 
pagkakapantay-pantay ng mga kasarian sa halos lahat ng akademikong larangan 
(Gilchrist 1999). Sina Julieta Fernandez at Amelia Rogel mula sa Unibersidad ng 


426 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Pilipinas na nagsaliksik tungkol sa Lawa ng Laguna, ang ilan sa mga naunang 
babaeng arkeologo (Ronquillo 1985). Sina Rosa Tenazas na mula naman sa 
Unibersidad ng San Carlos sa Cebu, at sina Maria Lorenza Dalupan, Cecilia 
Locsin, Maria Isabel Ongpin, at Socorro Paz Paterno mula sa Pamantasang Ateneo 
de Manila, ay kabilang sa mga tagapangunang kababaïhang arkeologo sa larang 
na ito (Dizon 1994; Locsin, Ongpin, at Paterno 2008; Tenazas 1974; Ronquillo 
1985). Sa kasalukuyan, parehong babae ang namumunà sa dalawäng pangunahing 
institusyong nagsusülong ng arkeolohiya sa bansa. Si Mary Jane Louis Bolunia 
ang namumunÔ sa Dibisyon ng Arkeolohiya sa Pambansang Museo, samantälang 
si Mary Grace Lualhati Barretto-Tesoro naman ang namumund sa Programa sa 
Araling Arkeolohiko sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Napagmunihan na sa 
usapin ng kasarian, unti-unti nang napagtatagumpayan ang pagkakapantay-pantay 
sa oportunidad sa larang ng arkeolohiya. Ngunit, sa isang bandä, hindî pa lubos na 
nasusuri ng kababaïhang arkeologo ng Filipinas ang kiling (bias) pangkalalakihan 
sa kaniläng sariling mga saliksik at sa ibâ pang salaysay tungkol sa malayông 
nakaraan ng bansa. 


Noong 1992, kiniläla ng Filipinas ang pagiging arkeologo bilang isang 
propesyong makaagham sa pamamagitan ng Magna Carta for Scientist (Dizon 
1994). Walâ pa man itong pagsusulit tüngo sa ganap na propesyonalisasyon, 
natamé ng mga arkeologo ang respeto at pagkiläla ng pamahalaän dahil sa 
kaniläng mga natapos na digri at mga saliksik na naïlimbag. Nakahikayat ito 
ng ilang nais maging arkeologo kayâ naman nabuksan ang Programa sa Araling 
Arkeolohiko sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Sa unti-unting pagdami 
ng mga arkeologo, kinailangang itatag ang isang propesyonal na samahän na 
mayroong layuning pagbutihin at gawing etikal ang pananaliksik sa arkeolohiya 
at mapangalagaan din ang kapakanan ng mga arkeologo, bilang mananaliksik. 
Dahil dito, ang Katipunan Arkeologist ng Pilipinas, Incorporated o KAPI ay 
nabuo noong 1999 (Jago-on 1999). 


Malaking bahagi ng pagiging arkeologo ang kaniyang pagkakakilanlan. 
Nakaaapekto ang kaniyang etnisidad, kasarian, pagsasanay, katayuan sa bühay, at 
marami pang 1bàâ sa kaniyang pananaw sa bühay. Ang mga ito rin ay nakaaapekto 
sa paraan ng kaniyang pagpapasiyä at layunin sa pananaliksik. Sa pagdaloy ng 
kasaysayan ng disiplina ng arkeolohiya sa Filipinas, matutunghayan ang mga epekto 
ng mga pagkakakilanlang ito sa mga dayuhang nanguna sa pananaliksik sa bansa, 
mga laläking arkeologo na namamayani sa mga institusyon, at sa mga Filipinong 
arkeologo na mayroong banyagang edukasyon at pag-iisip. Ang kasarian, relihiyon, 
emosyon, pagkiling sa tilang interpretasyon, ay lubhang mahirap alisin (Gilchrist 
1999; Hodder 1992; Joyce 2012; Thomas 2006). Samakatwid, ang kaniläng pagbuo 
ng mga salaysay tungkol sa malaydng nakaraan ng Filipinas ay naaapektuhan ng 
kaniläng mga pagkakakilanlan. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 427 


Arkeolohiya at ang Pambansang Kasaysayan 


Sa pagsisimula at pag-unlad ng arkeolohiya sa Filipinas, sinubukan nitong 
bigyang-linaw ang mga tanong hinggil sa nakaraang sadyang malayd sa abôt ng mga 
talâ ng kasaysayan. Binigyang-pansin ng arkeolohiya ang mga bagay at ib4 pang labi 
ng mga tâong nabühay noong sinaunang panahon sa kapuluan. Ang materyalidad 
na ito, na siyäng nagbibigay-anyo sa sinaunang pamumuhay (DeMarrais 2004), ang 
pangunahing ambag ng arkeolohiya sa pagtuklas sa nakaraan at sa pag-aaral ng mga 
karanasan ng tao sa daigdig. Sa kawalan ng mga nababäsa at naririnig na patotoo, 
nariyan ang mga nakikita at nahahawakang produkto ng sinaunang pangyayari, 
ugnayan, at pamumuhay ng mga tao (Taylor 1948; Tilley 2007). Dahil dito, naging 
kapaki-pakinabang ang disiplina sa pag-aaral ng nakaraan, maging sa pagbuo ng 
kasaysayan. 


Malaki ring kapakinabangan sa kasaysayan ang mga kaalamang nakakälap 
at nabubuo ng arkeolohiya dahil sa kakayahan nito na sistematikong sagutin 
ang mga tanong hinggil sa sinaunang Filipinas. Sa pamamagitan ng makaagham 
at lohikal na pamamaraan na mauugat sa pagsisimula nité bilang bahagi ng 
naturalismo, tinatangka nitong bumuo ng isang kapani-paniwalang larawan ng 
nakaraan (Jeffares 2005; Johnson 2006; O’Brien at Lyman 2004). Samakatwid, ang 
arkeolohiya ay isang makaagham na pag-aaral ng kasaysayan (Smith 1992), ganap 
na pagsasälo ng pisikal at biyolohikong agham at ng mga agham panlipunan. Ang 
pagsasälong ito ang lubos na nagpapayabong sa larang na ito sapagkat 1b4’t ibäng 
pananaw at metodo ang nagtutulong-tulong upang masagot ang mga tanong hinggil 
sa malayông nakaraan. 


Isa rin sa mga kakayahang makaagham ng arkeolohiya ay ang pagbibigay- 
gulang sa pamamagitan ng radiocarbon (Lyman at O’Brien 2006). Naging malaki 
ang epekto ng lubusang pagsasakatuparan nito noong dekada 60 sa larang ng 
arkeolohiya sa buong daigdig lalong-lalo na sa Filipinas (Ronquillo 1985). Mula sa 
relatibong pagbibigay-gulang sa mga natagpuang bagay, nagkaroon ng mas tiyak 
na pamamaraan ng pagbibigay ng impormasyon. Bukod pa rito, naiangkop din ang 
pagsusuring komposisyonal, o ang pagtukoy sa mga elementong napapaloob sa 
isang bagay, sa mga layunin ng arkeolohiya, kayâ naman nabibigyang-linaw nité 
ang ilang tanong tungkol sa sinaunang teknolohiya ng paggawa, pakikiayon ng tao 
sa kalikäsan, at marami pang ibä. 


Matutunghayan sa pag-unlad ng arkeolohiya sa Filipinas ang aktibo nitong 
pakikilahok sa pagbibigay-linaw sa nakaraan. Pinalalawak nité ang saklaw ng 
kasaysayan, sa parehong kapanahunan (temporal) at heograpikong sükat nito 
(Knapp 1992). Mula sa dâting kasaysayan na nagsisimula sa pagdating ng mga 
dayuhang Tsino, Indian, Arabo, at Europeo ilang daang taon lâmang ang nakararaan, 


428 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


ang kasaysayan ng Filipinas ay napalawig nang higit na mas maaga ng ilang libong 
taon. Îto ay pinatutunayan ng pagkakatuklas sa mga labf ng sinaunang tao sa 
Kalinga, Cagayan, at Palawan. Sa pagsisimula ng arkeolohiya sa Filipinas, ang mga 
kaalamang nakälap at nabuo ay naging bahagi ng pinakaunang anyo ng pagsülat 
tungkol sa kasaysayan ng Timog-Silangang Asia (Legge 1993). Malimit na tingnan 
ang kasaysayan ng Filipinas bilang listähan ng mga pangyayari sa modernong 
bansa. Ngunit, inilalapat ng arkeolohiya ang kasaysayang ito sa mas malawak 
nitong kapanahunan at heograpikong sükat. Ang bansang Filipinas na tinitingnan sa 
politikal na pananaw ay tinitingnan na ngayon bilang isang pamayanang kabahagi 
ng mas malawak na kalinangang Austranesyano at Asiano ng Timog-Silangang 
Rehiyon. Iminumungkahi ng arkeolohiya na mas matagal tâäyong naging bahagi 
ng lipunan, ekonomiya, at pamumuhay ng rehiyong ito kaysa ilang daang taon 
lâmang na pananakop, mga tangkang paglayà, at pagsasarili mula sa kamay ng mga 
dayuhan. 


Mayroong kaakibat na kapani-paniwalang argumento ang makaagham na 
pagtuklas ng arkeolohiya sa nakaraan. Pinagkakalooban ng arkeolohiya ang sinuman 
ng nakikita at nahahawakang patotoo ng mga nakaraang pangyayari. Neunit, 
malimit ding nagagämit ang makaagham na salaysay na ito ng arkeolohiya, kasäma 
ng kapani-kaniwalang argumento nité, upang ipanukala ang ilang kaisipan tüngo 
sa pagbuo ng pambansang kasaysayan. Natunghayan natin ito sa arkeolohiyang 
kinasangkapan ng mga Amerikano upang maipakita at maipabatid sa kanilâng mga 
nasasakupan ang pangangailangang gawin siläng “sibilisado.” Nagpadalä ng mga 
Amerikanong mananaliksik mula sa mga unibersidad sa Estados Unidos upang 
kolektahin, pag-aaralan, at itampok ang mga patotoo ng sinauna at katutubong 
pamayanan sa Filipinas. Sa pananaw ng Estados Unidos, ito ang pinakamainam at 
pinakadakilang tungkulin ng isang modernong bansa. Ngunit, sa katunayan, ang 
arkeolohiya ay nagâmit upang isülong ang imperyo ng Estados Unidos sa daigdig, 
na mananatili na sa kasaysayan ng kaniläng kapangyarihan. 


Makikita mul ang paggämit sa arkeolohiya sa pagbuo ng isang pambansang 
kasaysayan. Sa pagkakataông ito, ang pilit na binuo ay ang salaysay hinggil sa 
dakilang nakaraan ng Filipinas na muling binuhay ng rehimeng Marcos noong 
panahon ng Batas Militar. Ang pamahalaän ng Filipinas mismo ang nag-utos at 
nagtuon sa mga arkeologo at ibâ pang mananaliksik upang humanap ng mga bagay 
at labi ng sinaunang tao at pamayanang susuporta sa kaniyang binubuong salaysay. 
Naging mahalagang mekanismo ang arkeolohiya sa pagbuo at pagpapatüloy 
sa mga mito ng Bagong Lipunan (Hemley 2004; Lico 2003; McCallus 1989). 
Marami sa mga mitong ito, hanggang sa ngayon, ay pilit pa ring binibigyang-linaw. 
Sapagkat nakokontrol ng arkeolohiya ang mga nakikita at nahahawakang bagay ng 
nakaraan, nagkakaroon ito ng kapangyarihang kontrolin ang kaalaman hinggil sa 
kasaysayan (Brumfiel 2003). Natuklasan ito ng iilang tao sa nakaraan kayâ naman 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 429 


kinasangkapan ang arkeolohiya pâra sa pagbuo ng kani-kaniläng pambansang 
kasaysayan. (Tingnan ang kay Estrella 2016 bilang isa pang halimbawa; Paz 1998). 


Batay na rin sa kasaysayan ng arkeolohiya sa Filipinas, matutunghayan 
nating mayroong dalawäng ugnayang namamagitan sa arkeolohiya at kasaysayan. 
Sa unang ugnayan, ang disiplina ng arkeolohiya ay kinakasangkapan ng kasaysayan 
upang bigyang-patotoo ang mga salaysay nit6. Sa kabilâng bandä naman, nagagämit 
ang arkeolohiya upang mapawalâng-kabuluhan, o kung minsan pa nga ay mabigyan 
ng hindî kanais-nais na pagtingin ang nakaraan. Sa ikalawang ugnayan naman, 
makikita ang ugnayang diyalohiko (dialogical). Dito, hindî lâmang isang larang 
ang nakikinabang sa kaalaman ng isa, kundi ang parehong disiplina ng arkeolohiya 
at kasaysayan, na nagpapayabong sa kaalaman ng bawat isa. Ang ugnayang ito ay 
batay sa pagtatanong ng isang disiplina sa isa pa hinggil sa katotohanan ng mga 
argumentong inilalahad. Itinuturing na parehong may bigat ang mga ebidensiya at 
argumento ng arkeolohiya at kasaysayan. Dahil dito, napakikinabangan ang mga 
ebidensiyang ito at mas napalilitaw ang katotohanan. 


Kongklusyon 


Ang arkeolohiya ay isang banyagang disiplina. Ipinahihiwatig ng 
pagsisimula nit6 sa Filipinas, noong ikalabinsiyam na siglo, na ang pangangalap at 
pagkakaroon ng interes sa pag-aaral sa mga bagay mula sa sinaunang pamayanan 
sa kapuluan ay ipinakiläla lâmang ng mga Europeo. Sa pagdating naman ng mga 
Amerikano sa bansa, binigyan ng bagong mukha ang larang na ito sa pamamagitan 
ng mas pinaigting na pagdodokumento at pagsusuri sa mga artifak na natatagpuan 
sa 1bâ’t ibäng bahagi ng bansa. Dahil dito, umusbong ang ilang bagong pananaw sa 
pagsisimula ng kapuluan at ng mga tao rito. 


Sa pagtataguyod ng arkeolohiya sa panahon ng malayàng republika ng 
Filipinas, matutunghayan ang ibâ’tibäng pakikilahok nit6 sa pagbuo ng pambansang 
kasaysayan. Bilang isang disiplinang gumagämit ng agham, nakapagpapaabôt ito 
ng kapani-paniwalang talastasan hinggil sa nakaraan ng bansa. Inilalapat din ng 
arkeolohiya ang kasaysayang ito sa mas malawak na kapanahunan at heograpikong 
sûkat. Hindî na lâmang natatapos ang kasaysayang ito sa mga dagat at ib4 pang 
hanggahan ng Filipinas, bagkos, nagiging tulay pa ang mga ito upang matuklasan 
natin ang ugnayang nabuo sa pagitan ng mga kalinangan sa rehiyon ng Timog- 
Silangang Asia. Sa kabilâng bandä, pagbuo rin ng isang pambansang kasaysayan 
ang layunin sa likod ng pagbuo ng mga mito sa panahon ng diktadurang Marcos. Sa 
pagkakataông ito, mulf na namang kinasangkapan ang arkeolohiya upang makabuo 
ng isang kapani-paniwalang pinagmulan at mulîng pagbangon. 


Nâsa gitna ng pagsasakasaysayang ito ang mahalagang papel na ginampanan 


430 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


at ginagampanan ng arkeologo hindî lâmang sa pagbuo ng larawan ng malayông 
nakaraan ng kapuluan, kundî pati sa pakikilahok sa pagbuo ng isang pambansang 
kasaysayan. Siyä ay isang siyentipikong gumagämit ng mga disiplina sa agham at 
siyä rin ay isang mananalaysay na bumubuo ng salaysay ng nakaraan. 


Banyaga man ang pinagmulan ng arkeolohiya, hindî nangangahulugang 
mananatili itong banyaga sa mga Filipino. Sa pag-unlad ng kasaysayan ng 
arkeolohiya sa Filipinas, matutunghayan na mayroong mga pagkakataôn na ito at 
ang mga mananaliksik nité ay aktibong nakilahok, umangkop, at kinasangkapan sa 
mga pangangailangan ng kasaysayan ng bansa. Sa huli, nakahahalinang pagmunihan 
ang nakaraan ng arkeolohiya sa Filipinas. Päâra kanino nga ba ang arkeolohiya? 
Pâra ba ito sa Filipinas o pâra din sa rehiyon ng Timog-Silangang Asia? Pâra ba ito 
sa kasaysayan ng bayan o pâra sa disiplinang ito âmang? Ang pagsasa-Filipino ba 
ng arkeolohiya ay tüngo rin sa pambansang kasaysayan? 


Mga Sanggunian 


Barretto, Grace. “The Establishment of the Archaeological Studies Program at 
the University of the Philippines, Diliman.” Paper na binäsa sa SPAFA 
Conference. Maynila, Filipinas: National Museum, 1997. 


Barretto-Tesoro, Grace. “The Changing Meaning of Objects: Calatagan and 
Archaeological Research in the Philippines.” Philippine Studies: Historical 
and Ethnographic Viewpoints 61 (3): 263-296. 2013. 


Basu, Paul. “Material Culture: Ancestries and Trajectories in Material Culture 
Studies.” Sa Handbook of Sociocultural Anthropology, sa patnugot ni J.G. 
Carrier at D.B. Gewertz. Oxford: Berg. 2013. 


Bennagen, P.L. “The Asianization of Anthropology.” Asian Studies: Journal of 
Critical Perspectives on Asia 18: 1-26. 1980. 


Bevyer, Henry Otley. “Outline Review of Philippine Archaeology by Islands and 
Provinces.” The Philippine Journal of Science 77 (3-4): 205-374. 1947. 


Bowring, John. À Visit to the Philippine Islands. London: Smith, Elder and 
Company, 1859. 


Brodie, Neil at Christina Luke. “Conclusion: The Social and Cultural Contexts of 


Collecting,” sa Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade. 
Sa patnugot nina Neil Brodie, Morag M. Kersel, Christina Luke, at Kathryn 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 431 


Walker Tubb, mp. 303-319. Florida: University Press of Florida, 2006. 


Calderon, Mary Jane. “Underwater Archaeology in the Philippines.” Philippine 
Quarterly of Culture and Society 17 (4): 322-325. 1989. 


Conkey, Margaret W. at Janet Spector. “Archaeology and the Study of Gender.” 
Archaeological Method and Theory 7: 1-38. 1984. 


Corpuz, Onofre D. An Economic History of the Philippines. Lungsod Quezon: 
University of the Philippines Press. 1997. 


DeMarrais, Elizabeth. “The Materialization of Culture,” sa Rethinking Materiality: 
The Engagement of Mind with the Material World. Sa patnugot nina 
Elizabeth DeMarrais, Chris Gosden, at Colin Renfrew: 11-22. Cambridge: 
McDonald Institute for Archaeological Research, 2004. 


De Vos, Paula. “Natural History and the Pursuit of Empire in Eighteenth-century 
Spain.” Eighteenth Century Studies 40 (2): 209-239. 2007. 


Dizon, Eusebio Z. “A Decade of Archaeological Research in the Philippines, 1982— 
1992.” Philippine Quarterly of Culture and Society 22: 197-222. 1994. 


Estrella, Victor P. “Archaeology From a Third World,” sa We Dont Dig dinosaurs! 
What Archaeologists Really Get Up To. Sa patnugot ni Sue T. Carter, MP: 
135-136. Australia: Xlibris Corporation, 2014. 


Estrella, Victor P. “Spain’s Gold Islands: Ethnohistoric Accounts and Archaeological 
Evidences of the Ancient Philippine Gold Tradition at the Dawn of 
Colonization,” sa Reexamining the History of Philippine-Spanish Relations: 
Selected Papers, Philippine-Spanish Day Conference. Sa patnugot ng 
National Historical Commission of the Philippines: 15-51. Maynila: 
National Historical Commission of the Philippines, 2016. 


Evangelista, Alfredo. “Archaeology in the Philippines to 1950.” Asian Perspectives 
12. 97-104. 19609. 


Farber, Paul Lawrence. Finding Order in Nature: The Naturalist Tradition from 
Linnaeus to E.O. Wilson. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000. 


Faylona, Marie Grace Pamela G. “Ethics in Philippine Archaeology: Transitions 


and Milestones.” Proceedings of the Society of Philippine Archaeologists 
3: 63-69. 2004. 


432 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Faylona, Marie Grace Pamela. “Ethics in Archaeology: A study ofthe Transforming 
Ethical Practice of Archaeology in the Philippines.” Tesis Masterado. 
Lungsod Quezon: Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Programa sa Araling 
Arkeolohiko, 2005. 


Fermin, Jose D. 1904 Worlds Fair: The Filipino Experience. Lungsod Quezon: 
University of the Philippines Press, 2004. 


Flatman. Becoming an Archaeologist: À Guide to Professional Pathways. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 


Gironiere, Paul P. Twenty Years in the Philippines. New York: Harper and Brothers 
Publishing, 1854. 


Gilchrist, Roberta. Gender and Archaeology: Contesting the Past. London: 
Routledge, 1999. 


Gosden, Christopher. Archaeology and Anthropology, À Changing Relationship. 
London: Routledge, 1990. 


Griffin James B. at Volney H. Jones. Carl Eugen Guthe, 1893-1974. American 
Antiquity 41 (2): 168-177. 1976. 


Gruber, Jacob W. “Ethnographic salvage and the shaping of anthropology.” 
American Anthropologist 61: 379-389. 1959. 


Guthe, Carl. E. “The University of Michigan Philippine Expedition, 1922-1925.” 
Michigan Academy of Science, Arts and Letter 10: 79-89. 1927. 


Hemley, Robin. /nvented Eden: The Elusive, Disputed History of the Tasaday. 
Lungsod ng Pasig: Anvil Publishing, Inc., 2004. 


Hodder, lan. Theory and Practice in Archaeology. London: Routledge, 1992. 


Hutterer, Karl L. “Philippine Archaeology: Status and Prospects.” Journal of 
Southeast Asian Studies 18 (2): 235-249. 1987. 


Jago-on, Sheldon Clyde B. “A Need to Create a Society of Professional 


Archaeologists in the Philippines.” Hukay: Journal for Archaeological 
Research in Asia and the Pacific 1 (2): 6-11. 1999. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 433 


Jagor, Feodor. Travels in the Philippines. Maynila: Filipiniana Book Guild, 1873 
[1965]. 


Jeffares, B. “Regaining Archaeology’s Nerve: Culture and Biology in Archaeological 
Theory.” Biology and Philosophy 20 (2-3): 545-556. 2005. 


Johnson, Jotham. “So You Want to be an Archaeologist?” The Classical Journal 
42(1): 3-6. 1946. 


Johnson, Matthew H. “On the Nature of Theoretical Archaeology and Archaeological 
Theory.” Archaeological Dialogues 13(2): 117-132. 2006. 


Johnson, Matthew H. Archaeological theory: An Introduction. Sussex: Wiley- 
Blackwell, 2010. 


Joyce, Rosemary. “What Should an Archaeology of Religion Look Like to a Blind 
Archaeologist?” Archaeological Papers of the American Anthropological 
Association 21 (1): 180-188. 2012. 


Knapp, A. Bernard. Archaeology, Annals, and Ethnohistory. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992. 


Kramer, Paul A. “Race, Empire, and Transitional History,” sa Colonial Crucible: 
Empire in the Making of the Modern American State. Sa patnugot nina 
Alfred W. McCoy at Francisco A. Scarano: 199-209. Lungsod Quezon: 
Ateneo de Manila University Press, 2010. 


Kumar, Khrisna. “Indigenization and Transnational Cooperation in the Social 
Sciences.” Paper na binäâsa sa Emerging Issues in Culture Relations 
Conference: 1-26. Hawaï: 9-10 Disyembre 1976. 


Kus, Susan. “Archaeologist as Anthropologist: Much Ado About Something After 
AN?” Journal of Archaeological Method and Theory 4 (3/4): 199-213. 
1997: 


Legarda, Benito J., Jr. After the Galleons: Foreign Trade, Economic Change and 
Entrepreneurship in the Nineteenth-century Philippines. Lungsod Quezon: 
Ateneo de Manila University Press, 1999. 

Lico, Gerard. Edifice Complex: Power, Myth, and Marcos State Architecture. 
Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 2003. 


434 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Lising, Caroline Marie Q. “The Cultural Heritage Management of the Preshistoric 
Archaeological Caves Sites in Peñablanca, Cagayan Luzon Island, 
Philippines.” Tesis Masterado. Lungsod Quezon: Unibersidad ng Pilipinas 
Diliman, Programa sa Araling Arkeolohiko, 2016. 


Locsin, Cecilia Y., Maria Isabel G. Ongpin at Socorro P. Paterno. À Lemery 
Archaeological Sequence. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University 
Press, 2008. 


Lyman, R. Lee at Michael J. O’Brien. Measuring Time with Artifacts: À History 
of Methods in American Archaeology. Nebraska: University of Nebraska 
Press, 2006. 


Mallat, Jean. The Philippines, History, Geography, Customs, Agriculture, Industry 
and Commerce of the Spanish Colonies in Oceania. Maynila: National 
Historical Institute, 1846 [1998]. 


Marche, Alfred. Luzon and Palawan. Maynila: Filipiniana Book Guild, 1887 
[1970]. 


McCallus, Joseph P. “The Myths of the New Filipino: Philippine Government 
Propaganda During the Early Years of Martial Law.” Philippine Quarterly 
of Culture and Society 17 (2): 129-148. 1989. 


Medrana. Jack Gilbert L. “Incorporating a Tourism Agenda in Public Archaeology 
Work.” Hukay: Journal for Archaeological Research in Asia and the Pacific 
16; 49-62. 2011. 


Müares, Armand S. “Philippine Archaeology in Retrospect.” Hukay: Journal for 
Archaeological Research in Asia and the Pacific 1 (1): 5-16. 1998. 


O’Brien, Michael J. at R. Lee Lyman. “History and Explanation in Archaeology.” 
Anthropological Theory 4(2):173-197. 2004. 


Paz, Victor J. “Is Nationalism Detrimental to Archaeology?” Hukay: Journal for 
Archaeological Research in Asia and the Pacific 1 (1): 17-25. 1998. 


Paz, Victor J. “A Periodization for a History of Archaeology in the Philippines.” 
Proceedings of the Society of Philippine Archaeologists 7: 1-16. 2009. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 435 


Paz, Victor J. “An Outlined History of Philippine Archaeology and its Periodization,” 
sa Handbook of East and Southeast Asian Archaeology. Sa patnugot nina 
Junko Habu, Peter V. Lape, at John W. Olsen: 151-157. New York: Springer, 
2017: 


Pineda, Anna Carla. “Kalinangan sa Paggawa at Paggämit ng mga Banga bilang 
Sisidlan ng Patay: mula sa Locality 1, Napa Sayt, Catanauan, Bondoc 
Peninsula.” Tesis Masterado. Lungsod Quezon: Unibersidad ng Pilipinas 
Diliman, Programa sa Araling Arkeolohiko, 2015. 


Planta, Ma. Mercedes. “Spanish Enlightenment, Alessandro Malaspina, and the 
Asian Mediterranean.” Sa Reexamining the History of Philippine-Spanish 
Relations, sa patnugot ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan 
ng Pilipinas: 1-14. Maynila, Pilipinas: Pambansang Komisyong 
Pangkasaysayan ng Pilipinas, 2016. 


Reyes, Joan Tara. “Reptilya sa Kabaong: Isang Pag-aaral sa Sinaunang Paniniwala 
sa Kamatayan sa Banton, Romblon.” Tesis Masterado. Lungsod ng 
Quezon, Pilipinas: Unibersidad ng Pilipinas Diliman, Programa sa Araling 
Arkeolohiko, 2010. 


Reyes, Portia L. “Pantäyong Pananaw and Bagong Kasaysayan in the New Filipino 
Historiography: À History of Filipino Historiography as an History of 
Ideas.” Disertasyon Doktorado. Germany: Unibersidad ng Bremen, 2002. 


Renfrew, Colin at Paul Bahn. Archaeology: Theories, Methods, and Practice. 
London: Thames & Hudson, 2012. 


Rice, Mark. Dean Worcester's Fantasy Islands: Photography, Film, and the 
Colonial Philippines. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 
201$: 


Romualdez-Valtos, Eliza. “Archaeology and Heritage Conservation at the Cape 
Bojeador Lighthouse in Burgos Ilocos Norte in the Northern Philippines: A 
Case Study on the Economic Impact of Archaeological Work in a Developing 
Country.” Proceedings of the Society of Philippine Archaeologists 3: 60-66. 
2005. 


Ronquillo, Wilfredo P. “Archaeological Research in the Philippines, 1951-1983.” 
Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association 6: 74-88. 1985. 


436 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ronquillo Wilfredo P. “Philippine Underwater Archaeology,” sa Maritime 
Archaeology. Sa patnugot nina L.E. Babits at H. Van Tilburg. 
Massachussets: Springer, 1998. 


Ronquillo, Wilfredo, Eusebio Z. Dizon at Nida Cuevas. “Underwater Archaeology 
in the Philippines: Status Report, 1992-1996.” Typescript. Maynila: 
Pambansang Museo, 1997. 


Salazar, Zeus A. “Kasaysayan ng Pilipinas: Isang Balangkas (250,000 BK—1992),” 
sa Pantäyong Pananaw: Ugat at Kabuluhan. Sa patnugot nina Atoy 
Navarro, Mary Jane Rodriguez, at Vicente Villan:127-154. Lungsod 
Quezon: Palimbagan ng Lahi, 2000. 


Santiago, Alexandra L. “Theoretical Development in Philippine Archaeology.” 
Hukay: Journal for Archaeological Research in Asia and the Pacific 3 (2): 
1-25. 2001. 


Schiffer, Michael B. “The structure of Archaeological Theory.” American Antiquity 
53 (3): 461-485. 1988. 


Sinopoli, Carla M. “New Research on An Old Collection: Studies of the Philippine 
Expedition (“Guthe”) Collection ofthe Museum ofAnthropology, University 
of Michigan.” Asian Perspectives 52 (1): 1-11. 2013. 


Solheim, Wilhelm G., Il. “Archaeology in the Philippines.” Journal of East Asian 
Studies 1 (3): 63-64. 1952. 


Stroup, Alice. À Company of Scientists: Botany, Patronage, and Community at 
the Seventeenth-century Parisian Royal Academy of Sciences. Berkeley, 
Estados Unidos: University of California Press, 1999. 

Sullivan, Michael. “Archaeology in the Philippines.” Antiquity 30: 68-79. 1956. 


Taylor, Walter W. À Study of Archaeology. Ilinois: Centre for Archaeological 
Investigations, 1948. 


Tenazas, Rosa. “A Progress Report on the Magsuhot Excavations in Bacong, Negros 


Oriental, Summer 1974.” Philippine Quarterly of Culture and Society 2: 
133-155. 1974. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 437 


Thomas, Julian. “The Great Dark Book: Archaeology, Experience, and 
Interpretation.” Sa À Companion to Archaeology, sa patnugot ni John 
Blintiff: 21-36. Massachussets: Blackwell Publishing Ltd., 2006. 


Tilley, Christopher. “Archaeologies of Materiality” (book review). American 
Journal of Archaeology Online Book Review: 1-2. 2007. 


Trigger, Bruce. À History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006. 


438 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


WANT ED: SURIAN NG ARALING FILIPINAS 


Virgilio S. Almario, Pambansang Alagad ng Sining 


MATAGAL KO NANG ibinubulong ito sa mga makapangyarihan ng 
University of the Philippines (UP). Una, kay Senador Ed Angara. Sabi ko, bakit 
kung ano-anong instituto at sentro ang itinatayô sa UP para sa mga pag-aaral na 
internasyonal? May Europeo, may American, may Islam, may Asian. Bakit walang 
instituto para sa araling Filipinas? 


Bago ang Asian Center, dapat ay nauna ang Surian ng Araling Filipinas. 


Para sa akin, ang naturang pangyayäri ay anak ng hälagähang kolonyal na malaganap 
kahit sa ating State University. Lagi nating nalilimot itanghal at pangalagaan ang 
ating saril. Kayâ watak-watak at walang direksiyon ang mga pag-aaral tungkol 
sa Kkasaysayan at kultura ng Filipinas. Kani-kaniyang munting programa o 
departamento ang mga kolehiyo at unibersidad sa buong bansa. [Pioneer si Bien 
Lumbera.] Kani-kaniyang sikap ang mga iskolar at eksperto. Hindi nabibigyan ng 
mandato ang lahat ng paaralan upang ibuhos ang buong talino, pawis, at pondo 
ng bayan para sa pagbuo at pagpaparangal sa “Filipino”—isang pambansa at 
makabansang identidad na susubaybay at papatnubay sa pagkakaïisa at pagsülong 
ng pagkilos ng sambayanan at ng pamamahalà sa bühay at kabuhayan ng bansa. 


Ang isang Surian ng Araling Filipinas ang utak ng lahat ng patakaran ng 
gobyerno at imbakan ng lahat ng karunungang Filipino. Ito sana ang nilalamän ng 
edukasyong pambansa. Ito sana ang pinagtutulungang Kkathain ng mga ahensiya 
at komisyon sa kultura at sining. Ito sana ang batayan ng matagalang bisyon ng 
NEDA para sa ekonomiyang pambansa. Ito sana ang säma-sämang “paglingon sa 
lumipas” para makarating sa minimithi nating paroonan. 


Subalit ngayon, may uusig sa aking panukalà. Bakit “Filipinas”? Mas 
nasyonalista ang “Pilipinas.” Mas angkop ang “Katagalugan.” Palitan na natin 
ng “Rizaliana,” “Mabharlika,” “Mai.” Hinahati tâyo ng ating sari-sariling hakà. 
At malimit dahil nakapiit tâäyo sa nakagisnang tribu, probinsiya, o rehiyon; sa 
nakamihasnang paniwalà, pamahin, o pananampalataya. Ano ba ang bigkas sa 
“barangay”? /ba.ra.ngay/ o /ba.rang.gay/? Malî si Plasencia. Dapat “balangay.” 
Hindi, “balanghay” ke Pigafetta. [May mga munting detalyeng hindi natin sinisikap 
tuldukan.] Ano ba ang sabi ni Plato, ni Pilato, ni San Agustin, ni Santa Mesa, ni Lao 
Tse, ni Butse, ni Marx, ni Max's, ni Derrida, ni Delâta, ni Bordieu, ni Bourdain, ni 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 439 


Kristeva, ni Kristeta? Ano rin ba ang sabi ni Rizal, ni Jacinto, ni 
Mabini, ni Lope K.. Santos, ni Vicente Sotto? O n1 Apô Ipe. Sino s’y4? Nagu-Google 
ba ’yan? Postkolonyal? 


Kaïlangang may makapal na testimonya at sertipikasyon kahit ang ating 
sarili. Mas banyaga mas mainam. Mas branded mas lalong mainam. 


Kaïlangan ko nga yatang ikulong sa panipi ang “Surian ng Araling Filipinas” 
dahil tentatibo at personal. 


Ang totoo, ni wala tâyong pambansang rehistro ng mga saliksik tungkol sa 
mga pangkating etniko ng Filipinas. Kayâ may pangkating wala man lang tâyong 
impormasyon kung gaano silâ karami? Walang kasaysayan. Samantala, may ilang 
pangkating sobra sa saliksik dahil naroon ang pondo para sa iskolarsip, naroon ang 
interes pampolitika ng mga banyaga. Naroon ang mina. Ilan ang aläm nating mga 
epikong-bayan? Sino na ang sumangguni sa mga antolohiya ni Damiana Eugenio? 
Bakit maraming fakelore? Nakatutuwâ ngang hanggang ngayon ay may opisyal 
na Gawad Kalantiao ang Malacañang. Lalo namang hindi natin nakikiläla sina 
Maquiso at Hornedo. O kahit si E. Arsenio Manuel. Mabuti’t naging haywey si 
EDSA. Pero mas alam natin ang bühay nina Tañft, Harrison, Otis, MacArthur, at 
Forbes kaysa kina Recto, Quezon, Osmeña. 


Kaïlangan ding iplano ang saliksik. Para malaganapan ang mas malaking 
teritoryo ng limitadong pondo. Para sa de-kalidad na mga saliksik. At integrado. 
Para hindi magsiksikan ang mga nagmamaster sa iyon at iyon ding paksa. Sansiglo 
nang sinasabi na di sumukd ang mga Muslim sa mga mananäkop na Español at 
Americano. Bakit nagpapatayan ang private army ng mga angkan sa Cotabato para 
maging meyor o konsehal? May halaga pa ba ang darangën sa mga Méranaw? 
Nasaan ang paraiso ni Agyu? 


Para makalikha tâyo ng mga kailangan at bagong tanong sa sarili. 

Para magbago ang mga teksbuk. At mapalitan ang mga malilibag na notbuk 
at lesson plan. At mapalitan ng current events ang mga tsismis at tsikahan sa loob 
at labas ng pelikula’t telebisyon. 

Para mabawasan ang korupsiyon, dinastiya, at balimbingan. Para mas 
asikasuhin ang Dagat sa Timog ng Filipinas. Para mas tumibay ang mga tulay at 
lansangan. Para hindi islogan lang ang Laging Handa. Para manälo na sa wakas ang 


pagong laban sa matsing. 


Nagkagulo minsan sa Batasan dahil isang estudyante daw ang nagtanong 


440 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


kung bakit laging nakaupô si Mabini. May panukalang-batas ngayong muling pag- 
isahin ang DepEd, TESDA, at CHED. Pagbutihin ang Character Education. Gawing 
priority ang kagawaran ng POEA. Samantala, hindi gumagalaw ang matagal nang 
panukalang Department of Culture. 


Sansiglo nang di binabäsa ng mga alagad ng sining ang isa’t isa. Hindi nag- 
uusap ang ating humanidades at ang ating siyensiya. Kayâ maraming umaangkin 
na katutubo ang kaniläng loa o luwa. Kayâ matagal nang sinasaliksik ang herbal 
medicine ngunit walang nagsisiyasat kung paano dinidikdik, nginunguya, o inilalagà 
ng mga arbularyo ang mga dahon at ugat upang maging mabisàäng lunas. Maraming 
nayon ang liblib at napakalay sa ospital (na wala namang gâmit at gamot) ngunit 
walang nababäsa ang taumbayan kung ano ang wastong kilos o hakbang kapag 
may kagipitan. Ang daming saliksik na nalalathala sa science journals ang ating 
mga siyentista pero hindi naisusülat sa paraang matututuhan ng karaniwang t4o. 
[Hindi ba’t dapat may regular na magasin o programa sa radyo ang DOST, DENR, 
DAR?] Bakit may red tide? May siyentipiko bang pagkakaingin? Anong industriya 
ang mainam gawin häâbang naghihintay ng anihan ang magsasaka? Bakit mas 
nakinabang ang mga Thaï at Vietnamese sa agrikultura ng UPLB? Atbp, atbp, atbp. 


Siyanga palä, ang “surian” ay kinuha ko mula sa salin ng “institute” sa 
Surian ng Wikang Pambansa (Institute of National Language). Napakagandang 
pantumbas. Talagang isang pook para sa pagsusuri ang instituto. Para sa walang- 
humpay na saliksik at pagtuklas ng karunungan. Gamitin natin ang kabuluhan. 


Minsan tinanong ko ang isang paslit na taga-Abukay kung ano ang 
pinagmulan ng pangalan ng kaniläng bayan. “Ab6 na hinukay po.” Hindi ba 
ipinangalan sa isang maganda at putîng loro? “Ab6 na hinukay po ang sabi ng titser.” 
[Naalala ko agad ang alamat ng Kalinga.] Marahil, wala na kasing ibong abukay sa 
Bataan? Ay, naku! Isa ring malubhang kaso ang naglalahông mga katutubong flora 
at fauna para sa Araling Filipinas. 


Ferndale Homes 
7 Hulyo 2021 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 441 


ANG MGA AWTOR 


Nangungunang makata, kritiko, editor, tagasalin, guro, atadministrador pangkultura, 
si Virgilio S. Almario ay ginawaran ng pinakapremyadong parangal ng Republika 
ng Filipinas bilang National Artist for Literature noong 2003. 


Bilang makata, isa siya sa mga nagsulong ng matagumpay na Modernismo sa 
panulaang Filipino kasama sina Lamberto E. Antonio at Rogelio G. Mangahas. 
Bilang kritiko, nangunguna siyang tinig sa mga kritisismong pampanitikan at mga 
usaping pangwika sa bansa. Bilang guro, nakapagturo siya sa mga prestihiyosong 
paaralan gaya ng Philippine Science High School, Ateneo de Manila University, 
at ginawarang Professor Emeritus sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Bilang 
administrador pangkultura, hinawakan niya ang matataas na posisyon sa pamahalaan 
bilang Direktor ng Sentro ng Wikang Filipino ng Sistemang UP (1993-1996), 
Direktor ng Institute of Creative Writing ng Sistemang UP (2002-2003), Dekano 
ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ng UP Diliman (2003-2009), Tagapangulo ng 
Komisyon ng Wikang Filipino (2013-2019), at ng National Commission for Culture 
and the Arts (2017-2019). 


Sa kasakuluyan, ipinagpapatuloy lâmang niya ang kaniyang pagsulat at paglalabas 
ng mga aklat ng tula, at tungkol sa wika at kritisismong pampanitikan. Advocacy 
rin niya ngayon ang pagpapalaganap ng kaalaman hinggil sa Intangible Cultural 
Heritage (ICH) na paksa ng kaniyang mga saliksik sa kasalukuyan. 


Nagtuturo si Arbeen R. Acuña o Tilde ng mga kurso sa panitikan, malikhaing 
pagsulat, at Philippine Studies sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng 
Pilipinas sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman kung saan siya nagtapos ng MA 
Araling Pilipino. Awtor siya ng Oroboro at Iba Pang Abiso (UP Press 2020), 
ilustrador ng Melismas (Marlon Hacla; salin ni Kristine Ong Muslim; OOMPH! 
Press 2020), at co-editor ng Ulirät: Best Contemporary Stories in Translation from 
the Philippines (Gaudy Boy 2021). 


Isinilang si Satoshi Ara sa Fukushima, Japan. Nagtapos siya ng MA Political 
Science sa Tokai University, 1987; at PhD Philippine Studies sa Unibersidad ng 
Pilipinas Diliman, 1997. Naging Associate Professor siya sa History Department 
ng De la Salle University Manila, at Lecturer sa Fukushima University, Japan. 
Naging Monbusho (Ministry of Education, Science and Culture, Japan) fellow din 
siya sa pag-aaral sa Asia (1989-1997, Filipinas). Ang kaniyang disertasyon ay may 
pamagat na “Si Heneral Artemio Ricarte at ang Kasarinlan ng Pilipinas, 1915-1945.” 


442 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Ang kaniyang mga artikulong “Emilio Aguinaldo under American and Japanese 
Rule” at “Collaboration and Resistance: Catalino Hermosilla and the Japanese 
Occupation of Ormoc, Leyte” ay nalathala sa Philippine Studies: Historical and 
Ethnographic Viewpoints. Ang aklat niyang Nihon Senryoka no Leyte-to: Teiko 
to Kyoryoku wo Meguru Senjika Firipin Shuen Shakai (The Japanese Occupation 
of Leyte, Philippines: Resistance and Collaboration at the Periphery of Wartime 
Philippine Society) ay ilalathala ng University of Tokyo Press ngayong 2021. 


Nalathala ang mga artikulo sa kasaysayan, panitikan, at kultura ng Kanlurang 
Bisayas ni John E. Barrios sa mga journal at publikasyon tulad ng Daluyan, 
Danyag, Pandiwa, À Reader in Philippine Theater: History and Criticism, UPViews, 
at proceedings ng Adhika ng Pilipinas, Inc. at Center for West Visayan Studies. 
Awtor siya ng Kritikang Rehiyonal: Diskurso ng Lahi, Uri, at Kasarian sa mga 
Akda mula sa Rehiyon (2020) na inilathala ng UP Sentro ng Wikang Filipino. Isa 
rin siya sa sumulat ng aklat na The Katipunan in Aklan at kasamang-editor sa mga 
antolohiyang Selebrasyon at Lamentasyon: Antolohiya ng mga Maikling Kuwento 
sa Panay, at Bigkas Binalaybay: Kritisismo at Antolohiya. Kasalukuyan niyang 
tinatapos ang koleksiyon ng kaniyang mga kuwento at nobela. Nagtapos siya ng 
PhD Filipino (Panitikan) sa UP Diliman at nagtuturo sa UP Visayas-Iloilo. 


Nagtapos si Apolonio Bayani Chua ng PhD sa Philippine Studies sa Unibersidad 
ng Pilipinas Diliman. Nagtuturo din siya sa Departamento ng Filipino at Panitikan 
ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas. Siya 
ang may-akda ng Simulain: Dulambayan ng Manggagawa sa Konteksto ng 
Militanteng Kilusang Unyonismo (1980-1994) (2009) na inilathala ng Limbagan 
ng Unibersidad ng Pilipinas. Kasama si Patricia Melendrez-Cruz, pinamatnugutan 
niya ang Himalay: Kalipunan ng mga Pag-aaral kay Balagtas (1988) at Himalay: 
Kalipunan ng mga Pag-aaral kay Jose Rizal (1991) na inilathala naman ng Sentrong 
Pangkultura ng Pilipinas. Inilabas ng Philippine Educational Theater Association 
(PETA) ang pinamatnugutan niyang aklat, Juan Tamban ni Malou Leviste Jacob 
(1984). Direktor siya sa dulaan, “Buwan at Baril sa E-flat Major,” PETA, (1985). 
Pinamahalaan niya ang cultural programme ng Sisquecentennial Rizal Conference 
(2011) at coordinator ng mga pagtatanghal ng mga tropang komedya na dumalo sa 
Komedya Fiesta (2008) sa Unibersidad ng Pilipinas. 


Nagtapos si Bernardita Reyes Churchill ng BA sa Kasaysayan (magna cum laude) 
sa Unibersidad ng Pilipinas, MA sa Southeast Asian History sa Cornell University 
(Ithaca, New York), at PhD sa Southeast Asian History sa Australian National 
University (Canberra). Naging Propesor at Tagapangulo siya ng Departamento 
ng Kasaysayan sa Unibersidad ng Pilipinas. Nang magretiro, naging Professorial 
Lecturer din siya dito, gayundin sa De la Salle University Graduate School at 
University of Santo Tomas Graduate School. Kasalukuyan siyang Pangulo ng 
Philippine National Historical Society, at Pangulong Emeritus ng The Manila 
Studies Association at Philippine Studies Association. Siya rin ang Tagapangulo 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 443 


ng International Council of Philippine Studies Conferences. Marami na siyang 
natamong gawad at pagkilala, kabilang na ang First Philippine Studies Teaching 
Fellow in the Faculty of Asian Studies, Australian National University (Canberra, 
Australia); gawad sa pinakamahusay na aklat bilang kasamang-awtor ng The 
Philippine Senate mula sa Philippine National Academy of Science and Technology 
(1997); Gawad Sentenyal (1999) ng Philippine National Centennial Commission 
bilang pagkilala sa kaniyang natatanging ambag sa kasaysayan at pagsasabansa; 
at Natatanging Bayaning Mamamayan ng Cavite sa Larangan ng Kasaysayan 
(2004). Ang kaniyang mga publikasyon ay nakatuon sa mga yugto ng pananakop 
sa Filipinas, gayundin sa Himagsikang Filipino, Historyograpiyang Filipino, at 
kasaysayang lokal. Siya ay kasalukuyang miyembro ng UNESCO Philippines 
Memory of the World Committee (MOW) at Tagapangulo ng Technical Committee 
for History ng Technical Panel for Social Sciences and Communications of the 
Commission on Higher Education (CHED-TPSSC). 


Si Randolf S. David ay guro, peryodista, sosyologo, at personalidad sa telebisyon. 
Ginawaran siya ng titulong propesor emeritus sa sosyolohiya ng Unibersidad ng 
Pilipinas, at doon siya nagtuturo ng mga kurso ukol sa modernidad, politika, at 
teoryang panlipunan. Naging miyembro siya ng fakultad ng UP noong 1967, at 
nahirang na kasapi ng UP Kalupunan ng mga Rehente noong 1999, para katawanin 
ang fakultad. 


Sa mahigit na 20 taon ay naging kolumnista siya sa Philippine Daily Inquirer. 
Naging host din siya sa programang pantelebisyon ng IBC 13, at nakikilala siya sa 
“Truth Forum” (1986), at sa “Public Life with Randy David” (1995). Naging host 
din siya ng “Public Life” at “Off the Record” sa GMA Network. Sinikap ni David 
na ang midyum ng telebisyon ay maging ekstensiyon ng kritikal na pagtalakay sa 
napapanahong isyung panlipunan. Umani siya at ang kaniyang mga programa ng 
mga pagkilala sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng Cultural Center of the 
Philippines, Catholic Mass Media Awards, at iba pa. 


Nakamit n1 David ang kaniyang Batsilyer sa Arte sa Unibersidad ng Pilipinas, 
at pagkaraan ay ang posgradwadong pag-aaral sa sosyolohiya sa University of 
Manchester, England. Nagtamo ng National Book Award mula sa Manila Critics 
Circle ang kaniyang aklat na Nation, Self, and Citizenship: An Invitation to 
Philippine Sociology (2002). Siya rin ang may-akda ng Reflections on Sociology 
and Philippine Society (2001). Binigyan siya ng Unyon ng mga Manunulat sa 
Pilipinas ng Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas na pinakamataas na pagkilala 
mula sa hanay ng mga Filipinong manunulat ng bansa. 


444 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Si Allan Alberto N. Derain ay awtor ng /skrapbuk, Pangontra, The Next Great 
Tagalog Novel at Iba pang Kuwento, at Banal na Aklat ng mga Kumag na nagwagi 
ng National Book Award, Carlos Palanca Memorial Award Grand Prize, at The 
Reader’s Choice Award. Editor siya ng antolohiyang May Tiktik sa Bubong, May 
Sigbin sa Silong na nagwagi ng National Book Award at Gintong Aklat Award. 
Kasalukuyan siyang nagtuturo ng mga kursong Creative Writing, Art Appreciation, 
at Panitikang Filipino sa Pamantasang Ateneo de Manila. Kasalukuyan din siyang 
naglilingkod sa Pamantasan bilang direktor ng AILAP (Ateneo Institute of Literary 
Arts and Practices). 


Nagtapos si Nenita Pambid Domingo o Tita Pambid ng BA Broadcast 
Communication, MA, at PhD sa Pilipinolohiya mula sa Unibersidad ng Pilipinas 
Diliman. Siya ay guro ng Wikang Filipino, Panitikan ng Pilipinas, at Kalinangang 
Pilipino. Kasalukuyan siyang nagtuturo sa Unibersidad ng California sa Los Angeles, 
Estados Unidos. Nagturo din siya sa UP Diliman, Unibersidad ng Beijing (BEIDA, 
PRC), Loyola Marymount University, California State University sa Long Beach, 
at University of Southern California. Awtor siya ng aklat na Anting-Anting o Kung 
Bakit Nagtatago sa Loob ng Bato si Bathala (UP Press 2000). Iginawad sa kaniya 
ang Royal Morales Community Award ng UCLA Pilipino Alumni Association at 
City of Los Angeles (2013) at ang Community Arts Award (2014) sa 23% Annual 
Festival of Philippine Arts and Culture. Isa rin siyang aktibong artista at kultural na 
manggagawa sa tanghalan at pelikula. 


Propesor ng Komunikasyong Pambrodkast sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman si 
Elizabeth L. Enriquez. Dito rin niya nakamit ang mga digring PhD Philippine 
Studies, MA Broadcasting, at AB Journalism. Dalawang ulit siyang naging 
Fulbright Scholar upang magsaliksik sa Estados Unidos. Kabilang sa mga naisulat 
niya ang aklat na Appropriation of Colonial Broadcasting: À History of Early Radio in 
the Philippines, 1922-1946 (UP Press 2008). Patnugot siya ng bolyum sa brodkasting 
ng Cultural Center of the Philippines Encyclopedia of Philippine Art, 2nd Ed. (CCP 
2017) at ng digital edition nito. Bago siya nagsimulang magturo sa UP noong 1990, 
18 taon siyang naglingkod bilang brodkaster sa radyo at telebisyon, 1971-1989. Sa 
kasalukuyan ay nagbobrodkast siya sa DZUP, ang opisyal na himpilan sa radyo ng UP. 


Si Victor P. Estrella ay nagtapos ng MA Archaeology mula sa Programa sa 
Araling Arkeolohiko ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Siya ay naging Hughes 
Research Fellow in Southeast Asian Studies ng University of Michigan Ann Arbor 
at Asian Research Fellow ng National University of Singapore. Ang kaniyang 
mga pananaliksik ay tungkol sa kulturang materyal sa panahong prehistoriko 
at maagang kasaysayan ng Filipinas at ng Timog-Silangang Asia. Ilan sa mga 
akdang kaniyang naisulat ay tumatalakay sa sinaunang ginto sa Filipinas at ang 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 445 


teknolohiya sa paglikha ng mga bagay mula rito. Sa kasalukuyan, siya ay nagtuturo 
sa Pamantasang Normal ng Pilipinas at sa Pamantasang Ateneo de Manila. 


Nagtuturo sa Departamento ng Brodkasting sa Kolehiyo ng Komunikasyong 
Pangmadla, Unibersidad ng Pilipinas Diliman si Eulalio R. Guieb III. Nagsilbi 
siyang tagapangulo ng Departamento mulang 2016 hanggang 2018. Nagtapos siya 
ng PhD sa Antropolohiya sa McGill University, Montreal, Quebec, Canada. 


Si Bienvenido L. Lumbera ay pangunahing Filipinong makata, libretista, at 
eskolar ng panitikan at kultura ng Filipinas. Bilang makata, ipinakilala niya ang 
konsepto ng tulang Bagay, na ang diwain ay lumalampas sa estrikto ngunit de- 
kahong pagtula, at nagpapahalaga sa mga posibleng masagap sa pagitan ng 
pandama at guniguni, samantalang may estetikang naghahalo ang kongkreto, sinop, 
at panandalian. Matatagpuan ang ganitong pagtanaw sa kaniyang koleksiyon ng 
mga tulang gaya ng Likhang Dila, Likhang Diwa (1993) at Balaybay: Mga Tulang 
Lunôt at Manibalang (2002). Mabubura ang hanggahan ng tula at dula sa kaniyang 
mga akdang tinipon sa Sa Sariling Bayan: Apat na Dulang may Musika (2004). Sa 
kaniyang mga akdang Zales of the Manuvu at Rama Hari ay masisilayan ang timpla 
ng sinauna at moderno, at patutunayang ang kulturang popular ay maitatabi sa 
mitolohiya at katutubo. Ang iba pa niyang dula, gaya ng Nasa Puso ang Amerika, 
Bayani, Noli Me Tangere: The Musical, at Hibik at Himagsik ni Victoria Laktaw 
ay magpapagunita ng bulkanikong himagsik para sa katarungan, kalayaan, at 
kaginhawahan. 


Nagtapos si Lumbera ng Batsilyer sa Arte at Masterado sa Arte sa Unibersidad 
ng Santo Tomas, at natamo ang Doktorado sa Pilosopiya sa Komparatibong 
Panitikan sa Indiana University. Noong ilabas niya ang Tagalog Poetry, 1570-1898: 
Tradition and Influences on Its Development (1986) ay mababago ang pagtanaw sa 
topograpiya sa tulang Tagalog, dahil sa mga saliksik nitong dumudukal sa mga 
sinaunang bokabularyo, diksiyonaryo, at tradisyong pabigkas, samantalang sinusuri 
sa punto de bistang Filipino ang kasaysayang pampanulaan. Ang kritika n1 Lumbera 
ay maghuhunos din sa gaya ng Revaluation: Essays on Literature, Cinema, and 
Popular Culture (1984), Abot-Tanaw: Sulyap at Suri sa Nagbabagong Kultura at 
Lipunan (1987), Revaluation 1997 (1997), at Writing the Nation/Pag-aakda ng 
Bansa (2000) na ang mga sanaysay ay hindi na lâmang masesentro sa tula, bagkus 
maging sa 1ba pang aspekto ng kultura at lipunan. 


Ilan sa mga parangal na nakamit ni Lumbera ay Pambansang Alagad ng Sining para 
sa Panitikan; Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature, and Creative 
Communication Arts; Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas mula sa Unyon ng 
mga Manunulat ng Pilipinas (UMPIL); mga National Book Award mula sa Manila 
Critics’ Circle; Carlos Palanca Memorial Award for Literature; Philippine Centennial 


446 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Literary Prize for Drama; at Cultural Center of the Philippines Centennial Honors 
for the Arts. 


Nagturo si Lumbera sa mga tanyag na paaralang gaya ng Ateneo de Manila 
University, Unibersidad ng Pilipinas, Dela Salle University, at Unibersidad ng Santo 
Tomas, bukod sa hinirang na bisitang propesor sa Osaka University of Foreign 
Studies at kauna-unahang Asian scholar-in-residence sa University of Hawaïi at 
Manoa. Siya ay kasalukuyang Propesor Emeritus sa UP. Bukod sa pagiging eskolar 
ay nakikibahagi siya sa mga kilusang masa, at mangunguna sa mga protesta sa 
kalye kung hinihingi ng panahon. 


Si Patrick John F. Mansujeto ay nagtapos ng BSE History sa Pamantasang 
Normal ng Pilipinas, cum laude. Kasalukuyan siyang nagtatapos ng MA History 
sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Ang kaniyang mga pananaliksik ay nakatuon 
sa kasaysayan ng paglalakbay sa himpapawid at kasaysayan ng hukbong dagat 
ng Filipinas. Hinirang siyang International Scholar ng Society for the History 
of Technology para sa ta6ng 2020-2021 at napili sa Young Leader’s Program ng 
Pacific Forum, isa sa mga nangungunang surian ng pananaliksik sa ugnayan ng mga 
bansa sa rehiyong Indo-Pasipiko. Isa rin siyang awtor at editor ng mga kagamitan 
sa pagtuturo at pagkatuto sa Araling Panlipunan. Kasalukuyan din siyang Learning 
Resource Head ng Cultural Leadership Institute-Nayong Pilipino Foundation. 


Ganap na Propesor sa Unibersidad ng Pilipinas, Kolehiyo ng Musika, si Raul 
Casantusan Navarro ay ang kasalukuyang tagapangulo ng Conducting and Choral 
Ensemble Department. Siya ang may-akda ng Kolonyal na Patakaran at ang 
Nagbabagong Kamalayang Filipino: Musika sa Publikong Paaralan sa Filipinas, 
1898-1935 na nagwagi ng National Book Award, History Category, 2008; at UP 
Gawad sa Natatanging Publikasyon sa Filipino, Kategoryang Orihinal na Saliksik, 
2008. Siya rin ang nagsulat ng Musika at Bagong Lipunan: Pagbuo ng Lipunang 
Filipino, 1972-1986, finalist sa National Book Award, Social Science Category, 
2015. Pareho itong inilathala ng Ateneo University Press. Ang kaniyang ikatlong 
aklat na Musika sa Kasaysayan ng Filipinas: Pana-panahong Diskurso (2016) ay 
inilimbag naman ng UP Press. 


Si Jenny B. Orillos ay nagsusulat tungkol sa pagkain at nakapaglathala na sa 
EsquireMag.ph, Grid Magazine, Yummy.ph, at Food Magazine. Nagtapos siya ng 
Master of Fine Arts in Creative Writing sa De La Salle University. Naging Fellow 
sa Linangan ng Imahen, Retorika at Anyo noong 2000 at sa 38th UP National 
Writers Workshop. May-akda siya ng Panaderia: Philippine Bread, Biscuit and 
Bakery Traditions (kasama si Amy A. Uy), Best Book on Food sa 35th National 
Book Award, 2015. Kasapi siya ng Culinary Historians of the Philippines (CHOP). 
Nagwagi siya ng unang gantimpala sa Doreen Fernandez Food Writing Award 
noong 2014. 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 447 


Nagtapos ng Master in Music (may karangalan) sa Indiana University at PhD 
in Music sa State University of New York si Ramon Pagayon Santos. Haïhalal 
siyang Kasaping Pandangal ng Asian Composers League na pinaglingkuran niya 
bilang Tagapangulo, 1994-1997. Siya ang kauna-unahang Filipino na nahalal bilang 
Pangalawang Pangulo ng International Music Council ng UNESCO (2001-2005), 
ang pinakamataas na organisasyong namamahala sa pandaigdigang komunidad sa 
musika. 


Bilang kompositor, nakasalig ang kaniyang mga obra sa artistikong tradisyon ng 
Filipinas at Timog Silangang Asia. Salig sa mga unibersal na tunog ng Filipinas 
at musikang Asyano, nilikha niya ang mga anyong open-ended temporal at spatial 
gaya ng “Ritwal ng Pasasalamat” at “Likas-An” at iniakda ang mga komposisyon 
na nagbabantayog sa esensiya ng sining pantanghalan ng mga Asyano na nilakipan 
ng musika, sayaw, drama, at panulaan. Matutunghayan ito sa “Badiw as Kapookan,” 
“Awit ni Palau,” “Daragang Magayon,” “Ta-O,” “Sandiwan, “at “Nagnit Igak 
G’nan Wagnwag Nila” (Alingawngaw ng Kagitingan). Ibinahagi niya ang kaniyang 
mga impresyon kapuwa sa mga taga-Kanluran at Asyanong kompositor sa mga 
inoorganisa niyang pandaigdigang kumperensiya. Naitampok din ang kaniyang 
mga obra sa prestihiyosong pistang pangmusika sa America, Europa, at Asia. 
Noong 2002 at 2003, idinaos ang natatanging pandaigdigang simposyum sa Tainan, 
Taiwan bilang pagkilala sa kaniyang mga obra. 


Sa lâärang ng maagham na pag-aaral ng musika (Musicology), nagsaliksik siya 
sa kontemporaneong musika ng Filipinas at Asia at maging ng mga sayaw at 
musikang Javanese gamelan, maging ang Nan Kuan, habang patuloy ang pag-aaral 
at dokumentasyon ng tradisyonal na musikang Filipino gaya ng musical repertoire 
ng mga Ibaloi, Mansaka, Bontoc, Yakan, at Boholano. Maliban sa mga nabanggit, 
bihasa rin siya sa Philippine Art Music, kontemporaneong musika ng Filipinas, mga 
piling musika ng Timog Silangang Asia, at sa mga pamayanang kultural sa Timog 
China. Ang kaniyang mga saliksik ay nalathala sa mga lokal at pandaigdigang 
journal, aklat, ensayklopidya gaya ng Garland Encyclopedia of World Music, the 
CCP Encyclopedia of Philippine Art, Tunugan: Four Essays on Filipino Music 
(may-akda), Laon Laon: Perspective on Transmission and Pedagogy of Musical 
Traditions in Post-colonial Southeast Asia (may-akda), The Music of the ASEAN 
(editor at manunulat), at The New Groves Dictionary of Music and Musicians. 


Bilang tagapamahalang pangkultura at edukador, inorganisa niya ang mga festival 
sa NAMCYA noong (1991, 1994, 1997, 2000); ang ASEAN Composers Forum 
on Traditional Music; ang International Rondalla Festival (2004, 2007, 2011); at 
maging ang Gong at Bamboo Festival (2013). Kabilang naman sa mga hinawakan 
niyang posisyon ang sumusunod: Dekano ng UP Kolehiyo ng Musika; Tagapangulo 
ng Asian Composers League; Pangkalahatang Kalihim ng League of Filipino 


448 | PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO 


Composers at ng National Music Competitions for Young Artist Foundation; 
Artistic Director ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas; Pangulo ng Lupong 
Tagapagpaganap ng National Music Committee; Komisyoner para sa mga Sining 
ng Pambansang Komisyon para sa mga Kultura at Sining; Direktor Tagapagpaganap 
ng UP Center for Ethnomusicology; at Professor Emeritus ng UP at Pangulo ng 
Musicology Society of the Philippines. 


Ilan sa mga tinanggap niyang parangal ang sumusunod: Life Achievement Award, 
Phi Kappa Phi UP Chapter, Gawad CCP sa Sining Musika (2013); UP Centennial 
Lecture, University of the Philippines (2008); Asian Public Intellectual Senior 
Fellowship (2006-2007); UP Alumni Association Professional Award in Music 
(2004); Achievement Award in the Humanities, National Research Council in the 
Philippines (1994); Patnubay ng Sining at Kalinangan, 120 Araw ng Maynila 
(1991); at Chevalier del’Odre des Artes et Lettres, French Ministry of Culture (1987). 
Itinanghal siyang Pambansang Alagad ng Sining para sa Musika noong Hunyo 2014. 


Si Nicanor G. Tiongson ay iskolar at kritiko ng dulaan at pelikula, mandudulâ, 
pangkulturang administrador, at propesor emeritus sa UP Film Institute, Kolehiyo 
ng Komunikasyong Pangmadla ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Bilang 
iskolar, naïlathala na niya ang Kasaysayan at Estetika ng Sinakulo at Ibang Dulang 
Panrelihiyon ng Malolos (1975) at Kasaysayan ng Komedya sa Pllipinas 1766- 
1982 (1982), gayundin ang apat na tomong The Urian Anthology (1983-2010), 
The Women of Malolos (2004), Salvador F Bernal: Designing the Stage (2007), 
at The Cinema of Manuel Conde (2008). Siya ang punong patnugot ng dalawang 
edisyon ng CCP Encyclopedia of Philippine Art (1994 at 2017) at ng 30-bahaging 
Tuklas Sining—mga monograph at video tungkol sa mga sining ng Filipinas (1989- 
1994). Bilang malikhaing manunulat, nakapagsulat na siya ng anim na dulang 
ganap, apat na libretto para sa sayaw, at iskrip ng mga dokumentaryo tungkol 
sa dulaan, kasuotan, at pista ng Filipinas. Isinulat din niya at nilikha ang dokyu- 
dramang Ang Kababaihan ng Malolos. Nagtamo na siya ng mga gawad at pagkilala 
mula sa Manila Critics Circle, Gawad Tsanselor ng UP Diliman, at National Book 
Development Board of the Philippines, gayundin ang Gawad CCP para sa Sining, 
CCP Centennial Honors for the Arts, Gawad Tanglaw ng Lahi, Grant Goodman 
Prize, at Philstage Gawad Buhay para sa libretto ng Mabining Mandirigma. 


Si Galileo S. Zafra ay propesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng 
Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Siya ay 
aktibong manunulat, editor, at tagasalin sa iba’t ibang proyektong pampublikasyon 
ng mga institusyong pangkultura gaya ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF), 
National Commission for Culture and the Arts (NCCA), at Cultural Center of the 
Philippines (CCP). Siya ay kawaksing editor at manunulat sa bolyum sa teatro ng 
CCP Encyclopedia of Philippine Art (2017). 


PAGBABALIK, PAGBABANTAYOG SA FILIPINO | 449 


Nakatampok sa antolohiyang ito ang ilang halimbawa ng mga natatanging 
bunga ng pananaliksik sa larang ng Araling Filipinas na ibinahagi sa 
Kongreso. Ang mga saliksik ay tumatalakay sa ib4’t ibäng aspekto ng 
kasaysayan, kultura, lipunan, at karanasang Filipino. Sa pagtuklas at 
paglalahad ng mga bagong datos, naghahain ang mga saliksik ng mga 
bagong kabatiran tungkol sa ating pagka-Filipino. May mga saliksik 
na gumämit ng mga kritikal na kasangkapan at metodo ng pagsisiyasat 
mula sa labas, ngunit sa makatwirang paglalapat sa mga datos at sa 
repormulasyon nité sa wikang Filipino, ay napakinabangan sa pag-unawa 
ng Filipinong karanasan. May mga artikulo ring nanangan sa mga maka- 
Filipinong teorya at pamamaraan ng pagtuklas ng kaalaman. Nâsa mga 
piling pag-aaral na ito ang mga halimbawa ng karunungang maituturing 


na ambag sa tradisyon ng kapantasan sa bansa at sa mundo. 


PHILIPPINE CULTURAL EDUCATION PROGRAM 
PAMBANSANG KOMISYON PARA SA KULTURA AT MGA SINING 
KOMISYON SA WIKANG FILIPINO 


